
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



CcLt 3 7.^'6) 




HARYARD 
COLLEGE 
LIBRARY 




Digitized by-CjOOÇ lC 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 






Celt 37.50 

VOL. 14 1835 MISSINO NOS. 
NOT AYAIIABLE 



'^•■j. 



Digitized by VjOOQ1C 







PoB DA ODDiwRTH Y CREAWDWR.— PoB DRWG oddiwrth y CREADUR.'* 



•r 



\\ 



Y DTSŵEDYDD. 



CYHOEDDEDIG GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. 



RHODDIR yr holl elw a dardda oddiwrth y dysgedydd 



9ít ^cÿo^íon CrdÿDOoL 



Cyflyfr XIV.] lONAẀR, 1835. 



CYNNWYSIAD. 



COFIANT 
Y Parcb. W. Hughes 



TRAETHODAU. 

Syíwadau ar y " Pwnc Ysgol " 

Siars rrGweinidog 

Anei'chiad arGymmedrolder 

Yr Ysgrytbyr yn cael ei heglaro. . . . 

TRYSORFA YR YSGOLION. 
Pwnc Ysgol.. k . . . . 



AMRYWIAETH. 



Ymweliad âV cystuddiol 

Pahara yr wyf yn Eçlwyswr? 

At Egiwysi Cynnulleidfaol Cymru . 

Teimlad Chwaer 

Rhagrith. ; 

Ymraniad 

IAns:eu 
Gweniaith 
^l Attebiad i Ofyniad leityn 

^A Gofynîadau 

Dycbymmyg 



BARDDONIAETH. 



Myfyriad ar Doriad Dydd . 
Y Groes ., 



CRONICL CENHADOL 
Guilon. — Mr. J. C. Thompson 



9 
12 
13 

18 



19 



20 
21 
22 
23 
24 
24 
24 
25 
25 
26 
26 



27 
27 



29 




[Pris 6rŵ 



HANESION TRAMOR. 
Ffrainc 30 



Holland 30 

Germani 30 

Itali 

Yr Yspaen .^ 31 

Rwssia ' 31 

Denmarc 31 

Twrci 31 

MòryCanoldir 31 

AmericaDdeheuol 31 

HANESION CARTREfOL. 

Y Senedd Amherodrawl * . " 31 

LLOFFION. 

Etholiadau 32 

Y Dreth Eglwys 33 

Arglwydd Granviile 33 

Ardalydd Lansdowne 33 

Y Parch. Edward Irving 33 

Mr. Thomaa Pringe \ 33 

Bu farw,— Ffeiriau 33 

Ysbryd cyhoeddus 34 

Pwysau a Mesurau 34 

k Duc Gloucester 34 

Cyfarfodydd gwladol 34 

Symudiad Inc ,34 

Pleidleiswyr Q^ 

Ymneillduwyr ^ 34 

Cymdeithas Cymmedrolder .34 

Marwolaethau 34 

Daeargryn, — Yr amseroedd gy nt.. . . 35 

EglwysWyr ac Ymneillduwyr 35 

Ymddattodiad y Senedd . . . .* 35 

PERORIAETH. 

Dart|»outh, M. N r . . 36 



DOLGELLAU. 

ARGRAFFWYD GAN JOHN PUGH, HEOL FINSBURY. 

Y mae ar werth gan Mr. J. Evans, 32, Mansionhouse St Rennington, Surry. Llanclain ; Y Parch. 
T. Pierce, Llynlleifiaa ; Mr. W. WUliams, 88, Portland St. Manchester ; &c. &c. 




C 



^Digitized by VjÖOQIC 



ẅ^ 



m 






C 



. DiaitizedbvCj Q OQ lC 



iM«^ .,^.«r-;-v:i^... , , ,,, -V , , i-— v. ll MÌ 1 í — ^ Ö , ^ . - . . -^ 



9*i 



■ j^.jmi i ij i j.. i i i j j 



Y DYSGEDỲDD- 



Rhif. 158.] lONAWR 1835. 



[Cyf. XIV. 



COFIANT Y DIWEDDAR BARCHEDIG WILLIAM HUGHES 

O DDINAS-MOWDDWY, SWYDD FEIRION. 



«• Meddyliwch afn eich blaenoriaiâ, v rhai a draethasant i cfawi air Daw : 
flydd y rhai dilynwch, gan ystyried diwedd ea hymarweddiad hwynt'* 



GaNWYDMf. WilliamHaghesÌ. yn Rhos. 
I cill-bach, yn mWwyf Llanystumdwy, swydd 
W Gaemarfon, yn rois Mai 1761. Enwau ei 
I rieni oeddynt Hngh a Mary Rowlands. Bu 
I ídd jnt ddeuddeg o blant ; chweeh o feibion, 
I a cbwech o fercfaed. Bu feirw dau oV plant 
I yn eu mabandod; ond y degerèill a gyr. 
t haeddasantoedran pwyll, adaetbantbroni 
gyd ì fod yn broffeswyr crefydd gyda rby w 
enwad o Gristionogion. £r nadoedd Hugh 
a Mary Rowlands yn aelodau o unrhyw 
eg^lwys neillduol, uid oeddynt yn rhoddi un 
attalfii i'w plantifyned i wrandoyrefengyl, 
jtea î arddel crefydd, yn y fan a fynent. 

Yr oedd Mr. Haghes yn gtoffo groth ei 
fam: ac yn fuan ar ol ei enedìgaeth, aethei 
lieDÌ ag ef at y Parch. Mr.Thomaa, (y gwein- 
iàoig ag oedd y pryd hwnw yn Mhwllheli,) 
i ofyn ei gynghor, pa un a allai meddygon 
wnenthupdim toag at uniom ei droed. At- 
ebiad Mr. Tbomas oedd— -a diau ei fod yn 
addas iawn-Hnai gwaìth yr Arglwydd yd* 
oedd, mai gwell oedd ei adael fel yr oedd, 
■ ae y gallai ef Iwyddo yn y bydyn gystal a 
neb o*u plant 

Nîd ydys yn gwybod yn bresenol trwy 
ba. foddion y dygwyd ei feddyliau dan 
ar^affiadau crefyddol : ond y mae yti sicr 
iddo gaelei dderbyn yn aelod eglwysig yn 
Mbwllheli, gan y Parch. Rees parries, pan, 
meddyliwn, o gyícb ugain oed. Clywais i 
ddyn ieuancaraU, o ymddangosia^ gobeith« 
iol lawn, gael ei dderbyn gydag^ef ^ a bod 
Mr, Harrîes a'r eglẃys yn^dra chysnrôs 



• Ar âdymtmìsÁl araryw o*a ^MDenyddiòn cy- 
]loeddaaom Gofiant ein faen frawd anwyl a ffyddiflta 
Ijfwn, wedi ei gyCansoddí gan ein gwiwgofus ohéb- 
ydd y diweddâr Bajrch. Mr. Rol^erts o Lonbrynmair. 
Argrafifwycl hwn o'rblaen yp ììytt ar d ben ei hun, 
ond xiid yW yn meddiàat ond ychydig. ^ 



^rth dderbyn hnonw^ ond en bod braidd yn 
ammheuus pa un a fyddai Mr. Hnghes yn 
addum i'w broifes greiyddol ai peidio. Ond 
cawsant siomedigaeth yn y ddan. Trodd y 
naill allan yn waeth na^u dyigwyliad, a*r 
llall lawer yn well. 

Wrth sylwi ar ymddygiad doetb a duwiol 
Mr. Haghes, ei ddawn neillduol mewn 
gweddi, a'i gynnydd mewn gwybodaeth 
ysgrythyrol, bamodd yr eglwys fod Dnw 
wedi ei fwriadu iV wasanaefhu yn efengyl 
ei Fab ef. Annogwyd ef i arfer ei ddoniau 
mewn modd mwy cỳtioeddus. Üfuddhaodd 
yntau i'w gyfeillion, ac yn^i^ìíldool iV 
hybarch weinidog, y Parch. Rees Harries, 
yr hwn, yn yr amgylchiàd yma, a ymddyg. 
odd ato yn dirion iawll. Ymroddodd i> 
g^aith yn mhen oddeutu blwyddyn ar ol ei 
dderbyniad yuaelod eglwysìg; a thraddod- 
odd eì breg^th gyntaf yn y Capelnewydd, 
Lleyn, oddiwrth Act. 3. 19. *' Edifarhewcb, 
gan byny, a dychwelwch, fel y dileer eich 
pechodau:^' agellir dywedyd mai edifeirwch 
tuag at Dduw, a ffydd tuag at ein Har- 
glwydd lesu Grist, oedd sylwedd ei wein. 
idogaeth drwy ei oes. Yn fuan ar ol 
decbreu pregethu, treuliodd ychydig amser 
yn yr ysgol, dan oíal y diweddar Barchedig 
A. Tibbott o Lanuwchllyn, Ue y cyrhaedd. 
odd fesur o adnabyddiaeth.o> ÌaithSaisnig, 
a changhenau ereill o wybodaeth, i fod yn 
wasanaethgar iddo yn y cyâawniad ol 
swydd oruchel. 

O gylch y flwyddyn 1788 symudodd i 
Fangor, ilafurioyn fwy sefydlog yn ngwaith 
ei Arglwydd. Trwy ymdrech, nid ychydîg, 
y preg^thodd efe efengyl lesu yn y ddinas 
hi^no á'i chymmydogaethau. Cyfarfu yno â 
'llawer orwyslirau. Pan y gyrwyd ef a'i 
ychydig ddyscyblion alian o un ystafell, 



Digitized by VjOOQIÇ 



CX>FIANT MR. HUGHES. 



cymmerodd im arall ; <md yn fnaii ^thiwyd 
ef o hòno hefyd. Yn y eyfiimier dywodd 
fod tir ar wertb o fewn Uai na mllldir i*r 
ddinas, eithr ni fynai ei bercbeBogel werthn 
i weinidog Ymneilldnwyr! Pan oedd dy- 
wyUaf ariijmt, cynhesodd calon nn DaTid 
Owen, orydd, at achoa yr Arg^lwydd; pryn> 
odd y tir ^n ei berchenog cyntaf, ac a 
l^ataodd wedi hyny le i addoli Dnw ac i 
ddysgn pobl i ddeall yr efengyl. Adeilad- 
odd Mr. Hughesaddoldŷ ; a thrwy ddiwyd- 
rwydd, nid bychan, talodd yr hoU ddyled. 
Gwerthwyd wedi hyny y capel hwnw, ac 
adeiladwyd nn yn nghanol y dref gan nes- 
eiiìad Mr. Haghes ; helaethwyd hwnw yn y 
flwyddyn 1827 g^n y Farch. A. Jonea. a 
theilwng o sylw ydyw^ fod y capel presenol 
3rn sefyll argraig, yn nghanol dinas Bangor, 
o fewn ychydig latheni iV hen ystafeli oV 
hon y gyrwyd Mr. Hughes a'i gyfeillion yn 
yr amser gynt f 

O gylch y flwyddyn 1789, ordeiniwyd 
Mr. Hughes mewn lle bychan yn agoa i 
Fangprÿ oV enw Caegwigin. Bernir fod y 
diweddar Barchedigion B. Jones, Pwllheli; 
Lloyd o Ddinbycb, Abraham lìbbot, a'r 
Dr. Lewis, yn cynnorthwyo ar yr acblysur. 
Er lleied a gwaeled oedd y lle y pryd hyny, 
daeth gwraig foneddig dduwibl yno yn ei 
pherbyd, yr hyn a barodd syndod a siarad 
mawr trwy y gymroydogaeth ; a dywedid 
gan y cyffredini, '* Rhaîd fod rtiy w ardderch- 
a^grwydd yn perthyn i'r bobl byn, gan fod 
Mrs. Edwards o Nanhoron yn gwrandaw 
arnynt!" 

Tra yr oedd Mr. Hughes yn aros yn 
Mangor, darfu i dro hynod ei gyfíirfod yn 
^lanrwst. Cafodd ei attal i bregethu yr 
'<!(engyl t dyrfa astod a lluosog oedd wedi 
ymgynnull i wrando arno. Derbyniais 
banes yr amgylchiad oddiwrth fy nghyfaiH 
y Parch. A. Jones o Fangor, a cbaf ei roddi 
i lawr yn benaf yn ei eiriau ef, gan ychwan- 
egu rhai pethau a gly wais o enaa Mr. H. ei 
hun. 

Pan oedd Mr. Hughes yn dychwelyd 
adref i Fangor, trwy Lanrwst, wedi bod ar 
daitb yn pregethu efengyl Crist, disgynodd 
yn y New /«n, tŷ Mr. á Mrs. Owen, sydd 
yn awr yn byw yn Ffestiniog, y rhai bob 
amser a ymddygent yn dìrion iawn tuag 
ato. Parebent yr efengyl ; ac y mae mab 
îddynt yn weìnidog, nid anenwog,.^ awr. 
Daeth gwr o*r enw Robert Owea< i'r tŷ y 
pryd hwnw, a bn yn daer iawii^ar Mr. H. 
i gadw oedfa dan yr Hiotf ; a chyd»yniodd 



yntan. Yn fuaii ar o1 iddo ddechren, daelli 

dan lieddynad yno, a safasant o hirbell gan 

hylldrenra ar y pregethwr ; ac yn nnion ar 

ol ynadaei, anfonasant ddau heddwaa Vw 

ddal ! Trwm y w gorfod son am weitbred 

mor dda wrth roddi hane8^|eg o Gymro, îe 

o bregethwr dowioldeb, v cael ei ddal 

'ganol dydd golen, yn Ng^ylnro, yn y dden- 

nawfed ganrif, am bregethu i dyrfa ddi- 

derfysg efengyl lesn Gríst ! Ar ol ei ddwyi 

o flaen yr ynadon, aM gyhuddo, yn ol geir. 

iao y warranty o breg^thu gan-athrawiaethÿ 

gofynodd Mr. Hughes, mewn modd addfwyn 

a gostyngedig, **Pa au-athrawiaeth adnu 

ddodais?'' Ond ni fedrent, ac ni Ghynnyg 

iasant nodi un peth cyfeiliomus yn 

athrawiaeth; eithr dywedodd nn ei fod 

ac ereîll cyflèlyb iddo, yn aflonyddu y wlad 

acyn tyno y bobl oV Eglwys: — **Mae 

werin (éb efe) yn ymdym i wrando arnod 

cfcwí ; ond pe b'ai y gwr egiwfftig goren ag 3 

rhoddodd yr Arglwydd Dduw barabi l 

yn pregethn yn yr Eglwys, ni chai néb yi 

mron i wrando arao.** Ni enwaf yn bresen< 

yr heddynadon, nae.enw un oV ddau hedd 

geidwad, am nad yw ynhoâTgenyf dragy 

wyddoli dim ond rhinwedd. Un oV hedd 

geidwaid oedd Mr. Jones o'r Utẁm, 

synwyrol ac addfwyn, nad oedd yn ewyl 

ysio drwg i neb o^i gymraydogíon. Rbodd 

wyd deg puni o ddîrwy af Mr. Hogbe^ ; a 

am nad oedd ganddo ddim y pryd hwnw 

dalu, cafodd ei gadw mewn modd anghyl 

iawn fel carcharor dan ofal yr heddgeidwai^ 

nes ydoedd yn mhell yn ynos. Deallòdd j 

heddynadonfod hawl ganddynt, osna íyddi 

gan y pregethwr fodd i dalo, i godi y ddirw 

oddiar ei wrandawwyr ; « gofynasant i Mi 

Joneso'r C/nton, "Pwy oedd yn gwrando s 

y gwr yn pregethu ?*' " Wỳr da, (eb 

gydaVh cennad, nis gwn i yn y byd 

oeddwn i o hyd yn dal fy llygaid ar y 

da yma, fhùg ofn ei goiU yn y dyrfa, a 

eich bod ehwi wedi fy anfon Tw ddal, 

dyfod ag ef g«r elch bron ! Nis gwn i ] 

y byd pwy arall ^iedd yn y lle.*^ Ond 

tynerwch a syowyr Mr. Jones daeth yno 1 

yn mlaen, a dywedodd fod Mr. £van Pogl 

siopwr, yn y lie. '^Dynaddig^, (ebehw; 

nyni a roddwn y ddirwy arao ef." G? 

Ilawn o letygarwch i bregethwyr oedd 

£van Pugh, am lawer blwyddyn, yn LJai 

rwst; a bu yn aelod defoyddiol iawngydal 

Trefnyddion Calfinaidd. Gosodwyd an 

ef, am wrando ar Mr. Hugbes y tro hwn< 

Ì dalu y deg punt o ddirwy ! Ar hyn 



Digitized by VjOOQ1C 



CX)nANT MR. HUGHES. 



yíi inlaeii gymmydogr iddo, sef Mr. R. Jones, 

baroer, gwr boneddi^, calon-dostnriol, 

fiftrod i bob cymmwynas. Cynnygiodd Mr. 

Jones fachnto nen fentbycio arian at yr 

achos hwnw yn ddioedi ; eithr Mr. Richard 

Roberts, gynt o Felin-y-coed, a deimlodd 

losgr^ santaidd yn ei galon, ac efe yn ffyntaf 

a eslyoodd yn mlaen arìan y ddirwy, fel pe 

bnaaai lawen ganddo fyned i ganol yr achos. 

£r mor araf yn ei dymheran bennyddiol 

oedd y gwr hwnw, etto, pan welai daro ar 

bobl yr Arg^lwydd a gweinidogion yr 

efengyl, ymegntai ac ymfywiogai holl 

g^ynneddfau ei ysbryd, a holl synwyrau ei 

^gerflT; ac nid oedd neb yn fwy parod i 

^'êJjlbd'yn mlaen Vw hamddiffyn a*n cyn- 

northwyo. Mae mereh iddo yntan yn awr 

yn wraig rinweddol i weinidog yr efengyl. 

I £r fod rhan oV cyhuddiad yn erbyn Mr. H. 

yn anpheg, yn andihertbynasol, ac yn blent- 

ynaidd, os nid yn gabldraith ; etto dewisodd 

yn hytrach ymdawelu mewn dystawrwydd 

na^ aìlymderfÿsgu yn ei gylch. Pan ddy- 

chwelodd.adref, llawen iawn oedd gan ei 

tn aM gymmydog^on ei weled, a mawr 

syhdod pawb drwy yr ardal i glyw^ 

Mr. Witliam Hnghes wedi cael ei ddal 

a'i ddirwyoam bregethn efengyl Crist. "Dal 

Mr. WiUiam Hu^iesl (meddynt) syndod 

fyth ! y dyn mwyaf diniweid, mwyaf gonest 

ei ^lon, yn yr holl wlad !" * '*Pa beth sydd 

f àmynt eisiauganddo? (meddaiun) os arian, 

catìff genyf fi faint a fyno hyd y daliont." 

^ Calff ddigon," meddai un arall. Dranoeth 

ar ol ei ddychweliad adre^ cyn y dydd, yr 

oedd hea wr yn g^Iw wrth ei ffenestr, gan 

ofyn a oedd efe yn iach; pan atebodd, 

** Yd wyf." " O ! y mae'B dda genyf glywed. 

A gostiodd ì «hwi dalii arìan?" <<Do.'' 

*' Catto poh dyn rhag y drwg ! am ba beth ?" 

**Nis gwn i, nid ydwyf yn gwybod i ml 

wnenthur dim drwg y pryd hwnw." «Na 

ddi^, na ddo, na ddo ddim. A ddarfu i chwi 

daln?" "Talodd un arail drosof, i aros i 

mi gael amser." " A fynwch chwi fenthyg 

i ariangenyf fi?" "Diolch yn fawr i chwi 

! am eich caredigrwydd yn cynnyg." " Dyna 

i ddigon ;— deoaf a nhwy i chwi. Pa faint a 

!fynwch chwi?" "Deg punt y maent yn 
godi arnaf." " Mi af yn unloB iV faymofyn.'* 
Feily efe a aeth ae a ddygodd yr arian yn ei 
iaw I Mr. Hugfaes, héb eisiau na phapur na 
í meichian. Yr oedd y gwr hwn yn oedranns 
1 y P^^ kmw, eithr y mae yn awr dros gant 
lí a pbedâir, ac yn by w yn Penhowar, plwyf 
^ ^angor. Ei enw ydy w Edward Willìams. 



Terfyna Mr. Jones ei lythyr M y canlyn : 
'^Er nad oedd ond ychydig yn gwneuthnr 
arddeliad o Arglwydd y saint yn nghym- 
mydogaeth Bangor y pryd hyny, etto yr 
oedd i Mr« Hughes lawer o gyfeillion yno ; 
ac amlwg yw i lawer o honynt dderbyn 
bendith gan yr Arglwydd wedi hyny. Bu 
Mr. Hugfaes yn ofiferyn defnyddiol yn liaw 
Ceidwad dyn, i sefydln erefydd yn o1 trefn 
yr YmneiII4nwyr, yn ninas Bangw aM 
hamgylchoedd; yr hon, trwy fendith yr 
lesu, sydd etto wedi gwreiddio, yn tyfo, ac 
yn ymledaenu. Aed, aed effhith ei waith 
da yn íàwr iawn, ac fel mynydd gwJithog.^' 
Bu Mr. Hughes yn llafnrìo yn Mangor 
gyda diwydrwydd ac ymdrech mawrhyd 
ddechreuad y flwyddyn 1797, pan dderbyn. 
iodd alwad i lafnrio mewn rhan arall o win- 
llan ei Arglwydd, sef DSnas-Mowddwy, yn 
swydd Feiríon. Ar ol dwys yrogynghorì 
á*r Arglwydd, ac á'i gyfeiUion dnwiol, 
cydsyniodd á galwad y brodyr yn y Dinas; 
ac yn y mis Mai eanlynol, symudodd ef a'i 
deulu yno i fyw, abu yn weiuidog fifÿddlon 
f reglwyshòno hyd derfyn ei oeB. 

Yr oedd Dinas-Mowddwy wedi bod dro^ 
oesoedd ya hynod ymddiíad o wybodaeth 
grefyddol, ac yn Ilawn iawn o ymarteríadan 
annnwiol. Clywais y diweddar Barchedig 
Lewis Rees yn dy wedyd iddo fyned yn aml 
drwy Ddinas-Mowddwy, pan yn teithio o 
Lanbrynmair i Lanuwchllyn, megys á*i 
fywyd yn ei law. Yr offeryn penaf i ddwyn 
yr efengyl i*r Dinas oedd Mr. Rowland 
Grìffiths, yr hwn sydd yn bresenol yn Am- 
erìca. Bn y gwr hwn yn aros dros ychydig 
yn y Bala gyda Miìitia y sir; ac yno y 
cafodd gyfle i gly wed yr efengyl, yr hon a 
fa yn allu Duw er ei iechydwrtaeth. Ar ol 
dychwelyd adref i aros yn y Dinas, mawr 
oeddei ymdrecb, drosto eì hun aM gymmyd- 
ogion ar iddynt gŵei eu béndithio â phre- 
gethiad gair yr föiôhydwriaeth fawr drwy 
lesu Grist. Recàréb>dd ei dŷ, a daeth y 
gweinidogion cymmydogaethol yn achlys. 
urol i bregethu iddynt. Yn y gwanwyn 
1791 cynnaliwyd cyfarfod pregethu g^n 
amry w weinidogton ar yr heol yn y dref; ac 
y mae lle i feddwl i Dduw ddwyn tystiolaeth 
i air ei ras, trwy ei wneuthur yn offerynol 
er dychweliad pechaduriaid. Yn fuan ar ol: 
hyn, dechreuodd y rhaî y cyffyrddasai yr 
Argiwydd â*u calonau gyfarfod i weddYÓ ac 
ymddyddan á*n gilydd, er eu cysur a'u had- 
eiladaeth yn y santeiddiaf ffydd. Yii mis' 
lonawr 1792, gweinyddodd y Parch. t^ 



Digitized by VjOOQ1C ♦ ' 



8 



COFUlüT MR. IHJGHES. 



Thoinas o'r Bala swpper yr Arg^lwydd 

gyntaf yn nhŷ Mr. Rowland Griffitba, pan 

y darfu i ychydigr, aef saith o rifedi, yninno ' 

á'u gilydd i lynn wrth yr Arglwydd mewn 

cyíhnimod tragy wyddol yr hwn nld angfaofir. 

Dechrenwyd adeUadu yraddoldŷperthyBol 

i*r Ymneilldnwyr yn y Dinaa yn y flwyddyn 

1 794 ; cynnali wyd y cyfttrfod cyntaf ynddo 

jyn y gwanwyn 1705; a chynnyddodd aehoe 

Du^yn raddol yn en pUth. Rhifedi yr 

, i^lodau, pan y daeth Mr. Hoghea atynt, 

oedd o bymtheg ar hugailii ddeugain. 

, Tra y bo Mr. Hughes yn weinidog yn y 

^Dìnas, bn ei weinidogaeth jm fenditl»iol 

iawn mewn manao ereill o amgyleb. Vn y 

flwyddyn 1805 adeiladwyd capel yn y Foel, 

yn mhlwyf Garthbeibio, mewn cyssylltlad 

ag eglwys y Dlna& Yn y gwaawyn 1896, 

ordeiniwyd Mr. Hngh Hoghes i fod yn 

weinidog yno. Yn y flwyddyn 1810 adell^ 

adwyd capel Sammaii, yn mtilwyf yOm- 

maes, mewn cyasylUiad ag eglwya y Dinaa. 

.Yn y flwyddyn 1821 adeiladwyd capel 

iBçlJJIpajda, yn MheDrhiẁV.€H, g«rflaw 

Llidiart Croes y Barwn, lle y Hoflrnddiwyd 

LewlsOwen, Ywfain, hen daid yrenwog 

Dr. Owen, yn nheymasiad y Frenines 

Ëlisabeth, gan y Gwylllaid Cochion. Yn yr 

un flwyddyn, sef 1821, yr adeüadwyd 

Bethesda, yn Llanymowddwy. Talwyd yr 

boll dbraul o adeiladu y oapelydd hyncyn 

marwolaeth Mr. Hughes; ac nid cysur 

bychan ganddo oedd, ei fod wedi bod yn 

efi^rynol i «deiladu cynnifer o addoldal, «M 

ibd yn èu gadael oll yn ddlddyled. 

• Nid elHr cael llawer o ainrywiaeäi \ 

ddywedyd a|n weinidog duwiol yn myned 

yn mlaen á'i weiaidogaeth yn ddystaw a 

heddychol, bronyH yr un modd flwyddyn 

ar ol blwyddyn, IŴiaodd Mr. Haghes yn 

llaiìima yn y Diias yn agos i ẃdeng mlyn» 

edd ar hugain, aeewyHys yr Arglwydd ya 

llwyddo yn raddol yn ei Jaw, Yn y flwydd- 

yn 1805 bu adfywiad go neillduol ar yr 

achos yno. Chwanegwyd at yr eglwys y 

flwyddyn hdno yn nghylch degar hngain o 

aelodau. 

Yn mis Mai 1811, cyfarfìi Mr. a Mrs. 
Hnghes â phrofedigaeth danliyd iawn. Yr 
oed^MP^» ®" ^^ hynaf, wedi ei brentlsio 
gyda Ŵlisa Mary Ann Jones, yr hon a fn 
wedi hyny yn wraig i Mr. Richard Tibbott, 
yn Llansantffraid. Wrth fyned i neges un 
diwmod gyda cbeffyl a chert, rhedodd y 
ceffyl, ac wrth iddo yntau ymdrechu ei 
attal, cafodd ei friwo ar ei ben gan ochr y 



gert, yr hyn a achosodd ei farwolaeih ya 
nhen wyth niwmod ar ol hyny. 

Yn foan ar ol y dygwyddlad gaiama hwn 
cymmerodd Mr. Hughes daith drwy y 
deheodir i bregetha yr efengyl ; ac ar y 
daith hòno cjrûmsoddodd gân ddnwiol, ac 
aM danfonodd adref i Mrs. Hughes, yn yr 
holi y mae yn dariunio ei deimladaa mewa 
modd serchog iawn. Mae yn galw y gâa 
yn ^F^fyréoà ar FanDolaeth y StM^ aV 
Deẁpÿddweh ytiy yefoedd:' Ar ol enwl 
amryw oM gyfeillion ymadawedig» y n 
yn dywedyd,— 

•* Y'mhlith ereill wyf yn gofio, 

*R\vy'n cofio loan bach o hýd, 
*fihwii oedd imi yn anwyl blentýa ; 

Oalwad sydyn ga'dd <rr byd : 
(îan mor ohwCTw yr ani^ytchiad, 

Gwnaeth i'm h^aid hn'd ynsyn, 
Ac hob gonyf dtlim i'w àd'wedya, 

Ond, Ti, Arglwydd, wnaethost hyn. 

*Rwyf yn ^eî'd mai bmthTg ydoedd 

Inl roddodd Duw yn rhad ^ 
Duw a'i cym'rodd, y w ein hyder, 

Ato'i hmi i*r nefol wlad : 
IMolch ro'ema llawenycba 

Ara ei eni ef i'r bya; . 
Diolch ddylem, 'rwyf yn «ddef, 

Am ddarfod ei ofidÌMi '.gyd. 

Pymthcg inlwydd aç BSO# chwuter 

Ga'dd omser YmaiíW. 
A rawy nag un y ba'n proffesa 

Crcfydd ac efengyl Duw : 
Ca'dd ei gadw heb w'radwyddo 

'Renw mawr oedd amo fe, 
Ac^ ddyçodd neb ei goron,— 

Oçd ca^dd yn ffyddlon gadw'í le. 

Mi foddyliais fod yr Aiglwydd 
Am wneud o hono dd^ydd iiqawr; 

Yaei eglwya ay y ddaeu» 
Cyn ei guddioii Uwoh yllawr 

Ondnid ISly 'roedd Dow'nr ' 
Ei addfedu ga'dd efi^ 

I gaeí rhan o etifeddiaeth 

iperftífthyiiyiis'. 



Maé ynsîcr nad oes na gwètdidàg^ jü fyi 
yn bresenot yn mhltth yr YmtíéPánjRjr «i 
a deiŵieâd ^ymmaiDt ar hýdVejECir^ 
bregethn yrefìengyl a Mr.Hughes. ÁìpStẃtí 
fH mron bob blwyddyn, wtenOUir tal|h 9 
hir drwy amryw ranan ö blroedfí y Deheü 
dir, yn gystal asiroedd y Gogledd. ' Ar 
teHhiauhyn, eamnoladwy iawn ydóedícl 
lafuF. Pregetbai ÿn gyérédi* daîr gwaH 
yn y dydd; aslcrhaal et bregetfaaa dwy| 
efengylaidd ac ysgryẁyrol, yn ngliydài 
yraddygiad ayml, bone<Migaidd a dawid 
iddo Wrch a chàriad oddiwrth bawb 
oeddŷnt fàìifai yr Arglwydd. Yméàtu^ 
oeai ei fed, bob amoer |tan yn pregetíia 
efei^yl, dan ystyriaetb ddwys a difriA 
iawn o bwys d waith fel nn yn traddoé 
cennadwri oddlwrth Arglwydd y Uuoedd. 
(/'w arphen ys y iie«/) 




Digitized by VjOOQ1C 



TRAETHODAU. 



SYLWADAU 

AR Y 

" PWNC YSGOL," 

YR HWN A YMDDANGOSODD YN SBREN 
GOMER AM DACHWEDD DIWEDDAF. 



Yn y 8erm am fis Tachwedd diweddaf 
ymddai^osodd ** Pwdc Ysg^ol, cyüwyneáìg 
Vt AnDibyowyr yu Nghymrii." Pe sa 
buasai ond g^wediymddangos yn y Seren yti 
nnìg', ni bnaswn bytb yn gwneuthnr vn 
math o syiw o hono, oblegîd byth ni thyb- 
iaswn y bnasai neb o ddarllenwyr y Cy- 
hoeddiad parchos hwnw yn edrych amo 
beblaw gryda dirmyg, ac yn y dirmyg hwnw 
-fy mwriad oedd ei adael i gael ei gladdu 
meẁn bythol ddystawrwydd. Ond camsyn- 
iaisy— y mae rhai yn y byd yn ffolach nag y 
I tybiais. 

Yn ddioed g^edi yraddangosiad y Seren 

I yn y gymmydogaeth hon, a«th i 

\ «wyddfa y — — , ac er ei fod yn cym- 
i tneryd arno fod yn Ueidgar i Sefydliad 
l Owladol o grefydd, grym a chademid pa nn 
I y w gorfodaeth, ond yn rhyw fath o aelod 
çydag enwad o bobl a gynnaliant eu hachos 
. trwy roddion gwirfoddol, etto yroaâodd y 
Tchmtary Spsiem ynddo gyda'r fath nerth- 
oWwydd, nes iddo yn mawreddrwydd ei 
ysbryd haelionns, a^i awydd anghymharol 
i lesán ei gydgenedl, orchymyn i bum cant 
o gifpüM o*r '*Pwnc** gael ea hargrftffü ar 
ei draul ef\ a cfaan nad oedd yn ewyllysio 
^adgann o*i flaen," ond gfwneuthnr ei 
^'efaseDaa yn* y diigel,*' cyttonwyd na 
|>yddai i*r ArgFE^ydd osod ei enw wrth y 
paparyD, ac na byddai iddynt gael eutaenn 
mewn nn modd oad trwy eu dyfern yn y 
prif.ffyrdd a*r heolydd. Ond er peri iV 
Ippryaeban gwylaidd wridio, y roae> hyn a 
wMedyniy áÌrgfÂ yn gsfhoeädedig ar benau 
yiaL 

Dy wedîr i ni y gwna dyn ar foddi ymaf. 
lyd mewn gwéUÌgn iV gadw rhag snddo i'r 
dy^bder. Bamwyf mai tebyg i hyn ydy w 
teimladaa y dynion hyny a ddarllenant y 
pothaeh y cyfeiriwyd ato gyda gradd o 
awyddfryd, ac a*i ta^naat ya ddiwyd, er yn 
dcBrgel. Os nad oes ganddynt rywbeth 
g^«H na hyn i sefyU rhyngddynt a*r dryg- 
bin, asawr y w fy mrahit nad yw fy enaid yn 
e« cyfrinaDh, a gorfoleddaf yn yr ymwyb- 
odaeth fod ges y f dir diysgog i sefyll ar no er 



gwaethafgwawd, enllib adifenwadllecbiaid 
dirgelaidd. 

O barth y <'Pwnc** cymmeraf gennad i 
hysbysa i X. Y. Z. fod pob tebygolrwydd yr 
â ei lafur yn ofer, ac y bydd i firwyth diain 
ei yoieDydd syrthio i fro angfaof trag* wyddol. 
Y OMe'r Annibynwyr yn ei gyflwyno yn ol 
iddoefaUgyfeillion, gan ei fod ynfwg tebgg 
o daro eu harehwaeth kwp, Ond tybir na 
wnant lawer o ddefnydd o hooo, obleg^d ea 
bod eiêoeê gn hgddyeg pn y gwerei a ddgegir 
gnddo. Heblaw hyn faefyd, y mae gan yr 
Eglwyswyr "Gatecism** eisoe o a hwnw 
mor berfiàitlh— mor oleo-^mor ysg^thyroi, 
iel nad rhaìd yn oes oesoedd roddi dim ato, 
na thynu dim oddiwrtho. O ! roor ardderchog 
y dechreaa !— •** Beth y w dy enw di ? IoAV. 
Pwyaroddodd yr enwhwnamatti? Fy 
nhadau a*m mamav bedydd,*' &c. Ac felly 
yr á yn mlaen mewn dull morbwysig, melys 
ac addysgìadol, fel y gwna i ddynioa na wel. 
sant Fibl eríoed synn wrth ardderchawg- 
rwydd yr egwyddorìon a gynDwyaa! 
Hysbysaf i X. Y. Z. dros yr Annìbynwyr, 
nad ydynt yn ewyllysio cymmeryd en 
dysgn yn y gwersi a gynnwysa ei **Bwnc," 
gan eu bod yn alluog i ymladd yn fwy bon. 
eddig^dd, ac felly niê mgnant ef, a chan ei 
fod ef a*i gyfeiUion yn hyddysg ynddynt 
eìsoesm'il rhaid iddgnt hwg wrtítOf gan hyny 
ymddengys rhwng y nie mgmmi ac nid 
rhaid fed yr orchest oruchelaidd hon mor 
aaobeithiol o gael ei defliyddio ag ydyw 
offeríaid yr Iwerddon ogael ea degymaa. 

Yn y <<Pwnc** geUir canfod gallnoedd 
digyflèlyb X. Y. Z. i gyflawni y gorcbeation 
canlynol: 

1. Gall ganu balediy a gall wneuthar hyn 
hefyd mewn dynwarediad o Ihwl i Ddaw. 
Am y ^mp hon dylid ei anfon fr CoUege^ 
obleg^d yno bid siwr y mae archwaeth dda 
yn cael ei mag^. 

2. Gall lysenwi personau. Am y gamp 
hon ni ddiolcha neb iddo, ni cfaenflg^a neb 
doeth wrtho, ao ni chwennycha neb da fod 
yn gyflelyb iddo. 

3. Gall feio ar waith y Crewr yn nghjrf- 
ansoddiad cyrff ei greadaríaid. Pan y 
teimla ysíhnesaf i gyflawni ygamp hon,aed 
i*r drych i syUa ar ei berson ei han, adichoo 
y tyr ei ysía yn nes gartref. 

4. Gall gyfeirío yn feleisas at amgylcb- 
iadau tymhorol ereUl. Gwael yw y dyn-** 
ai dgn a ddywedai8?~nay camgymmeraís^ 
ilai na dyn yw hwnw agyfeiriaat amgylch* 



Digitized by VjOOQ lC 



10 



SYLWADAÜ AR Yff*PWNC YSGOL;' 



iadau penonol neb, ac a yingaclwo yn ofalas 
rfaag cyffwrdd à'r pwnc mewn dadl. 

Nld wyf fi yn gwybod am "amryw hel- 
• bulon** y gwr y eyfeiria ato. Oa ydyw 
mewn ** amry w helbolon/* pa beth a fedd. 
yiir am ddynoliaeth (nid gwiw son am 
Gristiaeth) y dihiryn hwn ? Oni bnasai yn 
well iddo wrthsefyü ei egwyddorüm, oe oedd 
yn ea barnn yn anghy wir, na chyfeirio at 
ei "amryw helbnlon?'* Ac onid mwy 
Cristiol--onid mwy dynol a fnasai iddo 
gydymdeimlo ag: ef jm ei "amryw helbal- 
ott," a galarn gydag ef yn ei alar, a thrwy 
hyny gyflawni eyfraìth Crist? Os nad ydy w 
mewn <*amryw helbolon," pa beth a eÌUr 
ddywedyd am wenwyn^ Uid, a malais yr 
ymlusgyn di^wyddor a feiddiodd awgrymu 
hyny? 

Dedwydd, ond anaml iawn, y w y bobl a 
deithiaat ddyffryn y byd yma heb gyfarfod 
ag "amryw helbnlon." Nid wyf fi yn 
gwybod, ac nld y w yn perthyn i mi wybod, 
pa beth na pha fath ydynt arogyichiadan 
X. Y. Z. Dìchon fod g^nddo bertbyncwan 
nesna> gwr ycyfeirioddatomewn "amryw 
helbuloD," abyddai yn gymmwynasfawr i'r 
wlad pe estynai efe gynnorthwy iddynt. 
Wrth Argraffydd y pum cant copîau^ ac 
wrth y gwr aM goeododd ar waith y dywed- 
af, mai crach-fooeddrwydd ydyw nn o> 
helbulon chwerwaf o bob heibulon. Dichon 
fod ganddynt " amry w helbulon^* yn perth. 
ynu yn nes iddynt, ac yn fwy gweddus 
iddynt ofalu am danynt na helbnlon neb o 
bell. Ow, SyrSÿ cofiwch yr hen ddiareb,— 
" Charity beffin* at home*'' 

6. Gall ddynwared yr Ysgrythyr lân yn 
wawdos. Dyma gamp, os ydyw yn angen- 
rheidiol er amddifiyn yr "Eglwys a> 
Trefoyddion'* y caiff gynnorthwy y r infìdeU 
i*w cbyfiawni pryd y myno. Pa beth a 
feddylir am ddyn, yr hwn-ri'r dybeno was- 
anaethu ei falais— «i pbetrusa wneathur 
defnydd o briod^dull yr Ysgrythyr, a dyn- 
wared un o*r adnodau mwyaf pwysîg a 
difì-ifol o fewn holl Air Duw ? 

6. Gall ymgadw yn Inryliadwros rhag 
gwneathur defnydd o un Ëgwyddor, Rfae- 
swm, nac YRgrytfayr, oddieithr Vw dyn- 
wared. Nid y w ei ysgrif yn pleidio dim, ac 
nid yw yn gtDrthfiDjfnebu dim, ond y mòe yn 
gadael y éVbI yn y fan yr oedd o> blaen. 
Felly nld yw o wasanaeth i neb. 

7. Gall wneuthur y campiau a nodwyd 
dan ffiig^enw. Nid yw y gwirionedd yn 
sefyll mewn angen am ei gelu, aV sawl a 



gpredant eu bod yn ei bleidio ni chy wilydd- 
ant arddel eu gwaith. Hysbys y w fod fy 
enw priodol i jm argrafibdig ar y llyfrau a 
gyhoeddais yn dal perthynas á*r ddadl 
rhwng Ymneilldnwyr ac Eglwyswyr, acnid 
oes yr nn ysg^f o*m faeiddo yn y Dysoed- 
YDD am y flwyddyn hon (1834) yn pertbyo 
i egwyddorion cyhoeddus heb fod fy enw 
wrthi, oddigerth «ii^— ac yn yr un hdno nid 
oes yr un Cymro yn cael cymmaint a'i enwi, 
na neb dan hanl yn cael ei lysenwi. 

Tra byddo ysgrifau yn dal pertbynas á 
pheihau yn unig, ac yn chwilio yn dég i 
egwyddorion, heb grybwyll am bereonau, 
ond can belled ag y perthyna personao i 
bethau ac egwyddorion— 4ray byddo ysgrif- 
au fei hyn, meddaf, nid yw o gymmaint 
pwys pa un ai prìodol ai fTug-enw a fyddo 
wrthynt; oblegid nîd â*r yagrifenydd y mae 
a fynir, ond âV hyn a yagrifenodd: ond pan 
etbolir personau neillduol i'w gwawdio a*tt 
llysenwi, heb grybwyll am na Rheswm, 
nac Egwyddor, nac Ysgrythyi^-pan na 
chynnygir i brofi na gwrthbrofí dim, ond 
saethn at bersonau fn unig— pan yr ym- 
drechir drwy ogan-rigyma i borthi dyfyrwch 
ifyliaid, ac nid i oleuo y meddwl trwy rym 
rbesymao— a phan y gwneirhyn oll yn y 
ty wyllwch fel Itálian Assassins heb feiddio 
ymddangos yn ngoleu dydd wyneb yn 
wyneb a*r sawl a ddifenwant — pa iaith sydd 
ddigon oref i osod allan y dirmyg a'r 
ffieidd-dra, y diystyrwch a'r darostyngiad 
a haeddai y fathddibirod? Dylai fflangell 
gael ei gosod yn llaw pob dyn gonest i 
fflangellu yn noeth trwy y byd y fathlof- 
ruddion i byder a chysur cymdeitbas. Os 
defnyddir, neaynbytracfa oscamddefnyddir 
rhyddid y Wasg fel hyn, ni bydd enw da 
neb yn ddiogel oddiwrth enllib, teimladaa 
neb yn ddiogel oddiwrth rutbr, nac am- 
gylcbiadau neb yn ddiogel oddiwrth falais. 

Vn petb yw dadleuaeth, peth arall yw 
difì-'iaeth, ün peth yw gwrthwyndm 
egwyddoriany peth arall yw difenwi person^ 
au. Y mae y gwahaniaetbiad a wna 
Machia'ceì rhwng cyhuddiad cyhoeddusac 
atbrod gyboeddus yn gryno, cynnwysíawr, 
a phriodoi. ^^Cybuddiad," raedd efe, ^a 
gasgl fiTelthhiu a rhesymau, ac a weithreda 
wrtbynt. Athrod a dybia bob peth, ond ni 
cbynnygia brofl dim.** \ 

Cyfaoedda X. Y. Z. gyfarfod ar ben myn- { 
ydd y dydd byraf o*rfiwyddyn, agwafaodda 
amrai bersonau (yn y dall colegaidd o lys- 
euwi) i fod yn bresenol ar yr achlysur ganol 



Digitized by VjOOQ1C 



SYLWAbAU AR Y "PWNC YSGOL." 



11 



dydd. HyBbyaaf iddo nad oei ar yr Anni- 
bynwyr gywilydd i gynnal cyfarfod i 
arddeiacamddiffyn etfbaflwyddorion mewn 
canol tref chwaithacb pen mynydd, y dydd 
hwyaf yo gy^iaì a'r dydd byraf o'r flwydd- 
yn, a g^well ganddynt ganol dydd nachanol 
Bos, oblegid nad oes arnynt gywilydd i 
arddel nac ofn i amddifiyn yr hyn a gredir 
ganddynt. Bydded iddo ef a'i gyffelyb 
gîlio i'r tywyllwch o olwg haul ac o gly w 
dynion, nid rhaid Vr Anuibynwyr wueuthur 
felly. Cnafeidd-dra, twyll a chyfeiliornad 
ydynt yr uuig bethau sydd raid iddynt 
ymddangos mewn ymgudd.wisg, a dianc 
rhag llewyrch haul. 

Oa nad oes gan X. Y\ Z. well eirf i anturio 
i íhes dadleuaeth gwell iddo aros yn dawel 
yn ei locbes, ac ymfoddloni i fod yn debyg 
i ambell hen wreigan nwydwyllt yn meddu 
ar enau i regu, ond heb ddanuedd i gnoi na 
galluoedd i ymresymu. 

O bob yrolusgyu hwnw ydy w y ffieiddiaf, 
yr hwn addengys orlawnder o wen wyn, ond 
héb golyn Vw drosglwyddo. O bob dyn 
bwnw yw y mwyaf ditmygedig, yr hwn a 
annelo ei saethau pwlaidd at bersonau neill- 
duol, ond a ymgadwa yn oíalos dan gysg^od 
fTog-snw. O bob ilofrudd y mwyaf cnafaidd 
a pherygluB yw yr Argraffydd hwnw, yr 
hwn a ollyngo ei Wasg ynbutain gyffredìn 
i gofleidìo y fath gyíansoddiadau, ond heb 
cbwarter digon o ddynoliaeth ynddo i gyd- 
yaifforfio â chyflraith y tir trwy osod ei enw 
wrth ei waith. 

Os Ilysenwipersonau— osgn'^awdiogwaith 
y Crëwr yn ngbyíunsoddiad persooau— os 
cyfeirio at amgylchiadau tymhorol personau 
— os hyn ydyw ymresymu, gorfoledded y 
sawl a ewyllyeio, y mae X. Y. Z.pen campwr 
yn y grefTt gwedi ymddangos ar y maes, ac 
ya meddu ar y fath íedrusrwydd yn y 
gorchwyl fel na chwennycha un dyn tyner 
eì gydwybod fod yn gyffelyb iddo. Ond os 
nad ymresymu ydy w hyn, os arwydd ydyw 
o ddial beb nerth, o wenwyn heb golyn, o 
gynddeiriognrwydd hebddannedd, ac o eljm- 
iaeth heb wroldeb, yna cy wilyddied y rbai 
y perthyn iddynt o achos y fath bleidiwr. 

Yma anercbaf yr Eghoytwyr, Pwy fu 
gynt yn gwawdio, yn enllibio, yn lluchio, 
ac yn dirwyo y Trefnyddion yn eu cychwyn- 
iad cyntaf i grefyddoli en gwlad? Onid 
dhoydkvt? Pa beth ynte ydyw yr ymlyfu 
sydd rfayngddoch yn awr ? A oes genych 
yn awr barch calon iddynt? O nac oes, nac 
oesj yr[ydych yn en dirgeUddiystyru; ac 



er eich bod yn hofll y fradwrlaeth, yr ydydi 
yn dinnygn y bradwyr fel rhal yn amddiflid 
o bob eg^yddorion. Y mae eu rhith.bleid. 
garwch yn ateb rhyw ddybenion yn eich 
golwg, ac am hyny ceisia rhai o honoch 
wenu yn rhagnrithiol amynt. Boddlawn 
ydych i dderbyn hyny o wasanaeth a allont 
ei wneuthur i chwi, ond edrychent hwy pa 
dâl a g^nt g^nych am en gweniaith. 

Amser ydyw i chwi ddeffiro i wnenthur 
pethau amgen nag enllibio, difenwi a diiHo 
perwiuiu. Os oes genych egwyddorion, 
arddelwch hwy-nt, taenwch hwynt, ac am- 
ddifìfynwch hwynt. Y mae ysbryd yr oea 
yn ymg^ yn erfoyn gormes athwyll obob 
math. Y cymylauaymgasglasant, y taranaa 
aglywir o bell, arswyd aymaflodd yn y 
cedym, ac y mae pob peth yn arwyddo fod 
eich Tŷ mewn perygl. Amseragyflyma 
iV golwg pryd y gwelir chwi fel Cristiaid 
ereill yn cynnal eich achos yn wirfoddoi 
trwy rym annogfaethau mewnoiy ac nid trwy 
drais q(fireitìttau aBanoi, 

Wrth ddibenu cyfeiriaf air o anerchiad 
at y TrefnyddUm. Gwn am lawer o honynt 
yn rhy oleu i gymmeryd eu twyllo, yn rhy 
wrol i gymmeryd eu brawychu, ac yn rhy 
gydwybodol iwenieithio. Anrhydedd ydyw 
genyf allu cyfrîf amrai o'r rhai hyn yn 
mhlith fy nghyfeillion mwyaf mynwesol, ac 
er nas gallaf gydweled â hwy yn mhob peth, 
mwy nag y gallant hwythau gydweled á 
minnau, etto g^llaf eo caru a*u parchu, a 
dywedyd, "Duw yn rhwydd" wrthynt. 
Traeni fod CorflT o bobl yn gorfod dyoddef 
oblegid amryfusedd rhai gwenieithlyd yn en 
plith. Nid at y dosbarth a grybwyllwyd y 
cyfeiriwyf fy anerchiad, ond at y cyfryw 
oV TrefDyddíon, y rhai, er iddynt gilîo o'r 
Eglwys, ac er mai anfynych y gwelir hwynt 
o fewn ei magwyrydd, etto a brofi^nt 
bleidgparwch mawr iddi. Dymunaf yn daer 
ar y rhai hyn i ateb i mi y gofyniadau can- 
lynol : 

Pa fodd y darfu i chwi gael y rhyddid a'r 
breÌDtiau sydd genych fel enwad crefyddol, 
mewn meddiant o ba rai yr ydycfa ya pro- 
ffesu bod yn foddlawn beb einau na cheisio 
ychwaneg? Ai gorwedd yn y ilwch a ddarftl 
i chwi wrthdraed yr Eglwyswyr a gwaeddi 
am drugaredd ? Ac a ddarfu i*r Eglwyswyr 
o wir ewyllys da— -o wir gariad at egwydd- 
oríon rhyddid— ac o wir ddymuniad i ym- 
gadw rhag gormesu mewn dim ar gydwyh- 
odau eu cydgreaduriaid— a ddarfo idd^t, 
meddaf, eich codi o'r llwch, ac estyn ichwl 



Digitized by VjOOQ1C 



n 



SIAiUl FR GWfilMDOG. 



7 rìiyddill á'r brdntiao hÿn fel rhád.rodd. 
lon? Neu oe nad fel hyn y bo, onfd trwy 
ymdrech— -cydymdrech— *<-« ehydymdrecb 
^gtííói yr YmneiUdowyr y eawsoch hwynt? 
Gwedi ateb y g^ofynion hyn cewch proeaaw 
i gabln Ymneilldnwyr ac i ganmol Eglwya. 
wyr hyd nea y blinoch. 

Goíynafhefyd, Pa Ihint yw y ffordd aydd 
rhwngr eich addoldai mewn lian a Thref 
a> Eglwys Sefydledig ? Rhyfedd mor gar- 
edig ydych tnag at yr Egiwys. Gan fod ei 
hegwyddorion mor bnr, ei threíh mor 
yigrythyrol, a chan ei 1>od yn mhob Llan a 
Thref mor orlawn o wrandawwyr,yr ydy«h 
ehwîthau mor bleidgar iddi ac mor awyddoe 
i*w chynnal, er mai prhi byth yr ydyeh yn 
aengyd ei chynteddao, er mwyn yn ddiao i 
ereîll gael digon o le yno; ac yr ydych yn 
adeiladn addoldai ynei hymyl iV dyben bíd 
■iwr oM dlyniiorlhioyo, ac fel y byddo gan y 
gweddìll gwrandawwyr a Ibthant gael ile o 
f^wn eî mnrian ganorlawnder y cynnolleid' 
iaoedd gael lle cyfleoa g^rllaw i addolì, 
gyda'r ẁair^ 

" Na fynant o fannert 
Eu galw yn Ddissenters." 

Gellwch fod yn alcr fod yr Hen Fam yn 
teimlo cymmaînt o ddiolch tuag atoch ag 
ydych yn deiiyngu. Yr ydych chwi yn 
diwennych daroatwng eich addoldai i fod 
yn fath o Lodge$ perthynol iV palusau 
eglwysig eyiàgoe-^ytt chwennych daros. 
twngMethodistiaethifod yn fatho fastardd- 
foi rhwng Eglwyaiaeth ac Ymneillduaeth— 
nc yn chwennych 'darostwog eich eglwysi i 
fod yn Half'Waÿ Houses i deithwyr cloff. 
O ffei, weoiaith garpiog; nid oes eisiao 
ond ei dangoe Tw gwneutbor yn ffieidd-dra 
gÿffredin. 
Uandraio. H. P. 



♦#• Ar daer ddymuiriad rhai o*d cyfeill- 
ion, ac yn groes i'n penderfyniad wrtb 
gyhoeddi ein Rhifyn diweddaf, rhoesom 
gynnwysîad i'r ysgrif flaenorol, yrhynnis 
gwnaethem, oni bnasai î'r Fimc gael el 
argraffb yn godd-ladradaidd anghyfreith- 
lawn, a'i ddoabarthu yn ddiwyd ac awydd. 
frydus drwy'r wlad gan wỳr llŷg a llêu 
fyda llawen-drem fuddngoliaethus, fel pe 
>yddai eu OoUath yn finwrth wynebol.— Gol. 



l 



SIARS FR GWEINIDOG, GAN MR. A. ^ 
JONES, BANGOR. 

Sylwood Mr. Jones fel y canlyn ftr y 
geiriao sydd yn— 



EZRA TII. 10. 

*' Csnyi Esra a barotoisai d gslon i gBbio cgùtíẅ 
jt Aiighrydd, ae i*w giraeatfaar, ae i ddysgu jn 
Ittael drteddẁn a bamedigaethaa.*' 

Yr oedd EEra yn ẁr fajrnod am ei sant. 
eiddrwydd, yn neilldool am ei ddeall a1 
wybodaeth o*r Ysgrythyran santaidd. Yr 
oedd efe yn hynod o ddarllenwr cyfraitb p 
Arglwydd, ac eglnrwr arnl liefyd, a tbrwy 
o gylcfa 96 o Lefiaid oedd yn gynnorthwy. 
wyr iddo, yr oedd yn peri deall yn helaeth 
i'r bobl, a da iawn i holl bobl ein gwlad 
Gymreig pe b^ai dysgawdwyr cyflelyb jt 
mhob pnlpud o goed o Bencaergybi i Bea- 
caerdydd ; mi a anturiaf ddy wedyd mewi 
hyder cryf, y byddai ^wygiad mawr yn 
mhob cynnolleidŵi sydd yn* addoli, ae yt 
mhob teulo sydd yn perthyft i> oglwysi.— > 
Gwelwn endoll a'oclod yn LlyfrNeheDÌab 
8. 1 8. 

Sylwn ar y testyn yn awr o ran i rao. 
Adnod wych i bregetbwr edrych ami yw 
hon, fel yr adnabyddo ef ei ddyledswydd 
ei bun ; Ve, adnod y dylai y gwrandawwyr 
edrych arnî ac îddî,' yn fynych, fel y gwe*. 
ont hwythau y gwaith mawr sydd g^a y 
Gweinidog, cyn y gaHo ddwyn alian ddf all 
ac hyflbrddiant iddynt: y mawr lafnrhyii 
sydd angenrheidiol bob amser, megys cy- 
mhorth gan gyfreitbiwr a meddyg ryw 
amser, eitbr gan y Gweinidog bob araser. 

^»a a barofoiêoi ei gáUm igeisio cyfrM 
yr Artfhtydd. Efe a ystyrîodd, ymroddodd, 
bwriadodd a phenderfynodd, i chwilio, 
dysgu a choflo cyfìraith yr Arglwydd; a 
gwnaeth byny o*i ffàlon, sef á'i gynneddfoa 
eneidiol, eî ddeall, ewyllys, serch, cof, a 
cbydwybod. 

Heb wneuthur fel £2ra, ni cbaifl^neb gyf- 
raith yr Arglwydd, am ei l>od hi mor fawr, 
yn dra eang ; ac am ei bod hí mor santaidd) 
ac felly mor ochel a pbell o arferiad pohl 
gnawdol, balch, a daearol. Wrth ymgya- 
segro ati fel Ezra, caiíf pob on wybodaetho 
gyfraith yr Arglwydd, am ei bod bi mof 
amlwg, ac mor debyg i galon santaidd, ac 
mewnarferiadganbobl dduwiol. 

Ezra abarotoisaiei galon i geisio cyfraitfc 
yr Arglwydd, ac i'w gwneu^r. Eî gwa-^ 
eotbor ei hun wedi eî gwybod. Ymdrechfl 
i reoU ei fwriadan yn ol cyfìraith yr Ar- 
glwydd, i reoU ei eiriau, ac i reoti ei holl 
fuchedd wrtb gyfraîth yr Arglwydd. 

Wrth geisio cyfraith yr Arglwydd, yf 
oedd yn addasu ei hon i'w gwneutbur; ac 
wrth ei gufneuthwr yr oedd yn cymhwy»a« 



Digitized by VjOOQ1C 



w 



mm 



mmmm 



AN£RCHIAD AR^GYMMEI>R0LDER. 



18 



han i ddysgu yn Urael. Peth dirym ydyw 
eynghor gwr direol ^ oDd cyiàrwyddyd g«n 
f^ Bantaidd sydd a nerth dwbl ynddo, sef 
nerth cynghor a nerth riampl dda. 

£zraabarotoÌ8ai ei galon i geisio cyfraith 
ỳr Arglwydd, (nid cyfraith dyn na dynîon) 
ac i'w gwnenthnr, (heblaw ei gwybod, ei 
gwnenthnr) ac i ddysgu yn Itrad ddeddfau 
abamedigaethauì sef deddfau ar achoBÌoo 
gwáhanol ac achlysurol, a hyny yn ol cyf. 
raith yr Arglwydd ; abarnedig^ethau mewo 
perthyoas i iawoder a chamwedd, cyfiawn- 
had a chosp 

Anwyl I^rawd, yr ydwyf ynteimlogradd 
mawr o ryddld meddwl, wrth ddarllen, wrth 
aylwi fel hyn ar y dystiolaeth am Eira 
■antaidd, ac wrth gymhwyso y pethan 
dwyfol atoch chwi yo bersoool, ar yrachlys. 
nrneilldool o^charddeíwi chẃi yo Weioidog 
yr Efengyl, i weioyddu ordinhadao glan tŷ 
Ddaw, ac iddyigua chyhoeddi holl gynghor 
a gras I£SU ein Harglwydd Dduw. 

Eb ein Harglwydd, *«Os gwyddoch y 
petban hyo, gwyo eich byd oe gwoeweh 
hwynt," loan 13. 17. Mi a wo mai eichprif 
hyfrydwch ydyw ceisio meddwl Duw allan 
o> yBgrythyrau; mi a wo reai eich bwriad 
ydyw gwoeuthor ewyllys Duw; ac y mae 
eich proflTes heddyw yn ochel dystio, mai 
eich awydd ydyw dysgu yr ysgrythyrau Vr 
rbal a wrandawaot amoch. Hyfryd yw 
rboddi siars i chwi. Mor hawdd ac mor 
hyfryd, a chyfeirio y dwfr ar î waered, yw 
rboddi cyforwyddiadau santaidd i ẁr o 
egwyddor a bwriadau santaidd. Dysgwch 
yn Israel,-^ 

1. Bod Duw yn ei fawredd yn drugarog; 
«lEHOFA, lEHOFA, y Duw trugarog a 
graslawn." £cs. 34. 6, 7. 

2. Bod Dow yn ei aofeidrol gariad gwedi 
anfon ei Fab i ^w pawb a gredant ynddo, 
ìoao 3. 10. 

3. Bod lesu ei hun, ei fy wyd a'i íàrwol- 
aeth, gwedi gwneod aberth wrth fodd y 
Dnwdod; «*Hwû yw fy aowyl Fab," Mat. 
17. ö. <*IUioddodd Crist ei huo drosom ni 
yn offrwm ac yn aberth î Dduw o arogl 
peraìdd,*' £ph. ö. 3. 

4. Bod yoddo ef bob peth sydd yn angen 
ar ddyo i fod yn ddedwydd am byth;^ 
«Eithr yrydych chwi o hono ef yn Nghrist 
lesu," 1 Cor. 1. 30. «Oblegid rhyogodd 
bodd Vr Tad drigo o bob cyflawnder ynddo 
ef,"Col. 1.19. 

6. Bod galwad yr efeogyl ar bechador. 
laid, y penaf, y gwaelaf, y pellaf, y tywyllaf 



dan yr hanl; <<Deuwch yr awrhòn, ac ym. 
resymwo, medd yr Arglwydd: pe byddai 
eich pechodan fel yBgarlad," &c. Eaa. 1. 18. 
"Trowch eich wynebau ataf fiholl gyrau'r 
ddaear, fel y'ch achnber; can^ myfi wyf 
Dduw, ac nid neb arall,'' Esa. 45. 22. *< Gad- 
awed y drygionus ei fibrdd," &c. Esa. 56. 7. 
" Denwch ataf fi bawb ag sydd yn flinderog 
ac yn llwythog," &c. Mat. 11. 28. 

Dysgu y gwersi hyn a'u cyflèlyb yn Israel 
a wna pob dyo i Ddow, ac fel hyn y dysg- 
wch chwithan hefyd< 

Ceisiwch a dysgwch y deddfau aV bamed- 
igaethausydd yn llyfr Duw, gyda'refengyl 
lan. «Cofiwch gyfraith Moses fy ngwas, 
yr hon a orchymynais iddo ef yn Horeb i 
holl Israel, y deddfan a*r barnedigaethao," 
Mal. 4. 4. Dyna a ddy wedodd Duw wrth 
gloi yr Hen Destament. Ac fel y canlyn yr 
agorodd iesu y Testament Newydd :— " Na 
thybiwch fy nyfod i dori y gyfraith, neu y 
prophwydi," &c. Mat. 6. 17, 18. Ac ebai 
yr apostol, "Eithr y mae cadarn sail Duw 
yn sefyll, a chanddo y sel hon," &c. 2 Tim. 
2.19. 

Yr ysgrytbyran a orchymynodd lesu i ni 
eu chwilio. Yn yr ysgrythyrau y mae ym- 
borth enaid y Gweinidog ei hnn. Yn yr 
ysgrythyran y mae bwyd eneidian y bobl» 
Gwr cadam yn yr ysgrythyrau ydyw y 
Gweioidog goreu, a'r goren o lawer. Ac 
yn oghyfrif Duw hwnw sydd, ac a fydd 
íawr yn nheyraas nefoedd« 

Os gosodi y pethan hyn o flaen y bobl, 
Anwyl Frawd, ti a fyddi Weinidog da i 
lesu Grist, wedi dy íhgpu yn ngeiriau y 
ffydd aV athrawiaeth dda, yr hon a ddilyn- 
aist. Fellyybyddo. 



ANERCHIAD AR GYMMEDROLDER. 



Traddodwyd yr Anerchiad hwn yn Utica, Rhagfyr 



ünol Daldlhiau, America. 

Yr wyf yn bwriadu dweyd ychydig heno, 
Fy anwyl Gyfeillion, mewn pertbynas Tr 
Gymdeitfaas Gymmedrol. IHwraod o bwys 
mawr i ni yw y dydd hwn ; diwrnod a gofir 
genym pan bo dyddiau y ddaear wedi dar- 
fod* Y Gymdeithas Fiblaidd, yr hon y caw- 
som fwynhan un o'i gwyliao blyoyddol 
heddyw, ydyw y brif a'r ardderchocaf 
Gymdeithas yn ddiau ar yr holl ddaear. Yn 
ngeiriau Lemuel am y wraig rioweddol y 
gellir dywedyd am hon, «Llawer merch a 



Digitized by VjOOQ1C 



14 



ANCSICHIAD A^ GTMMEDROLmR. 



weitfaiodd yt rynMis, ond tydi a ragondst 
arnyiit oil.** Ond, ŵy m deitha» yn da] agos 
berthynas á lioa jw j GymdeHSm a etwir 
gpenyBi ** CyndeitliaB Cynanedrolder;"— 
oble^id ei liamcan yw «jiand yr hyn aydd 
ýn fwy o rwystr, fel ygwyddom, naprmi 
peth arall i air yr Arg^wydd efl^ifbio yn 
ddaionns ar gydwybod ae ar galon dyn. 

Y mae yn acfaoe o lawenydd i weled ein 
eenedl, er yn ddyeftbriaid ar direstroDol 
mewn yatyr, yn oydweithreda gryda chen- 
. edloedd ereiH yn yr hyn «ydd yn tneddn at 
ddaienf dynolryw yn gyflfredtn. Peth 
f weddosa cblodAiwr yw bod yn eiiVomewii 
gwiieathnrdaionì ; ac yr ydym yn gobeithio 
mai cynnyddu a wna yr ysbryd hwn yn ein 
ptith, ac mai cynnydda a wna yn gytFk%dinol 
drwy'r byd, iiyd oni byddo î ddyng^rwch, 
a duwioldeb, anefoldeb, lanw yr holl fyd. 

Fy amcan, yn fj Anerchiad presennol, 
fydd amiog pawb o'm cydwladwyr sydtl 
yma yn breseaaol, obob oedran, obobsef. 
yllfo a g^alwedlgaeth, i uno ynyr ymdrecha 
fcneir yn awr at âéHwypio eí a gwlad a V byd 
cddiwrih y pechodau o ddioia a meddwdod. 
Mae pob diwygiad oddiwrth ddrwgp yn 
wertbftiwr ; a pho mwyaf y byddo'r drwgr 
yr ymdrechir diwygio oddiwrtho, mwjraf 
y w pwy tftiwrogrwydd a gfwerlh yr ymdrech 
at ddiwygiad. Pwy na theimlai rwyman i 
ddiolch i Dad y tragare^daii, am roddi yn 
Bghalonaa rhy w rai yn yr lÖ canrif, ddtw. 
ygîo ein byd oddiwrthBabyddiaeth, yrhwn 
fel tywyflwch dodewa orchaddiasaiV ddae. 
,ar ? Pwy na tbeimlai rwymau i ddiolcfa yn 
awr am yr ymdrech a wneir, drwy gyd- 
weithrediad amrywiol g^mdeithasau cre- 
fyddol,i ddiwygioeinbydoddìwrth Bagan- 
iaeth, Mahometaniaeth, laddewiaeth, &c. ? 
Ac yn awr, wele yindreeh at ddiwygio 
oddiwrth feddwdod. A phwy na addef, o 
leiaf, fod yr amcan a*r dyben bwn yn dda 
iawn ? Os II wyddo a wneir yn yr ymdrecb, 
bydd yn annhraethol werthfawr i filoedd, Te 
i gannoedd o filoedd wedi i ni fyned i 
orphwys yn y hedd dystaw. Ac nid oes dîm 
i*w ofni oddiwrth yr ymdrech fiwn, ond o/hi 
bod yn aflwyddiaiuiuB o ddiflÿ^ cydwfttb. 
rediad. Cydweíthrediad eyflìrediaoi a 
efibithiaiwyddiant cyflf^nol yn anlfaeled. 
ig. A miwefa òhwl, Gymry ! yn y diwygiad 
^erthfawr hwn? 

Mae y GymdeithasGymmedrol yn groiygn 
dwyn yn mlaen ddiwygiad oddiwrth feddw. 
dod mewn dwyflbrdd^ 

Yn ffynta^ drwy annog y meddwyn ei 



bnn yn dirion acyn dyner, «d€ yn éacr ac 
yn gadam, i beidio byCh yeliwaneg> a déf. 
nyddie yr hyn «ydd yn ei arwidB ifyda^r 
íath gyflyttder Vr ÜBilh ddînyslr. 

Yn ail, drwy annog pawb sydd yn soferi 
beidiodeílhyddiodiod y ineddwyii,ac i beidb 
gosod y brofedigaeth g^ref fron, Dacher 
bron nẃ byth mwy. 

Yn «wr, er annog fy nghydwladwyr i 
uno yn y diwyg^ad hwn, amcanaf ddmtgoi 
ýhd defnyddio gwirodfd diod, br ei ddbp. 

NTDOIO TN 6TMMCDROL, yn boẁod. Tf 

wyf yn hyderu, os gallaf ddangos fod yr 
byn a elwir yn gyffredin "defnyddcysi- 
niedrol*^ o hono yn beẁaâmmBy y bydd pob 
nn sjrdd yma am gael cydwybod dawel o 
Ibwn ei fynwes yn foddlawn ei adael. At 
yr wn maiter hwn^ gan hyny, y sylwaf ya 
awr. Ac os yw hyn yn wirionedd, yna fe a 
g^lyn fod y cyfryw sydd yn eî ddefìiyddio 
fcfly, ar ol cael cyflensdra i wyfyod ei nator 
aM effeithiau ar ddyn, yn byw yn ymm^toid 
mewn peẁod. Yn awr, i brofi el fod yn 
becliod, sylwaf, 

I. Nid yw gwirod yn rheidìúi i ddyn, ood 
yn hollol afreidioi. Nid oes ynddo ddim 
meifhriniaeth mewn un gradd. Dywed y 
meddygon nad yw yn treulio yn y cylia, fd 
y gwna ymtN>rtb iachosol, neu ddiod iadi. 
nsol. Y mae yn cael ei gyflen, roeddant, ya 
«niongyrcbol i wahanol ranau y coríThebei 
drealio, ac o g^ulyniad heb fod yn nn meifii- 
riniaeth i ddyn. Mae peth o hono yn csel 
ei gyfleu i'r gwaed, ftc. a pheth yn cyisdí 
fèl mygdarth poeth i'r ymeaydd ; yr hya yw 
yr acbos o'i fod, dros yr amaer, yn dyryw 
synwyraa y rhai aM defhyddiant. Ac ooid 
rbytbdd amynedd Duw yn dych welyd y dyo 
hwnw i*w synwyras, a ddyryooei synwyraft 
fel hyn o*ì íV>dd ! Y mae Dr. Kirlc yn dy- 
wedyd iddo agoryd corfTdyn a laddasaie 
hun drwy yfed, ac iddo gael ar ei ymenydd 
gyfran o'r grwirod yn noeth fel yr yflMai ef.* 
Mae genym dystiolaeth iV nn perwyl am 
ddyn a laddodd ei hun yn&ioas Llondain, 
yn ddiweddar, drwy yfed mewn-y'mflfroet.f 

Yn awr, onid pechòd yw defiiyddlo yr 
hyn sydd yn hollol ddiles i ni ein faonain ac 
i bawb ereill? Yii enwedig ymddengys 
felly, pan ystyriom yr afradlonrwydd a 
wneir o drugareddau gwerthftiwr er ei gyn- 
nal yn ein gwlad. Mae y draui ariaool 
mewo gwirod, yn yr Unol Daleithias yn 



• Owél Natìoiua Circular, tudal. 6, 

•f SewsU's AddreaB : Traet Nb..»á», Hudalen 9. 



Digitized by VjOOQ1C 



ANEBCHUD AR GYmiEIMOIJSB. 



15 



vnìg (ac ywtftìeá y golled mewn gnwabanol 
ffyrdd y mae ein cyd.ddÌDasyddion yn gael 
oddiwrth y defoydd a wneîr o hono) oddeata 
chwech ugain iDÌliwn.o ddoleri, yr hyn sydd 
711 ^og^n gwaitb mwy na> oll a gyfrenir 
drwy gymdeithasaa crefyddol £wrop ac 
Anieri«sa, tnag at efengyleiddio y byd ! Swm 
digoDol, cyn belled ag y mae moddion ya 
angen'rheidiol, i roi Bibl i bobteulnar y 
ddaear mewn wyth mis o amaer ! neo i gyn- 
nal gweÌDÌdogffyddlawn yn mhlith pobdwy 
íil o eneidiao ar yr holl ddaear! A ydyw 
^^ yo gyfranog o> fath afradlonrwydd 
mewn peth diles, (hyd yn oed pe na byddai 
gwirod yn gwneud niweid i neb) ddim yn 
becfaod? A ydyw yr hwn sydd yn "pwyao 
calonan a gweithredoedd" meibion dynion 
ddim yn cyfrif hyn yn bechod yn erbyn yr 
yfwr ey mmedrol ? 

II. Y mae g^wirod yngn^neud ffwirniwM 
• òoioò uH defliyddiant-y nid yn nnig i'r hwn 
■ydd yn yfed i feddwdod, ond i bob dyn, Vr 
grâddan y bo yn ei ddefnyddio, ac y mae 
hyn yn bechod. Nid oes gan neb gymmaint 
hawl ar ei iywyd ei huH, ag y gall niweidio 
yr nnrhyw, a bod yn ddieuog yn ngolwg 
Dnw. Eiddo yr Arglwydd ydym, ac nid 
€Ìn heiddo ein hnnain; ein bywyd, ein 
Mechydy a phob peth oll. Y mae ymdrech- 
indau neîildHol yn awr i wybod beth yw 
gwirod o ran ei natnr aU ansawdd ynddo eì 
ban. Ac y mae*r rhai sydd yn fwyaf addas 
i íànio, ar el gwneud prawf digonol, yn 
dweyd mai gwenwyn pur yw;* fod aûẁol 
yn gymmiUnt gwenwyn ynddo ei hnuy a'i 
gymmeryd yn bnr, ag nn gwenwyn arall 
sjdd mewn bod ; ac mai yr nnig achos na 
b'ai gwirod yn angeti diattreg i bawb a'i 
defnyddiant y w^ am nad yw yncael ei gym- 
meryd mor gryf, nen am nad oes cymmaint 
o hfloo yn cael ei gymmeryd ar unwaith, ag 
a effieithia larwolaeth. Pwy ynte a all ei 
ddefnyddio, er yn gymmedrol, a bod yn 
ddienog? 

III. y mae yr yfwr cymmedrol yn cynnal 
ya miaen. y brofedigaeth sydd yn artoain i*r 
drygau mwyafy ac i*r tnteni mmyaf yr ar. 
weinẃwyd dyn iddynt erioed. '<Na fydd 
gyfì'anog o bechodau rhai ereill,** medd yr 
•postol Fftttl, ''cadw dy hun yn bur.'* Sylwn 
yma, am fynyd, ar y drwg o feddwdod. Y 
nae yn droeedd o orchymyn santaidd Dnw. 

V mae yn wastraff ar ddwylòl dmgareddan. 

Y mae yn diüi cyanr a dedwyddwch dyn 
• ^' . " ' - ■ ' ■ ' ♦ ■'■ ■ .1. ..^ . 

* NstioaaÌCiicularfpi 



iddo ei hon. Dyn «anedwydd ydyw y dya 
meddw : dyn gofidna yw. Y mae yn ofid 
iddo ei fod M y mae; a« y mae yn ofid 
weithiaa iddo ei fod yn peri cymmaint oofid 
i ereili. Mae ei cbwant oryf ac annatnrioi 
yn peri iddo ofid ^ ac er oeisio lori y chwant 
hwnw, nid yw ond ei gynnyddn yn fwy. Y 
mae yn ymneilldnoynfynych oblith y rbaŷ 
a íyddent yn gysnr penaf iddo, ac yn ym- 
gymdeithaan gyda*r iseiaf a'r gwaethaf o 
ddynion, y rhai nad yw ea llawenydd ond 
dros fynyd awr ! Y mae eifeddwdod yn diẁ 
eiddefnyddioldeb, fel dyn, fel pentealu, fel 
Cristion ; yn ei wnend yn aaghymmeradwy 
yn ei gymmydogaeth; yn caledn ei galon j 
yn ei anghymhwyso i ateb dybmiion gor. 
nçhel ei greadigaeth; yn ei ddwya yn an- 
mhrydlawn i'r bedd, ac yn ei gaa allan ai^ 
byth o deyrnas y gogoniant ! oblegid Dnw 
a ddywedodd na cfaaiff y meddwynetüeddn 
y deymas hòno ! 

Sylwn etto ar y gofidlan y niae'r nmddw. 
yn yn ddwyn ar ereill. Pwy all feddwl am 
denln y meddwyn heb galon fríwedig ? yn 
fynych mewn dygn dlodi ; mewn eisian o 
&ra bennyddiol; yn wael ea gwisg; ya 
ymddiíhd o fanteision dysfeidìaeth ag y mae 
ereill yn ea mwynliao ; ac yn amddifiid o'r 
Biamplan byny sydd mor werthfawr yn ea 
heffeithian ar ein haowyl blant Y diwmod 
nen y noswaith gyntaf y deallodd ei wraig 
dyner, príod ei fynwes, fod ei gwr yn de. 
chren rhodio Uwybfan y meddwon, (ar ol 
ofni lawer gwaith oyn hyny) pwy a all 
draethn trymder ei hysbryd a gofideichaU 
on ! Gwel yn awr ei bod i drenlio gweddill 
ei hoes yn gyd-benteuiu & dyn meddw! 
Gwel ei b€»d ei hun yn wraig, aM phlant yn 
blant i fedd wyn ! A g^el yr hyn sydd yn ei 
thry wann etto yn fwy, fod ei phriod y tru- 
ennsaf o ddyuion by w ; heb un cysor syl- 
weddol yn y byd hwn, nag^baith yn yr hwn 
a ddaw. Yn fuan wedi byn, er ei tbrwm 
alar, gwel yr hwn ag oedd o'r blaen yn ym. 
ddwyn yn dynerac yn garuaidd yn newidio 
ei lais, ac yu ymddwyn yn sarug a dideiml- 
ad. Ar ol treuUo wythnosau a misoedd fei 
hyn, weithian yn ofniy ac weithian yn 
g^beithio y pcthau goreu; ac ar ol oael 
geiríau chwerwon a bygythion creulon yn 
fynych, gwelwn y Uaw a dderbyniodd y 
ferch dyner mewn glan briodaa yn cael 0^ 
chyfodi i*w tharo ! Gwelwn yr ofnns a'r 
ddiymddiffynol yn oilio mewn braw a dy- 
chryn; yn dychwelyd yn ol; yn eilio eiU 
waith; yn wylo, yn ilefain; gwelwn ei 



Digitized by VjOOQ1C 



16 



ANERCHUD AR GYMMEDROLDER. 



phlant bychaÌD yo llefaîn o'i hamgylchy 
mewn braw am eu bywyd, a bywyd eu 
banwyl fam. A phẃy yw yr achos o hyn 
ol! ? Ai gelyu â*i grleddyf noeth yn ei law a 
ddaeth i mewn ? Nage, tad a phriod ydyw ! 
iin ag sydd dan y rhwymedig^aethau mwyaf 
difrífol i fod yn amddiffynwr ac yn Biampl 
iV deolu mewn pob rhinweddau da. A 
ydyw yn ddim niweid, yr wyf yn gofyn, 
cynnali fyny^ brofedig^th sydd yn arwain 
i hyn oll? A ydyw yr yfwr cymmedrol yn 
ddieuog^ o> canlyniadao hyn ? 

Y mae meddwdod yn ag^or y dwfh'.ddorau 
i orHJhu o ddrygau ereiU, Dywedir fod 
oddeutu ugeUn nUl o ddrwgweìthredwyr jm 
Ngharcharau Taleithiol America, ac o leiaf 
4 obobô o honynt (hyny yw 16,000) ẁedi 
eu dwyn i'r cadwynau drwy feddwdod. Y 
niae oddeuto dSotf cait/ o fUoedd o dylodion 
ynnhlawd-dai Ameríca, ac fe olygirfodtrí 
o bob pedwar o honynt (hyny yw 150,000) 
wedi eu dwyn i'r sefyllfa hon drwy feddw. 
dod, nail) ai drwy íbd eu honain yn feddwon, 
neu o ganlyniad i feddwdod y rhai yr oedd- 
ynt yn ymddyb^nol arnynt an^ eu cynnal- 
iaeth ; megys gwragedd gwael eu hiechyd 
ac isel eu hysbryd, a phlant y meddwon. Y 
maé oddentu tedr mil o wallgofion yn 
Ngwallgofdai Ameríca, ac y mae yn sicr 
fod y rhah fwyaf o honynt wedi myned yn 
wallgofuB drwy feddwdod. Ac yr ydys yn 
bamu fod, cyn dechreu y diwygiad hwn, 
oddentu tri nhant o/ìloedd ofeddyaon ynein 
gwlad ; ac yr oedd yn roeirw drwy hunan- 
taddiad fel hyn ddeng mUarhiigain o feddw- 
on bob blwyddyn. O! olygfa druenus! 
Edrychwch, fy anwyl wrandaw wyr, yn eich 
meddyliau, ar yr olyg^fa alaethus hon. Wele 
16,000 o ddrwgweithredwyr mewn cadwyn. 
an, a miloedd mẃy oberthynasau y rhai hyn 
mewn dyg^' alar o*u herwydd. Wele 150,000 

dylodion, y^ wael eu gwedd, yn isel eu 
sefyllfa, à helbulus eu hamgylchiadau. 
Wele o 1,S00 i 2,000 o wallgofion, wedi colli 
defnydd y cynneddfau hyny sydd yn gweud 
dyn i ragorí ar anifeìliaid y maes! Acwele 
30,000 o feddau yn agoryd bob blwyddyn i 
dderbyn cyrfl^ gwael a braenedig y rhai a 
láddasant eu hunain drwy feddwdod ! Ond 
O! y.canlyniadar ol angeu, pwy a all ei 

"^draètéú? 'TPethdifrifol yw marw a myned 

' i'r fárn mewn un amgylcbiad, ond y mae 

meddwl am brysuro yn y fath sefyllfa at 

orsedd danllyd y Barnwr cyfiawn yn ddy- 

chrynedig yn wir ! 

1 Ond yn mha fodd f mae yr yfwr cym- 



medrol yn gyfranog o'r canlyniadao byn? 

1. O blith yr yfwyr cymmedrol y mae y 
byldkau a wneir gan angeu^ a chan garchar- 
au yn myddinoedd y medéwon yn cad eu 
Uanw i fyny. Edrychwn ar y 30,0O0 o 
feddwon, fel y sylwyd, yn disgyn i'r bedd 
bob blwyddyn. O ba le y llenwir y byldwiB 
hyn i fyny ? O blith yr yfwyr cymmedrol. 
Edrycfawn ar gannoedd yn caei eu dwyn i 
garcharau bob blwyddyn, drwy droseddo 
cyfreithiau y wlad, ac yn sobri o angen- 
rheidrwydd tra y b'ont yno. O ba le y 
llenwir y bylchau hyn i fyny? Oblilh yr 
yfwyr cymmedrol. Gwelwn y ddwy fyddin 
hyn y naill yn dllyn y llall. Y gyntaf yw 
y meddwon ; o flaen yr hon y mae tylodi, 
gwarth,drwg.weithredu, ycarchar, y bedd, 
le, gwaeau tragywyddoi ! a rhai yn disg^yD 
dros y geulan y n barhaos. Yna gwel wn yn 
dilyn yn ymyl, i lanw y bylchau i fyny, 
fyddln yr yfwyr cymmedrol, yn parotoi, ac 
yn ymgymhwy8QÌ>un canlyniadau aV rhai 
syddjo'u blaen, ac yn nesu bob dydd î'r iin 
truenus ddiwedd ! 

2. Yryfwyr cyromedrolynbenafsydd ju 
cynnal ifynyy cylchrediad eyffredinòl mewn 
gwirodyn ein gwlad^ ac oddiyma y tardd yr 
holl ddìnystríol ganlyniadau. Fe ẁyr pob 
dyn mai y cylcbrediad mewn diod gadam 
sydd yn gwneud meddwon, neu mai hyn 
sydd yn arwain Vr holl ddryg^u cysBylltíedíg 
á meddwdod, drwy y byd. I egluro byn, 
tybiwn ein bod yn dyfod o byd i Ynys yn 
eithafoedd y môr, yn lluosog a dedwydd & 
thrigolion, heb ddim gwirod oM mewn. 
Tybiwn fod llong ar ddamwain yn dyfod 
heibìo i'r Ynys, yn cynnwya y gweawyn 
melldigedig hwn o'i mewn. Y mae yn ei 
roddi neu yn ei werthu Vr trigolion. A 
golygu eu bodyn llygredig fel ereill oddyn- 
olryw, hwy a ddeuant yn fuan i'w hofii a*i 
ddefnyddio. Wele etto ryw rai, er miwyn 
elw, yn dwyn ychwan^ o*r un gwenwyn 
marwol i*r Ynys; ac ychwaneg eilwaith, ao 
eilwaith. Yn fuan gosodir i íyny beiriannan 
i wneud gwirod, o'r hyn a ddefnyddid oV 
blaen i wneud bara yn unig. Gwerthir ef 
ar gyhoedd í^I meddiannau cyfreitblawn, 
hyd oni cheir yh mron yn nghouglaa pob 
heol, y taitemtiediglle y gwerthir ef, niegys 
ag yn y wlad hon yn awr : a gwneir yni< 
drechiadau, drwy bob ymddangoBiadan têg 
a dengar, i ddwyn yr ynfyd a^r amioeth í 
mewn i aíi|el y brofedigaeth. Yr wyf yi 
g^fyn a efieithia hyn ddim i wneud meddw- 
on yn yr Ynys hou ? A thra y cŷnnelir i 



Digitized by VjOOQ1C 



ANERCHIAD AR GYMMEDROLDER. 



fyny y faanacb fel byn, pa sicrwydd a fydd 
gan dadau a maman tyner na welir rbai o'n 
meibion bwytbau, mewn amser i ddyfod, yn 
feddwon, os nid yn ddrwgweitbredwyr fel 
ereill, pa rai a rodiasant yr un llwybrauo'u 
blaen. GoTygwn drachefh fod y cylcbredîad 
yn peidio yn yr Ynys hon, drwy fod y trig- 
olìon yn cyduno i fy w fel o> blaen heb y 
ffynnon waeau bon yn eu mysg. A beidiai 
meddwdod ddim yn fuan, aM ddinystriol 
ganlyniadau, yn y cyfryw le? 

Yn awr, pwy sydd yn cynnai i fyny y 
cylcbrediadcyflTredinòl mewn gwirod ynein 
gn^Iad? Ai y meddwon yn unig? Diamman 
fod pobmeddwynyn gwneud ei ran yn hyn. 
Ond mewn gwirionedd yr yfwyr cymmedrol 
sydd yn cynnal y fiennach i fyny. Oblegid, 
beth pe byddai y gwnentborwr a> gwertb- 
wr yn ymddybynu yn unig am en bywiol- 
iaeth ar y meddwon : a barbaai y fasnach yn 
hir, dybygecb cbwi ? Na wnai yn ddiau. 
Buan y celdgweledy gwneuthurwr yn tynu 
i lawr ei dỳ myglyd melldigedig, oV hwn y 
mae afonydd o felldith yn rhedeg ì wenwyno 
ein gwlad. A buan y rhoddai y gwerthwr 
i fyny y íhsnach ynddo. A cheid gweled 
cyn bir ein cyd-ddinasyddion byo yn cym. 
meryd i fyny ft gorchwylion a fyddai yn 
fwy anrbydeddus iddynt eu hunainy ac yn 
Ilai niweidiol i ereill. 

3. Y maeV yfwyr cymmedrol yn rhoddi 
pwys eu Cìfmmeradwyaeth a^u henw da^ 
mewn efibitb, o du meddwdod; ac y mae hyn 
yn eu gwneud yn gyfranogo'r canlynladau. 
Y mae yn wir, na ddymunai llawcr un gael 
èi ystyried yn cymmeryd plaid meddwdod, 
ac nid yw ycbwaìth yn ei gymmeradwyo. 
Ond etto, dyma fydd effaith ei ymddygìad, 
tra Vo yn parhau yn yr arferiad lygrredig o 
ddiota. Fe'i hystyrir yn wrthwynebwr y 
Gymdeitbas Gymmedrol, ac o ganlyniad yn 
cymmeryd yr ochr arall i'r ddadl. Ac yn 
fynych dyma un ddadl gref o eiddo y medd. 
wyn yn erbyn y Gymdeìthashon, sef pieidio 
ymddygiad y cyfryw a'r cyfryw gymmyd. 
pgìon sydd yn ei herbyn. 

Y mae eu bymddygiad hefyd yn temtio 
ereiü'j Te, yn gwneud mwy mewn effaith I 
demtio ereill iddiota a meddwdod nag y gall 
ymddyg^ad y meddwyn ei hnn wnend. Nid 
wyf yn dweyd fbd y diotwr yn waeth na'r 
meddwyn, ond yr wyf yn dweyd fodeiym. 
ddygrlad ynfwy peryglus yn ei effeithiauar 
ereül. Oblegid, pwy erioed a demtiwydiV 
pecbod bwn wrth edrych ar y meddwyn yn 
ymdrybaeddu yn ei aflendid? Onid yw yr 



17 

oly^ yn hytracb yn peri dychryn ar feddwl 
pob un aM gwelo, rbag rbodio yn yr na 
llwybrau ? Ond ymddygiad y dyn hwnw 
sydd etto mewn cymmeradwyaeth yn mhlith 
ei gyd.ddyuion, heb golli ei enw da, ac yn 
gallu yfed heb feddwi, sydd wedi bod yn 
demtasiwn i íìloedd. ''Gwae y rbai cryfion 
i yfed gwin, aV dynion nerthol i gymmysgu 
diod gadarn.** Drwy esamplau y cyfry w 
ddynion y temtiwyd llawer o ienenctid ein 
gwlad i ddechreo yfed, ac o ychydjg i 
ychydig iV arferiad o ddiota, ac oV diwedd 
i feddwdod cyhoeddns. Fel hyn y bn ym- 
ddygiad Ilawer tad yn ddinystr i'w fab, a 
Ilawer cylaill î*w gydymaith. 

4. Tra y maeV yfwyr cymmedrol yn ym- 
ddwyn fel y maent, y mae Üai o ẁûíh ow 
adferiadymeddwyn'^ ac y maehyn yn peri 
en bod yngyfranogo'rdinystriolgaulyniad. 
au. Peth gwerthfawr iawn a fyddai adfer. 
iad un dyn oddiwrth y pecbod o feddwdod: 
gwerthfawr iddo ei hun, gyda golwg ar el 
ddaionì penaf yn mbob ystyr, tra bo ar y 
ddaear, a chyda golwg ar obaith am iechyd.' 
wriaeth ei enaid: gwerthfawr hefydiereill. 
Dylem deimlo yn ddwys drosydyn meddw, 
a gwneud pob ymdrecb a allom er ei adfer. 
îad. Ystyriwn fod ganddo enaid i fy w byth 
mewn eilfyd ! Ystyriwn ei drallod yn y byd 
hwn; ystyriwn sicrwydd ei ddamnedigaeth 
oni ddychwel yn fuan. Gellid meddwl am 
arobell un ei fod yn fynych, mewn rhyw 
yatyr, yn dymuno diwygio, ac yn dymuno 
yn ddifrifol iawn hefyd. Ac y mae yn ddi. 
ammau yn gwneud llawer o addunedau i 
ddiwygio. Ond tra mae y brofedigaeth yn 
ymyl, a tbra y mae ymddygiadau ereill yn 
ei demtiOy acmegys yn eiddenu yn mlaen— 
er nad y w hyn yn ei gyíiawnhau raewn un 
modd, etto, y gwirionedd yw, mot ychydig 
y w y gobaith am ei adferiad. Pe byddai boll 
gymmydogion y meddwyn yn peidio yn 
hollol âV ddiod gadam, ac yn unol i*w annc^ 
ynlau i beidio, fe'i hadferid yn fuan. Ond 
tra y parhaont i yfed fei yntan, er nad Vr 
un graddau, dirymir pob ymdrech a wneir 
gan eigyfeülion anwylaf er ei adferiad, ac 
á yn ofer bobadduned oM eiddo ei hun hefyd! 
IV. Y mae> hwn sydd yn defnyddio y 
ddiod gadarn, er yn gymmedrol,yn et' anghy. 
mhwyso ei hun i ymeud daioni i ereíU^ yr hyn 
sydd yn ddian yj^ bechadurus yn ng^Iwg yr 
Arglwydd. Fe ddylai pob dyn ymdrechu 
gwneud daioni i'w gydfforddolion tnaV farn 
aV byd tragy wyddol hyd y maeynddo. Y 
naeV Gymdeithas Gymmedrol wedi ei syl. 



Digitized by VjOOQ1C 



YR TSGRYTimi YV CAEL El HEtH^RO. 



18 



fiwDu ar y ddwy efwyddorogoneddm sydd 
yn gynnwysedig yn y ddau ymadrodd ys- 
grytbyrol a g^nlyn. Yn gyntaf, "Nawna 
W áy hnn ddim niweid.** Yn ail, «<Câr dy 
gymmydog fel tí dy hun.** Fe ddylai^ pob 
dyn wylied rbag gwnend niweid iddo ei 
hnn, nid yn unig: o herwydd fod fayn yn 
arwain i o6diau a thrueni, ond o.herwydd 
fod Duw yn dweyd felly, ac o herwydd nad 
oes gan neb hawl i*w niweidio ei hun mwy 
nag ereill. Hefyd dylai pob dyn, oddiar 
gariad at ei gymmydog, ymdrecho gwneud 
daioni i'w gymraydog fel ei honan. Ym- 
ddygiad faunanol iawn ydyw ymddyg^ad y 
dyn hwnwsydd am fyw iddo ei hnn yn nnig. 
<< Aiceidwad fy mrawd ydwyf 6 ì^ éfoai Cain. 
Felly y dy wed llawer yn y dyddiau hyn* 
'<Beth syddgenym ni i*w wnend," meddant, 
** 00 yw dynion yn lladd eu hunain drwy 
feddwdod ?'* Odì ddy lai pob dyn edrych 
ato ei hun ? Gwir, fe ddylai pob dyn edrych 
ato ei hun, a pheidio gwneud iddo ei hun 
niweid; ond fe ddylai pob dyn ymdrechu, 
hydaallogadw ei ^'frawd** rhag niweid, 
a gwneud a allo er ei waredu oddiwrth 
niweid wedi iddo fyned i afael profedigaeth. 
Golygwn fod unrhyw ddyn sydd yma yn 
awr yu ymdrechu i annogei gymnydog 
meddw i fy w yn sobr } golygwn ei fod yo 
myned oddiamgrylch at ei gymmydogioo pa 
rai sydd wedi myned i afael y brofedigaeth 
ac yn eu hannog i roddi heibio yr arferiad 
o'r ddiod gadarn yn hollol ac yn ddioed. A 
sicr yw y dylai pob dyn wneud hyn, ac y 
gwna yr hwn sydd yn caru dedwyddwch a 
daioni penaf ei gyd-ddynion ymdrechu felly. 
Ond a Iwydda ei ymdrech i wneud rbyw 
ddaioni tra y mae ei hun yn yr arferiad o 
fynycb yfed diod gadarn? Yn hytrach, yr 
wy f yn gofyn, A oes gobaith gweled un dyn 
fel hyn, tra y mae eigydwybod o^i fewn yn 
ei gyhuddo o fod yn gyfranog yn yr un bai ? 
A phe b*ai y n gwneud, pa les a fyddai ? Oui 
fyddai cofio y gair, ** Y meddyg, iacha dy 
bon,** yn tori ei rym, ac yn ei Iwyr anghy. 
mhwyso Yr fath orchwyl. Fel hyn, drwy 
lynu wrth ei arferîa^ bechadnrus, y mae yn 
ei anghymhwyso ei bun i fod olesìereill 
mewn achos o bwys, ac o angenrheidrwydd, 
ac o werth mawr^i'u? orphen yn y netaf.) 



ydycb. Ac na elwch nébyn dad i cfawi tr j 
ddaear ; oaoys nn Tuf srdd f chwi» yr hwn g 



YE YSGRYTHYR YN CAËL £1 H£G. 
LÜRO. 



Matthew Tiii. ( 



-10. 



•♦ Eithr na*ch galwer chwi Rabbi : canyê un yvr eich 
Atfaiaw ehwi, sef Ciist; a cbŵithau oll brodyr 



3^ y nefòecUL Ae na'db galwer yn athAwons 
canys un yw eich Athraw cbwì» scf Crist** 

I. Ya hyn yw Criat, yr wmig Athraw íw 
ddyscyblion. Nid yr nn gair a gyfieithir 
ynia athraw, nen «thrawon, ag a gyfieithir 
mewn raanau ereill, pan y mac dynion ys 
athrawon ; ond y gair yma yw, wŵfynTtic yr 
hwn a olyga anoeinÿddy neu un yn gosod 
treih i arwain dynion. Geirian ereill hollol 
wahanol a arferir am ddynìon yn aihrawoB, 
ac a olygant yn gyfiredin, rhai yn hyfifoiddi 
mewn egwyddorion trefn oeodedig. Criit 
y w wig otoájfdd tre/n yr eíengyl. Yr oedd 
y prophwydi jm dywedyd, "Fel hyn y 
dy wed yr Arglwydd.'* Ond y mae Crist yi 
dywedyd, "Yn wir, ynwir, mecida/ichwi,*' 
yn dwyn ei awdurdod ei hun fel y sylfiieB. 
Yr oedd yr apostolion i gyd yn dangoe fod 
yr hoil bethan a draddodent bwy wedi ea 
gorchymyn gan Grìst: on Athraw oeddynt 
hwy yn gydnabod. fieth bynag a oeodir fel 
efeogyl, heblaw yr hyn a osododd Crist, 
nid yw hyny yn efengyl, ond gosodiad 
dynol. Y mae Eglwys Rbnfain yn cael ei 
galw gan rai yn Eglwys Crist, ond gan ua 
osododd Crist bi, nid fÿlwysCrist ydyw, 
ond Eglwys y Pab. Y mae £glwys Groeg 
yn cael ei gsílw yn E^lwys Crist; ond gaa 
nad gosodiad o eiddo Crist ydyw, nid ei 
Ëglwys ef ydyw, ond Eglwys Groeg, sef 
Eglwys y rhai a'i gwnaeth hi ydyw. Ymae 
Eglwys Loegr yn cael ei galw yn Eglwys 
Crist, ond gan mai y Brenin a'r Senedd a1 
gosododd hi, en Heglwys hwy ydyw, ac oid 
Eglwys Crist: un Chíodurr sydd i GristioD- 
ogion. Y mae bai ar unrby w un am anturio 
myned i swydd Criat i oeodcrefydd, '^Na'ch 
galwer chwi yn athrawon," &c. ac y mae 
bai ar y boblacb am eu cydnabod yn y 
swydd, "Na elwch," &c. Ond lle y mae 
gpsodiadau dynol a gwladol dan enw o 
grefydd, y mae'r ymhônwyr o'rswydd a> 
boblach yn cyduno mewn drwg i wrthsefyli 
Crist aU acboa. Mewn gwrthwynebiad i'r 
athrawiaetb anghrìstaidd hon, sylwn 

1. UuDttwsydd. 

% Un Gosodwr cyfrdith sydd. 

3. Un Cyfryngwrsydd. 

4. Un sydd wedi marw i wnend lawn. 
ô. Un yn eiriol yn y nef. 

fi. Un i ddanfon yr YsbrydGlan. 

7. Un i gasglu ei etholedigioo adref. 

8. Un i roddi cyfríf am daaynt. 

9. Un Barnwr : am hyny un Athraw i ni, 
sef Crist. 



Digitized by VjOOQ1C 



WmCYẅOÓiL. 



19 



11. Yt hyn yw y dyscylilloB; *Acbwl- 
tliao ôli brodyr ydycfc.*' 

1. M«wii tymfaema, i garn Dow « chaiti 
cQ e^ydd. 

2. Mewn breiiilfaB *, i ^d i gael yr m 
Bibl, 1 irjd i chwilie a bama drostynt eii 
hanaiB, i gyd i edifarhan a cfaredn, I gyd i 
weddîo a molianmi, fte. 

3. Mewn dyledswyddan ; i wneathnr en 
iporea i fyned ag acfaos Dnw yn mlaen, i fod 
gydag* ef en hnnain, a chyfrann o^n heiddo 
taa§^ ato, i achnb enddian a gpogoneddu 
Dow. Amen, meddai Cristioh. 



TRYSORFA YR YSGOLION. 



PWNC YSGOL. 
Jm Bersan a Owtáth yr Ysbryd Oìan. 

€!ovTif lAD. A ydjrw yr Ysbryd Glaa yn 
Beraon Bwyfol? 

Atbb. Ydyw:— 1. O herwydd fod enwaa 
dwyfbl yn eael ea rhoddi amo. 

t. Y mae gwéithrediadan dwyfol yn cael 
en hystyried yn eiddo iddo. 

3. Ymaepriodoliaethaa dwyfol yn cael en 
priodoli iddo, Act &. 4. Luc 1. 3. loan 3. 6. 
Heb. 11. 14. 

4. Y mae addofiad dwyfol yn perthyno 
Iddo, Act. 13. 2. a 20. 28. 

G. A ydy w efe yn wahanol oddiwrtfa y 
Personao ereill ì 

A. Ydyw, 1 loan 6. 7. 

G. A ydyw yr Ysbryd Glan yn ogyfnwcb 
á*r Personau ereiil ? 

A. Ydyw ; canya rfaoddir iddo yn yr Ye- 
•grytbyr yr nn enwan, priodofíaetfaan, 
IpHFeithredoedd, ac addollad ag a roddtr i*r 
Tad a'r Mab, 1 Cor. 2. 10. Gen. 1. 1. 

6. Pa betfa a ellir eî ddywedyd mewn 
perth^rnas i*r Peraonan dwyfol hyn ? 

A. Y maeut wedi dwyn oddiamgylcfa y 
drefn a gynnwysa obaitfa o iechydwriaetfa i 
lÿd o becfaadnriaid, loan 3. 16, 17. 

6. A ydyw y Personan fayn yn wahanol 
ea swyddaa ya nhrefn yr ie^ydwriaetfa ? 

A. Ydynt. Y Tad sydd yn treftiu, y Mab 
•sydftf yn dwyn y drefti oddiamgylcb, a'r 
Yabryd Glan yn ei heffeithioli. 

G. A ydyw gweithrediadan yr Yabryd 
Glan ar galon pechadur yn angenrfamdîol er 
lecbydwriaeth? 

A. Ydynt, loan 3. 6. 



G. Al o ddiffÿg gathioedd príodol i ddef. 
nyddio y drefti y maent yn angenrfaeidiol? 

A. Nage. 

G. Pafaam ynte? 

A. Am na fynaat ddyfbd at Griit, a def. 
nyddio moddion er fecfaydwriaeth, loan 5. 
16. Lnc 13. 34. 

G. Ai o ddiffyg yn y moddion y mae'r 
gweitfarediadan hyn yn angenrheidiol ? 

A. Nage: y maent yn ddigonol oad eu 
hiawnddefíiyddio, 2 Tlm. 3. 15. 

G. Pa beth y mae'r Ysbryd Glaa, gan 
hyny, yn ei wneuthur ! 

A. Dwyn y meddwl i iawnddefnyddio 
moddion moesol, Salm 119. 32. 

G. Pft fodd y mae'r Ysbryd Glan yn 
gnveithredn? 

A. Mewn modd digyfìrwng, yn nnioD' 
gyrchol ar y galon, Act. 16. 14. 

G. A oes gweithrediadau ereill o eiddoyr 
Ysbryd yn ymwnend^á dynioa ? . 

A. Oes. 

G. Pa rai ydynt? 

A. Gweitbrediadan mewn cyssylltìad á'r 
Gair, lago 1. 18. 

G. Pa beth y mae yn ei wnenüiar mewn 
cyssylltiadâ'rGair? 

A. 1. Ynarwain,Satmll9. 105. 

2. Yn santeiddio, 2 Tlm. 3. 16, 17. 

3. Yn dyddanu, Salm 119. 54. 

G. A ydy w yr Ysbryd drwy weinidogaetb 
y Gair yn ymwneud á phob nn yn gyffM- 
inol? 

A. Ydyw, loan 16. 3. 

G. A dlir gwrtfawynèbu y gwelthradlai. 
aabyn? 

A. Gelllr. 

G. A ydyw fayny yn bechod? 

A. Ydy w yn becfaod o*r mwyaf, Mat. 12. 
31, 32. 

G. A cfawanega dynioo, drwy wrtbwyn- 
ebu yr Ysbryd Glan eu cospedigaetfa yn y 
diwedd? 

A. Gwnant j cbwanegant at en trueni) a 
sicrhant en damnedigaeth, Heb. 10. 29. 

G. Pa betfa ydycfa yn ddysgn oddiwrth y 
materion blaenorol? 

A. 1. Yr ydym yn gweled fbd gwaith yr 
Ysbryd yn hollol o ras^ o harwydd digonoU 
rwydd y moddion, yn nghyda> galluoedd 
sydd genym, er bod yn gadwedig, PhÜ. 2. 
13. 

2. Gwelwn mai nyni sydd i ddefìiyddiohr 
moddìon, ac nid Duw, loan 5. 39. 

3. Gwelwn yr achos nad yw dyn yn gad. 
ẁedig, sef ei waith yn camddefnyddio 



Digitized by VjOOQ lC 



-^— -^* 



do 



YMW£UAD A'R CŶSTÜDDIOL. 



moddioii g^raa hyd ddiwedd ei om, lCor. 11. 
17. 

4. Gwelwo yr aog^nrbeidrwydd o fyned 
at Ddaw i geisio ei Ysbryd, oblegid ei fod 
wedi eì addaw, Luc 11. 13. 

5. Fod yr anghredadyn yn ddtea^uB, Mat. 
22.12. 

6. Mor ^ywir fydd cyíìawnder Duw yn 
namnedig^b y rhai a wrthodant yr Yabryd 
Glan, Diar. 1. 23 32. 

B—a. Neophitdb. 

D. S.— Nid ydym i ddeall y g^elIirgrWHh. 
wynebu gweithrediadau dig^yfrwng^ yr Ys- 
bryd, obleg^d fod y pecbadur yn oddefot yn 
ei berthynas â hwy, achan hyny nîd ywyn 
gryfrifol am danynt. Ond fe ellir (^wrth- 
wynebo y gweithrediadau aydd trwy gyf. 
rwng y Gair, o herwydd hyny y maent yn 
ymwneyd a> cynneddfau yn allanol, a chan 
hyny fe orchymynir, "Na ddiffoddwch yr 
Ysbryd." 

AMRYWIAETH. 



YMWEHAD A'R CYSTIJDDIOL, 

Hybar€hAddÿ9gìfddy'^iyìá6?iá\ mai y brif 
ornchwyliaeth a ddefnyddia yr Arglwydd i 
ddwyn dynion i edifeirwch, ac i gredu y 
dystiolaeth a dystiolaethodd efe am ei Fab, 
ydyw pregethu efengyl y deymas^ ond nid 
ydyw Duw gwedi rhwymo eî hun at yr 
oruchwyliaeth yma yn unig i gyrhaedd ei 
amcanion daionna, y mae ganddooruchwyl. 
iaethan ereill a etyb yr nn dyben, os ewylU 
yaia efe: un o ba rai yw cyatudd corfforol. 
Y mae'r dnwiol a'r annuwiol yn gwybod 
trwy brofiad, ar rai prydiau, am deimlo 
pwya y wialen. Gweision yr Arglwydd yw 
pob peth, medd Dafydd. Felly un o'i weis. 
ion yw cystndd, er dwyn dyn, fel yrafrad- 
lon, ato ei hnn ; a dedwydd y w y dyn, yn 
Dgrwyneb teimlad y wialen, a all ddweyd 
gyda'r prophwydbreninol, "Dayw i mi fy 
nghyatuddio; fel y dysgwn dy ddeddfau,*^ 
äalm 119. 71. 

Dyben anfoniad yr ychydig Hnellan an. 
mherffaith hyn iV Dtsgedydd, ydy w ar. 
gymhell ar feddyliau ei ddarllenwyr i daln 
ymweliad prydlawn áV rhai cystuddiol yn 
eu hardaloedd, ahyny oddiar yr ystyriaeth. 
an canlynol, yn mhlith ereill a allesid en 
henwi. 

1. Wrth î ni oedi g^ll synwyran y cys- 
tnddiedig fyned yn ddyryalyd, felly bydd 



ein hyraweliad ni yn ddflei ac aBfoddittÌ. 
Hen €* ▼wodiad ydyw^ ^Mae ef yn làl 
iawuy ac yn dyryaa yn ei aynwyrau, fel oai 
gẁyr pa beth y niae yn ei ddweyd." Fi 
ddyben son wrth ddyn o*r fatfa yma an 
bethan enaid, am yr edifeirwch hwnw nyU 
tuag at Ddnw, aV iiÿdd aydd tuag ateia 
Harglwydd lean GrÌ8t« Bron yr nn dyba 
a phe byddai i un fyned i lefam wrth y 
marw. Nia gfwaetb i chwi aon am ryw 
berson arall wrtho, na son am lesn, Ceidwad 
pechadur. Ymweliad buan ftV cystuddioi 
sydd oreo. 

2. Wrth oedi eAtllai y bydd gwendid y 
cystuddiedig gwedì myned mor fawr, felm 
wna ein presennoldeb a^n gwaaanaeth ond 
y'chydig o lesftd iddo. Y mae rhy w Ìàth o 
a6e«hydcorfforol yn dal dynion, fel y maeat 
yn cael en darostwng ar fyrder i weodtd 
mawr a nychdod. Byr waith a wna angeo 
ar rai ertaflu eu pabellau priddlyd iV llwcb. 
Co6er am y Geri Marwol. Nid yw y cryẁf 
ond gwendid o flaen brenin braw. Er Bior 
felys a gwerthfawr g^n y cystuddiol gael 
rhywun i ddarllen rhan oV Gair santaidd 
iddo, a myned at Dduw mewn gweddi ar ti 
ran ef, etto roewn amser o wendid mawr y 
mae hyn yn (aich) ac liefyd i ry w raddaa ya 
afreidiol. Y mae rbai yn brofiadol o hyny. 
Ymweliad prydlawn yw y mwyaf buddiol. 

3. Wrth oeditalu ymweliad prydlawaâ^ 
cystnddiol, elallai y daw angen yn mlaen, 
ac y tỳr y cwlwm undeb rhwng enaid a 
chorff y cystuddiol. Os hyn a gymmer le, 
dyna yr enaid gp^edi myned Vr farn ! 
mor sobr ! eftillai na chafodd ef erioed ddy- 
wedyd wrtho yn ddifrifol am y perygl o 
fyned Vr fhm jm annuwiol ! O enaid ! pi 
lesftd i ddyn os ennill yr holl fyd a cbolii 
hwn ? Colled anadferadwy ydy w colli enaid 
anfarwol. Os ft y cystuddiol iVbyd mawr, 
a ninnan gwedi esg^uloaoymweled yn bryd- 
lawn ag ef, O yr arcboli fydd yn aros ya y 
gydwybod o herwydd ein hesgeulusdra ! Cl 
ydoedd yn gfadwedig, ai raid diolch i ni; « 
colledig ydoedd, oni ofyna Dnw ei waed d 
oddiar ein dwylaw ni ? £zec.33. 8. Efallai 
na rydd ycystoddiol fawr owrandawiadi 
addewidion yr efengyl pan yn mwyohao 
iechyd, ond gwedi ei golli, a phan yn 
meddwl fod y Bamwr wrth y drwa, hwyrach 
y bydd yn wertbfawr g^nddo gly wed gair 
am Grist croeshoeliedig. Mae yn hyftyd 
iawn gfan y Cristion weled ei gyfeillion yi 
amser cystudd. Mae eu presennoldeb ya 
lloni eì feddwl ef Os adferir y cyatnddiol 



--Digitized-by 



Google 



Í>ÈG O AESYMAÜ. 



st 



bH fyitudd ejn ì ni ymiweled ag ef, ni bydd 
•in liyiniweliad nl hanner mor wertbfawr y 
pryd hwn. 

Ni byddai yn anfnddiol pe bae i an o 
Ohebwyr y ifysgedjfdd sylwi yn mbeHach 
ar y mater yma, er taro yr boel yn mhellach 
f r drwsy sef ein hargyboeddi o'r pechod o 
e^penlnadra, a'n hannog^ i fod yn ffyddiawn 
rfaag'llaw i ymweled à*r cystnddiol mewn 
amaer prydlawn. Hyn yw dymuniad eicii 
ewyllysiwr da, 

MaiÊí. j. MoRRis. 



DEG O RESYMAU ER DANGOS 

Pb^m yr wyf yn peiíderfynu glynu wrih yr 

Eglwys WÍadol "o Iwyr^fryd caJUmy 

1. Am fod ei hegwyddorion aMgoeodiadau 
yn fwy nnol â cbalonau plant dynion uag un 
enwad arall ar a ẅn i am dano. Beth sydd 
groesach i natur mercb na tbewi mewn 
nnrbyw gynnulleidia? Dimynybyd. Hyn 
a orcbymynir gan yr Ymneillduwyr ; ond 
yn eÌB plith ni ca merch lefarn yn ei thro fel 
un arall, nes gwneuthur i'r esgobioo dewi. 
Er prawf,^Mari ac Elisabetb, dwy chwaer 
mewn dwy ystyr, oui chawsant hwy ryddid 
i ddweyd a gwneud tra yr oedd eu ttt>, ues 
oedd y byd yn crynu ger eu bronau ? '* Ac 
megya yr oedd yn y decfareo, y mae> awr 
hotf ' gyda ni. 

2. Am fod urddafioiiou y Dywysog^eth 
yn aelodau yn yr Eglwys Wladol ; pryd y 
gellir galw Ymneiilduwyr *<yn ysgubion y 
byd, ac yn sorod pob dim^' gyda^u gilydd- 
Mae y Grefydd Wtadol wedi riiagoti llawer 
mewn mawrédd a chyfoeih ar bobenẁad 
atalt yn mbeb oes oV byd. Cawn hyn allan 
yo amlwg o> Ysgrythyr Lan, yn yr ail a'r 
drydedd Ì>ennod o Daniel. 

3. Am mäi y llwybr rhataf a ddichon fod 
(yn y ẃlad yma) o grefydda yw dull yr 
Egl wys Wladol. Mae genym ni hawl i alw 
y ddegfed oddìwrth bawb, heblaw atian y 
I^asg a'r dreth Eglwys, a chant o bethao, 
gormod i'w henwi yn awr. Ond rfaaid Vr 
Ymneilldowyr gy nnal en hachos eu hnnain, 
a'r eiddom ninnan hefyd. A phafodd y gall 
fod un enwad yn y wlad hon mor unol ag 
ysbryd yr oruchwyliaeth efengylaidd a> 
eiddoin ni,-*^' Mae yr iau yn yagafn, a'r 
Ìiaich yn esmwyth," Mat. 11. 28. 

4. Am fod awdurdod a gallu yn pertiiyn 
Vr EglwysWladol, er goeod ei holl ddeiliaid 
Ì weitbredu wrth ei bewyllys yn yr oll a 
bertbyn iddi. Ni bu yr Eglwys Wladol 

3 



erioed beb ei ^ ffwm dán" lle gẁyr, otf bydd 
galwad BM dani. Oni ddarlunir fai felly 3m 
y Bibl ? Bwystfil a saitb gom iddo ; acban 
fod darinniad oV fath i'w gael b boni yn y 
Biblj y mae yn ddiaü mai felly y oHae yn 
rhaid idâi fod. Cofiwcb Bonner a Mary- 
** Megyi yr oedd yn y decbreu, y mae^aẃr 
hon." 

4. Am fod mwy o diriondeb ynddi tnagat 
ei Ìiufudd ddeiiiaid nag nn enwad arall o 
Gristionogiòn. Mae yr Ÿmneilldnwyr yn 
rby Phariaeaidd o lawer yn ein bara ni. Ni 
chaniatant i'w haelodan ymarfer â'r pethan 
diniweid hyny sydd yn boff gan galon dyn; 
sef, treio cyflymdra ei farcfa er ennill cwpan 
arian da, na cfawareu yâiydig ar y cardiao, 
ac amry w bethau o'r ifath, ag sydd wedi bod 
yn foddion yn ddian i godi amgylcfaiadan 
dynion yn y byd laẁer gwaith. Mae cer. 
yddu am betbau íèl hyn yn groes i'r gair, 
Heb.12.ll. 

6. Am fod mẅy o amser i ddyn gael at ei 
law ei hun yn yr Eglwys Wladol nag a 
gaoiaieir gan Ymneilldnwyr. Y maé genym 
ni gynuifer o seintiau enwog wedi tragy- 
wyddoli eu henẃau, cofihdwriaeth pa rai 
sydd mor angenrheidiol i'w gynnal, fel y 
mae eití Hegl wys yn neilldno dydd i'r perwyl 
yn flynyddol ; ac ar y Sabboth, os nabydd y 
bobl yn y Llao, ni ddywedwn ond ychydig, 
«Cadw di, O luda, dy wylîau,'» Nah. 1. 15. 
«ÿíafyddrygyfiaẃn." 

7. Am fod dull gweinyddiad yrordinhad- 
au yn yr EglwysWIadoI yu tuedduatweinl 
mẃy o gysur i'r meddwl nag un euwad 
arall. Cyíaddefa yr Ymoeilldnwyr ar f^y. 
faoedd pan yn bedyddio, na fedrantbwy ond 
goBòd arẃydd ; ond am ein boffeiriad ni, 
gydaV eofndra miryaf gall ddyWedyd, el 
fod yn gWneud y plentyn yn aelod o Grist, 
ac yn etifedd teyrnas nef*, a than ddylanw- 
ad ei fawrhydi y mae yno dadau l)edydd yn. 
barod i <<ymwrthod á'r diafol a'i holl weith. 
redoedd, eoeg.rodres, a gwag-orfjledd y 
byd, a'i holl chwantau cybyddus," yn lle 
y plentyn hyd oni â yn rby afly wodraethus, 
pryd y dygir ef o flaen yr ésgOb er rfaydd- 
hau y meicbnafon. Onid y w petiiao fel fayn 
yu dangos braint y rl^ieni a fedyddiant ea 
plant yn yr Eglẃys yn fawr iawii, wrtfanéb 
ereiU? Héfyd, y mae genym ni Iẁybi* i 
gyfranu y sẁpper santaidd i- bob gradd o 
ddynion, faeb un math o sylŵ. yn cael ei 
wneud ar eu bucheddau, Onid yw byn yn 
gysur mawr, ihag^r cael ein ceryddu a'n 
hesgymmuno allan o'r eglwys am betbail 



AimSsaM 



Digitized by VjOOQ lC 



m 



AT EGLWY9I CTOtíüLLEIDFAOL CYMRÜ. 



llfti o \mj% o IflWer mig> oedd yn Indafe, yr 
hwD a wlycbodd ei law yu y ddyagi gyde^n 
Hiachawdwr. B«th a altai fod o fwy o 
angfaysor i ddyn mewn oes mor olcn a hon 
na bod heb nn g^refydd ? Hyu fyddû rhaid 
fod aefyllfa llawer o*r rhai a droir állan pan 
yr YmBetilduwyry oni bae fod ein He^lwys 
aM mynweè yn agored i*r penaf o bechadnr. 
iaid. Os geltir talti y degwm, pob peth yn 
burion. 

8. Am nad oes gan nn enwad arall gym- 
maint bendithion i'w cyfranu yn oriaaangen 
ag sydd gfenym ni yn yr Eglwys Wladol. 
Canfydd^ch bawb, er eich addytg, yr 
offeiriad yn ymweled á^r daf. Ceẁeh ei 
gly wed gyda'i fod à'ì droed ar y trothwy yn 
gofyn am ''danguefedd i'r tealu; ac ar yr 
olwg gyotaf ar y daf, syrth i weddi droito; 
ac arol yinddyddan ychydîgagef, cyhoedda 
faddeoant Uawn iddo o'î hoH bechodau, yn 
y geiriau a ganlyn ;-^" A thrwy ei awdurdod 
ef a gaaiatawyd i mi, y'th ollyDgaf o^th holl 
beehodau.^' Oud am bawb ereill, cyfaddef- 
ant yn rfawydd nad oes yn perthyn iddynt 
hwy y cyfryw wyrthiao, ac am na fedrant 
ar y gwaitfa, haerant mai i Dduw yn anig y 
perthyn maddeu peehod. 

9. Am fbd Gwasahaeth yrEglwysWladol 
yn haws i'w gofio na dim a arferir gan ereili. 
Ni eilir gwybod pa bennod o un pen iV llall 
o'r Bibl a ddarllenìr gan yr Ymneîliduwyr, 
hyd onid eir ì'r addoliad ; ónd am danom ni, 
gŵyr pawb ag sydd yn goialu am ei les 
flynyddoedd yn mlaen beth fydd rhanauetn 
Gwasanaeth nî. Yr un gweddîau, fel y 
g^yr pawb, sydd genym er amser Elisabeth, 
ac onì boasai y cynhwrf a ddechreoodd yr 
Ymaeillduwyr i gadw Ÿsgol Sabbothoí, ni 
bnasai eiwiau chwaiiegìad atynt. Yr wyf yu 
penderfynu cjmnyg, ar fod fiurf ò weddí i 
gael ei cfayfansoddi er budd yr Ysgoi Sab. 
botho). Nid ẃyf yn gweled yn addas i bob 
yag^gyn ddangos ei hun yn enwocach mewn 
gweiddi na'r Person, trwy ei fod ef ytt gorfod 
gẃeddîò mewn llyfr, a> llall heb yr un. 
Gẃyr pawb fod hyn yn tueddu yn fawr er 
Ileäiao cyrameradwyaetb yr ofieiriad. 

10. Am fod y gwasanaeth claddu a bertfa. 
yn i'r Eglwys Wladol yn uu o natur mwy 
cysurus na> eiddo ereill. Gwna ein hofieir^ 
iad roddi mynwessirìol i bawb oV perthyn- 
aaau os credant ei ymadroddion caredìg, y 
rhai sydd fél y canlyn ;— « Yn gymooMÌnt a 
rhyngu bodd i*r Goruchaf Dduw, oM fawr 
drugaredd, gymmeryd ato ei hun enaid ein 
Aantü^ frmsd ymadawedig,— Mewn gwir 



ddiagel obaith o adgyfbdiad iV fticiiedé éra. 
gywyddòl.^' Betfa' all fbd yn fwy cysanB 
i> wraíg weddw na cfaael un sall i obelthio 
att ddedwyddwcb ei phriod, yr hyn a atcr- 
heiriddi yn yryBiadTodéâi-**Anwylfrawd 
yma.'' Os brarwd i^ l^archedig Dad ya 
Nuw, pwy a ttnimheiia ^ gadwedîgaeth ? 
Ymgroesed yr Ymnéiitdirwyr rhag' eu bod 
yn euog o ddywedyd yn rhy galecl am 
ddynioii oV pulpndau. Ond iddynt bwy 
ddyfod iV claddedigaeth hwy gant, er ea 
cywilydd, ostwng eu penau, o herwydd ea 
hìod wedi collfarnu ■ , clochydd, am 
ei fod yn defnyddio yr offrwm claddn eT 
airioli ei feddwl y prydnawnlsu, arol bod yn 
isel ei feddwl uwchben y trancedigiön yn y 
boreu. Er yr holl ddyiais a arferwyd er 

gwnend yn ënnuwiol, treuliodd ei 

oea yn «iriol ac yn ddefhyddiol. Djrwedodd 
Amen filoedd o weithlau ; ond yfory rboddir 
ei gorff i'r ddaear, "mewn gwir ddiogel 
obaith oadgyfodiad i'rfuchedd dragywydd- 
ol,^ er cysur ac aanogaeth i ereill fyned yn 
mlaen ar hyd ei Iwybr yn ngtfynebhoU 
ddweyd yr YmneiIIduwyr iV gwrthwynebi 
Nîd wyf yn meddwl y beiddia neb o 
élynion yr Eglẅya agoryd byth eu genau, 
er rhoddi drygair iddi, wedi y darllenont fy 
rhesymau cedyrn uchod, a gwaethaf hwy 
nodi un o*r deg i fod yn ddegwm i'w cya- 
ddaredd; am eo bod oll yn caèl eu cadarn- 
hau o> Llyfr Gweddi Gyffredin, neu o'f 
Ysgrythyr Latì. Ydwyf, &c. 

ReAL CHURCHMAff. 



At EGLWYSI CÝNNÜLLEIDFAOL 
CYMRU. 

Dert)yniasoni heddyw y Llythyr annogaethol tt 
ganlyn ; a gwyddom y bydd yn hoff iawn genyclf 
êi weled: D. MOROAN, 

fi. ROBEirra 

Tachmdd 19. 1834. 

'^Llandain, Tacbwedd 1<7, 1834. 
Barrheâig üe Anwtfl Syr.r, — 

Ymae genyf y mawr hyftrydwch c( 
hysbystt i chwi fod ÌSwrdd <y Gweinidogfion 
CynnutleidfaolynLlondain a'í chymniydog- 
aeth wedi cydono yn unfrydîg î argymhelí 
achoa EglWysi Cynnnlleidfaol Cymru, îaylir 
haelionüs eu cyfeillìon yn Llnndain yn mií- 
oedd hmaẃr, ChwefrOr, a Äfawrth nesaf. 
Ÿr wyf wedianfon eich Erfyniad iV Ctmgn' 
ffatHmea aV Èrangêlieal Magazinesi a dŷs- 
gŵylir i'r Cenhadau penodedig î ymŵefaill 



Digitized by VjOOQ1C 



TEIMLAD CHWAER. 



23 



á LlttndaÌD, fòá yvẅ erbyn deohreu y 
flwyddyn. 

GaD hyderu y bydd i Ben yr Eg^lwys 
barhan i weoa ar eioh amoanion á*ch ym- 
drechiadau anrhydeddos 

Ydwyf, AnwylSyrs, 

Yr eiddaeh yn ddìfiìiant, 

A.TiDMAN, Y^fen.yddr 



TEIMLAD CHWAER. 

Af 4E dyn yn greadur rheBymol, perthyn- 
asol, cyfeiUgar, a theimladol : mae ystyriaeth 
o wahanol bethao, a goiwg ar wahanol 
wrthddrychaa yn effeithio cymmaìnt amo 
nes ydy w yn crea llawenydd nea alar mawr 
ynddo. Fel creaduriaid rhesymol y mae yn 
ddîau y dylem ni deìmlo dros ein gilydd yn 
y petbaii a berthyn i*r byd hwn, a> byd a 
ddaw ) yn enwedig fel creadariaid perthyn- 
aso!, y mae yn ddyiedswydd amom deimlo 
dros ein gpilydd, a cheisio lles a budd y naill 
y |la1l, yn y pethau a berthyn i'r corff a*r 
enaid anfarwol. Mae ystyriaeth o agoa- 
rwydd y berthyaas ag sydd rhwng perthy n- 
aeaua*a gilydd yn y byd presennol, yn peri 
iddyiit deimlo yn fawr dros #q gilydd, yn 
Beillduol y duwiol i deimlo dros yr annnw. 
iol. Hyn sydd wedi peri iV chwaer hon, yr 
ÌMW a adwaen i yn dda, i deimlp yn ddwys 
droa frawd iddi, yr hwn ag y mae hi ac 
ereil] yn cael lle mawr i ofni am dano, ei 
Ibd ef hyd yma yn was i ddiafol a phediod. 
Y floae meddwl am ei ddiwedd ef gwedi 
effisitbio cymmaint ar y diwaer hon, nes y 

dywedodd un dìwynod,^ ^^'Gobeithio na 

byddaf fi ddimbyw i glywed am-larwolaeth 
iy mrawd — ^, os bydd efe marw ar y tir 
üg y mae yn byw yn bresennol. Ymae 
araaf fi ofo clywed am dihrwolaethef, wrth 
Mdwl an eì enaid ef ag sydd i fyw byth.*' 
liid rfayfedd fod y cbwaer hon, Mr. Golyg. 
ydd, yn teitnlo dros ei brawd, canys petfa 
oftiadwy yw marw yn was i bechod. Fe 
gaiff y drygionns, ar ol bod yn ffyddlon a 
diwyd yn dilya ei bechod, ei yni ymaith 
yn ei ddrygioni wrth fiurw— ei yrn ymaith 
oV byd ag y bn ef yn pechu i'r byd tragy. 
wyddol i gael ei gospi. Nis gall dawn 
90gylaidd byŵ oeod allan hanner mawredd 
tmeni y dyn sydd yn marw hab Grist yn 
Geidwad. Y mae yn ddychrynHyd edryoh 
ar elyn Duw yn marw. O mor ga)ed ydy w 
myned at erchwyn ei wely ef pan y iMe yn 
ypnadael â'r ddaear ! ac oa bydd ei beithyaa 



aiau yn dduwiol, y maent yn gorfod rhoddi 
flàrwel Iddo am byth. Mae fod y chwaer 
bon yn teimlo dros ei brawd yn destyn i mi 
ddy wedyd gair nen ddan wrth ddau neu dri 
math o bobl. 

Yn gyntaf, gair wrth weision y Duw 
Goruchaf, y ibai wrth en swydd sydd yn 
mynegi fiòrdd iechydwriaeth. Gobeithio na 
ddigia y cyfryw. Y roae iliai yn perthyn J 
bob cyanulleidíii ag sydd yn gwrandaw yr 
efengyl jn fwy oaled, annawiol ac anyBtyr. 
iol na*n gilydd,'^Yn awr, a ydym ni yn 
teiffilo yn briodol droa y cyfryw? A ydyw 
efi ^yaterbythol hwynt yn dilyn ein meddwl 
nî? Ob ydyw, yr ydym jrn eu cofio yn eln 
myfyrdodau, yn eln gpweddTau, ac yn elli 
pregethan. Fe fn teimlo yn ddwys gan 
Gymru a Lloegr hefyddroe yr wyth gan mil 
caethion ag oedd mewn caethiwed natnriol 
o ran eu cyrff, (dieich iV Nefoedd byth am 
en rhyddhad) ondO cofiwn am y caethiwed 
trymaf aydd etto yn ol, sef caethiwed yr 
enaid! Mae eifiaa teimlo yn ddwysach 
drostynt etto. Mae arayat dsiau rhy w rái 
i fynegi iddynt ^dd ieehydwrìaeth, i*w 
cyfeirío at Oen Dnw yr bwn sydd yn tynu 
ymaüh be^íhodau y byd. Y maent yn 
gwaeddi yn ncliel iawn, Deuwefa drosodd, 
cynnortb wy wch ni, O firodyr ienainc ag sydd 
yn Athrofeydd €ymm. A gnnt hwy waeddi 
yn ofer am gynnorthwy? Ka ato Dnw. 
Gobeithio fod yn llawer ohonoch chwi y 
cyflblyb ysbryd ag oedd yn Martin Morris. 
son a Miln.* Gadewcfa giywed son fod rfaai 
o faonocfa chwi yn dy wedyd, ^Wele ni, an. 
fonwch ni. O teimlwch drostynt, frodyr : 
ni edifarfaewcfabytb. 

Yn ail, gair wrth benau teuhioedd. Mae 
lluoedd o honocfa cfawi yn Nghymru, ac y 
mae rhai oV rhai ag sydd dan eich gofal chwi 
yn fwy annowiol ao afreolos na*a gilydd, 
yn fwy taeddol ofyned oddiar Iwybr dyled. 
swydd a thro9 derfynau rhesymoldeb. Mewn 
difrif, a ydych chwi yn teimlo drostynt hwy, 
fel rhai y bydd yn rhaid i chwi roddi cyfrif 
i Dduw a Christ am eich gorachwyliaeth ? 
Cofiwch mai nid dres en cyrfrhwy yn unig 
yr ydych chwi i wylio, ond dros eo heneid. 
iao hefyd. Bydd i ehwi a*ch tealnoedd gyd- 
gyfarfod etto gerbron gorseddfhinc Círìst. 
Golchwch eich dwylaw yn lán oddiwrth 
waed eich teulooedd. Peth mawr y w hyn. 
Gweddf weh am gael cyfarfod llawen o flaen 
y Barnwr. 

■■III I lii ' ■ 

^Gwtl y DryiorfftEf«agyliM4^ ^^ y "^^* hw«, 316. 



:^- 



MMMMì 



Digitized by VjOOQ lC 



24 



AìiGEU. 



Yn drydydd, irair wrth y rìMii ng y tetmltr 
' dnwtyot Efellai ysyrth yr ychydig' lÌRellau 
hyn i ddwylaw rhai o hoaoch chwi. Nid 
yw yn aomhoaibl na bydd iddynt ddiflg^yn i 
•yîw y brawd yr hwn %g y mae y chwaeryn 
teimlo droato ef. Gobeithio na bydd iddo ef 
yn hwy adael Vvf chwaer deimlo yn nnig^, 
ond y bydd iddo ar frya deimlo yn ddwys 
drçstoeihoo. Oddyn! teimla,yatyriabeth 
a wnaethoBt ti i Dduw-— ei ddianrhydeddo 
mewn bam a bywyd. Meddwl am dy fnch- 
edd afradlon. YBtyría beth a ddaw o honot 
ti os marw a wnei yn anedifeiriol ! Chwi 
ddynion ag sydd yn caledn dan bob gor. 
uchwyliaeth o eiddo Duw, y mae ereill yn 
teimlo yn ddwys drosoch chwi. Os ydycb 
chwi yn chwerthin wrth ddamnio ei<!h hnn- 
ain, y mae ereìU yn galaru yn drwm wrth 
feddwl am y dinystr sydd ar ddyfod arnoch 
chwi. A ydych chwi yn meddwl roai ereill 
sydd'i deimlo y cwbl ? Na, na, fe ddaw eich 
tro chwitbao i deimlo raor sicr a'ch ^ni 
chwi. Chwi a deitnlwch alar dowiot am 
becfaed yma, nen ynte bwys digofäÌDt Dow 
oM herwÿdd yo ufferii. : Teimlwch yo alarns 
.aẃ foeçhod yo awr tra y gelwir hi heddyw, 
.ac ym fe deìmla Duw yo gymmodiawo ac 
f'yn llaẃẁ tuag atoch chwithao. Trwy 
'detmlo yú briodol drosoch eich bunain, fe 
fýdd yr angylion a dynion da yn cael achos 
t lawenhao o*ch plegid. Ar i chwi wneud 
felly gaiff fod jg'weddi 
Mttín, AwH 20, 1834. J. Morris. 



Syr,— rY syl^adau byrion a gaolyn ar y 
testynan dilynol a gy^eithwyd geoyf o'r 
Saeeooeg, aç y mae i chwi groesaw eo rhoi 
yn elch Cylchgyhoeddiád eowog. 
Ger Canjaìore. H|;go. 

• 1. RHAGRITH. 

. i CoNSTAWCB, tad Cwsteoyo Fawr, pao 
oedd ganddo lawer oM amgylch pa raioedd. 
ynt oll yn ymddangos yn ceisio rhagori ar 
eu gilydd i baeddo ei ymddiried, a wnaeth 
brawf o honynt trwy y moddion canlynol : 
cymmerodd aroo yr alltudiai o'i lys ac yr 
amddifadai o bob roawredd y rhai na.ym. 
wrthodent â Christionogaeth. Arhyn llawer 
^ goiaeidiaaant y cyŵewidiad, ereill a wrtb- 
odasant. Ood Constance, mewo modd doeth, 
a gadw<ŷ^d y rhai a lynasent wrth eu proffes, 
ac a'u gwnacth hwyut ei brif anwyliaid, gao 
ddweyd wrth y Heill, oa chredai ef byth y 
f byddai y dya hwDVf yq ^yddlon iddo ef, 



yr hwn a allai wadu ei ffydd M imrbyŵ 
ddaioni tymhorol. 

% YMRANIAD. 

Ymraniad yn mhlith trigolion grwlad, 
preswylwyr dinas, neu aelodan rhyw iryoi- 
deithaasydd ddinystriad goríhwr. Y inac o 
ganlyoiadan anfeidrol waetb nagr sydd boeibl 
en dirnad, ac nid wyf yn tybied ycbwaithy 
gall ein gelynion ddymuno, na digroiaint 
Dowddanfon i lawrddrwg mwy dinystriol. 
A oes rfayfel mor bcryg'us? newyn mor 
ddychrynllyd? pla mor greulon ? Mac yn 
elo gwanyçhu oi eîn bonain, yn rhoddigryni 
i'n g^rthwynebwyr, yn ag-oryd y pyrth iV 
gelynioD, ac yn rhoddi y foddugrolîaeth yii 
eu dwylaw. Pa faint o ddry grau a g-yninner- 
odd le— -pa faint o waed a dy walltwyd ya 
eîn teyrnas ni o achos ymraniad rbwng^ 
aelodau ydeyroas? 

3. ANGEU. 

Dtwbdodd Heraclitos nad oedd rcuenc- 
tid nac oedran, iechyd nac afiechyd, by wyd 
a marwolaeth ond canlyniadau y naill y llall, 
a'o bod oV nn dechreuad mewn troeiad 
gwastafiol. Pan welom un o^n cydgreadar- 
iaid wedi ei rífo yn mhlith y meirw, yr hya 
sydd yn cael édrych amo gan raî ddim ood 
damwain ddall. Ni ddylem foddloni ein 
hunain ar ddim ond gollwng^ da^raa i lawr 
ar y corff marw, fel y g'wnaeth Caesar 
uwchben Pombey,nen Metelioaar Adrastus; 
ond dylem yn hytrach y mbarotoi erbyn y 
cyfryw amgrylchiad, yn i^Bwiaint iiad oes 
neb, pa mor tfawr bynagt, pa mpF gradarn 
*>ynaff, yn ddiogrel rhag nlweldian dîrif. 

Anasagoras, pan ddywedwyd wrtbo am 
farwolaeth ei thb, ni ddywedodd ond fayn, 
«Gwyddwn ei fod yn lkrwol.'' Soeratn 
pan yn gweled grwraigr yn annyddanadwy 
herwydd marwolaeth ei mab, a ofynodd 
iddi, «Pafoddybu efe byw?'' I hyn yr 
atebodd, yn ddifeios. « Yna," ebef, «* y mae 
genyt achos mawr i lawenychn iddo orpben 
eiddyddiau mewn gogoniant-, a phe bnasai 
yn ddrygionus, buasai ^nyt befyd acboa i 
fod yn ddiolchgar i'r dowîan am ei amddi 
fadu o'r gallu i anufuddhan iddynt yn hwy.v 
«Nathralloder di,'' ebe Seneca, '<am fbd 
dy gyfaill wedi myned oHh flaea dl. Oa hŷn 
ydoedd, yr oedd ei oedran yn ymhòoi y 
flaenafiaeth; os ieuangach ydoedd, dylai ei 
^wçlaethifodjyn rhybodd i ti i ymbarotoi 
g^yfer âV unrhy w amgrylehiad, gan na^ 



..^iL'Trt ^n 



^ - - ^iaiti7Fl ^" S ''^^P^ ^ 



ATEBUD. ^ 



' ydy w by wyd ddim wedi ei benn i ddyddîau, 
nac ì wythnoBaa, nac i fisoedd» nae i flyn- 
yddoedd ychwaith. 

4. GWENIAITH. 

^GwENiAiTH,^ roeddai CaflBÌodofe, *'er 
ei fod yn felya i'r glost, sydd yn chwerw i'r 
dealltwriaeth,obleg^d ei bod yneingwneud 
Bi yn ddyeithriaid ì ni eín hanain. Galwa*r 
balcb yn foneddig, y cybydd yn an doeth a 
cball, yr anlladwr yn garwr par, yr ystyfn- 
igr yn ddyn gwastad, y diog yn .sobr, aV 
meddw yn gydymaith da. Mewn gair, nid 
oes yr nn drwg, pa mor atcas bynag fydde, 
nad all ei fantelln o dan ymddangosiad 
rhînwedd.'* 

Y mae'r g^enieithwyr jm debyg iawn iV 
brain, pa rai nad ydynt ond anfynych yn 
ehedeg oni bydd rhywbeth iV gael. Fel y 
mae gan flaidd ry w debygolrwydd o gî, felly 
y roae gwenieithiwr i gyfaill; ac y maeyn 
^fyn pcth treiddiad iV gwahaniaetha. 



ATEB I OFYNIAD lElTYN. 

Gwel y Dysgedydd am fîs Tachwedd diweddat 

Yr ydwyf yn tybied mai eiaiau gwybod 
aydd ar eich gohebydd, pa rai ydynt y 
rhesymao agabroíant ddwyfawl osodiad yr 
Ysgolion Sabbothawl. Nid oes angen am 
ibd Daw wedi dywedyd yn y Bibl Mintaidd 
mewn ymadrodd penderfynawl ac eglar^ 
Bydded pn yr Eglwyê Ysgoi Sabòoihawl' 
Qs gellir dywedyd fod yr Yegol Sut wedl, 
Bç yn gwnentbar da tuag at rwyddrediad 
teyrnas Ipimanael, y mae yn ddigfon obrawf 
p ddwyfoliaeth Ysgolion S)il. 

Pe boasai y Bìbl heb ddywedyd dim yn 
rfaagor nar— " Câr yr Arglwydd dy Dduw 
á^th holl g^lon,*^ &c. a ninnau yn aefydln 
rfayw drefn neillduawl tuag at ddwyn y byd 
i^ sydd heb fod yn caro Duw, i wneuthur 
felly, a'r drefn hdno yn llwyddaw, trwy 
fwyddhan cyflawniad y dyben bwriadawl, 
■ef dwyn dynion i g^rn Duw, buasai yn 
brawf anwadadwy o ddeẁmi nen ddwÿfawl 
Modiadýdrefh. 

Nìd oes, ni fu, ac ni fydd yn y byd na- 
tariawl na'r byd moeaawl, unrhyw beth da 
nad ydy w Dnw wedi ei ragordeiniaw mewn 
rhyw ddoU neagilydd, naill ai trwy orchy. 
myn pendanty neu trwy grybwylliad a 
íTeîthian i'^w hefelycho, neu ynte yn ngosod. 
ìad deddf peiriannwaith natur, yr hon a bár 
i acfaofion weithredo ar achoMon nei dwyn 



eflTaith nen eflèithiau do, pa rai a gyflawn 
briodolir i benderfyniad Dnw ; a phob petli 
nad ydyw ddo, ni ellir ei briodoli I bender. 
fyniiîd dwyẁwt 

** HyflTorddia blentyn yn mben ei flbrdd ; a 
phan faeneiddio nid ymedy á hi," meddy 
Bibl : y maeV Yegol Sul yn an oV moddion 
rawyaf eflbitbiol, fel y cyûiddef pob dyn 
call, tuag at ddwyn i ben y gwaith pwyâig 
o hyffbrddi plant, a'u dwyà o eefyllfo o 
anghyfrifoldeb i sefyllAi o gyfrifoldeb mewn 
dull dymunawl a daiooua, a^u heneidiau 
bychaìn (ob addas yr wyf yn dywedyd) yn 
argraflèdig gan feddyliau tyner ac anwyl* 
aidd am waith eu OewF mawr. 

Peth oV pwy* mwffafmewn hodotíaM yw 
goftilu am ddwyn plant i sefyllíli atebawl yn 
yr yraarferiad á phethau yr efengyl. Nid 
ein gwaith yn breaennol yw son am rieni, 
ond diammau eu bod yn aflnigonawl at y 
gwaith pwysfawraenwyd; oblegidigym- 
deithasu á'n gilydd y crewyd ni. Apha 
beth gydd yn fwy hyfrydlawn, nwyddiana- 
us a diwrthwynebiad naV Ysg^lion Sol a 
chydfyfyriaw ar Lyfy* Duw, tuag a\ gyf- 
lawni dyben cymdeithas? 

Y mao pob adnod yn y Bibl ag a brawf 
mai croes i natur Duw ydyw dryghtd^ a 
•thueddi^dawl i annedwyddu y dynj— «g a 
brawf mai unawl à natur Duw ydy w daiaidy 
yn brawfiadau digonol droa ddaioni aea 
ddwyfoliaeth yr Yigolion Sabbothawl. YV 
wyf mor sicr o ddwyfoliaeth yr Yagolion 
Sabbothawl, lle eu hiawn-arferir^ ac o ran 
eu dyben dechreuawl, nes wyf yn barod i 
gymmeryd fy II w ar y pwnc. Paham? O 
herwydd sicr ydwyf eu bod wedi bod yn 
foddion tuag at, neo wédi yn gyflawn 
ddwyfoli fy enaid. 

Sylldremiwn droa y weiigi ferwedlg i 
blith miliwnau AflTrioa, Asìa, &c. yno y cyd* 
gyferfydd paganiaid trydywyllag ysgoleig. 
ion Yagolion áabbotbawl Prydaio. Ac iV 
onrhyw, fel achosion, y gellir priodoli lluoe. 
ogrwydd ein heglwysi, aV rhodfeydd 
dymunawl ag a wneir yn baihaus i mewn i 
derfynau y gelyn. A ŵiddia rhywun ddy. 
wedyd iiad y w yr Ysgol Sabbothawl, yr hon 
a gyfranodd fwy at ddygiad oddiamgylch y 
cyfryw efìTeitbiau nag unrbyw beth a fu yn 
Mrydain erioed, o ddwyfol osodiad ? Yr 
wyf yn terfynu.gan ddymuno mawr Iwydd. 
iaot a liofir ffyniant i'r trefniant yma, a clian 
obeitbio y rhydd y llinau hyn foddlondeb 
i'ch ymofyngar ohebydd leityn. 

lOAW MlIRION. 



Digitized by VjOOQ1C 



96 



DYCHYMMYO. 



GOFYNIADAU, 

M^èanh O^y^yiid;— Wrth ddarilen y 
Dtigedydd o fis i fis yr ydwyf yn canfod 
a^Htti ofyniadu yn Gael en gtMod gerbron 
eicfa gobebwyryn awr ac eilwaith, a llawer 
« honynt— er en bod oV pwya mwyaf— yn 
fliyned helbio heb y sylw ileiaf obonynt. Yr 
wyf yn tyMed, Vr dyben o ragflaeon yr 
anflhwd nchod, roai nid anfnddiol fyddai i*r 
gofynydd gyfeirio ei ofyniadan at ry wnn a 
fyddai, yn íA ei feddwl ef, yn ddigonol iV 
gorcbwyl. Am hyny, Syr, byddwch mor 
iẁyn a goddef i mi gyfeirio yr ychydig 
ofynîadan canlynol at Mr. R. Thpm As, 
Myfyriwr, yn y Drefaewydd. 

1. A ydyw yn ddyledawydd arbobdyn 
wydá yn clywed yr efengyl ei chreda? 

8. A ydyw yn ddichonadwy i gredn yn 
Ngfariet, heb yn gyntaf gredo iddo fiirw 
drosto ef yn bertonol ? 

3. A ydyw ynddichònadwy i ddyn gredn 
yn Nghrist heb gynnorthwyon ! 

4. A ydy w yr Yebryd Glan yn ewyUysio 
iaẁawdwriaeth pob pecbadnr ynddiwahan. 
iaeth? 

ô. A yd^w yr Yabryd Glan yn ddigonol 
er iacbawdwriaeth ar bob dyn sydd yn 
Dgwlad yr efengyl, ac yn cly wed yr efeng. 
ŷl, ag aydd wedi dyfod i (»edran a aynwyr ? 
Osyw, paham nab'ai pawb yn gadwedig? 
Ob nad yw, pa le yr ymddengys didoedd- 
Twydd yr hwn a ddywedodd nad oea derbyn 
wyneb ger ei fron ? 

6. A oee rby w weithrediadau mwy neäl- 
ânuílj arbtniga neu rffmtíuoí yn cael en 
frweithredn ár etifeddion iacbawdwríaeth, 
aag sydd yn cael eu gweithcedn ar y rhai a 
fyddant yn ol ? 

7. Am ba beth, nen bethao, y coepir yr 
annnwioUon yn y diwedd ? 

Yr elddoch yn ddiffnant, 
Otíltycriby Awêt 1834. ANED&m. 



Mr. GoL."^an nad ydy w pob faoliad 9g 
a anfonir atoch yn cael ei ateb, tybiwyf mai 
nidanfuddiawlfyddai gwneuthur, yn unawJ 
á*r cynllun a osodwyd i lawr gau nn o*ch 
niferawg ohebwyr, sef nodi rhy w berson yn 
neilldnawl er rhoddi aleb i> hoiiadaofynir. 
Felly gyda j>hob pareh, a than ýBtyríaeth oV 
eefyllíh yn mha nn y mae, yr wyf yo dy- 
mnno yn oatyngedig ar y Paroh. D. Mor. 
OAN o Faẃynlleth i roddi atebiad iV holiad 
a ganlyn, yr hyn a fydd er lles ac addyag 
iV yagrifenydd, ac ereill yn ddiau. 



Tra yn aylln ar Eiriadiir y Dyw^eàig Dr 
Johnson un diwrnod, cafodd fy sylw ei 
ddwyn at y gair *'drw9>drygiooi,^' (ml) 
ar ol pann yr oedd y llythyren ^s.'* yn 
arwyddaw mai sylweddair ydyw. Yd awr, 
heb alw i ammheoaeth gywreinrwydd deall 
yr ieithydd anfarwawl rhaggrybwylledig, 
gofynaf, Os ydyw y gaîr drwgjü preaennoli 
rfayw wrthddrych eylweddawl, pa sylwedd 
ydyw hwnw? Yn roha beth neu betbaa y 
mae ei hanfod yn gynnwysedig'? Fa rmi yw 
ei auBoddau, ei foddau? 9u. 

Neu fel byn •.-■^lfthe word eTÌl repreeemiM 
ambstancef t» what does the estence of thai 
eubstanee censitt ? What are itt praperiiet 
andaffectiontì 4«. Gofynaf hefy d, A oes ' 
y feth beth a drwg yn bodoU yn yr lawn 
ysty r o fodoliaeth ? Iqan M kirion. 

Mr. Ooligggddf^Yìi ddiweddar bn ychydigr o 
ymddyddan rhyngof ag un o aelodaa y 
Trefnyddion Calfinaidd mewn pertbynas i 
lawn Crist, ac yn yr ymddyddan dy wedodd 
wrthyf, nad oedd Crist wedi marw dros neb 
ond yr etholedigion, a bod yn gyfiawn I 
Ddow enhachttb hwy, acyn anghyfiawnder 
oV mwyaf iddo beidio ; ac os gwiríonedd y w 
ei gyffesiad, y gofyniad yw, Pa bryd, a 
pha fodd yr aeth y Duw mawr dan y &th 
rwymau Yst greadur? 
^ofíheulogy Ffeetiniog. Dayid Jonbs. 



DYCHYMMYG. 



0*r ddaear y'm gaawyd-.fe*m Uuniwyd ä Uaw— . 
Dan (Iroed y'm airmvgir, fe*m bethnr mewn baw ( 
Mae im* wyth weimdog— heb gyflog~«'u e^waith 
Yremiyd gwnàf ö'chwyii yw'm dilyn i'r dteùth; 
Gŵr sẁrsyoh a'm fiUrÔodd, ejTnwysodd fy maint 
I*m lle'n gyfiitébol,— amrywioT y w 'mraint : — 
Am fod cyn orwaded, jaeled, fy swydd, 
Rhwym wyf iysçruoliad sy à'i rediad yn rhwydd ; 
I fiircmiad a fieinau, — ^rhedegfáu hir dôst,— 
Aem gyi)t trwy'r porth toUawgam geiniaw^ o gtet: 
Dwyn Gwilym Bedwerydd o'i gourydd tég lawn 

frindsùri Gaerludd ynufadd a wnawn, 
AffuUiaw'r cihwidr Chwtgiaid 9.*TToriaidt wŷr tyn, 
Sydd benben am ddiliau, elw.swyddau*n wael syn ; 
Cnwyni.gippiwn drwy'r heol wyr'breiniol mewn 

brỳs 

1 senedd ddoeth Prydain (yn Llundain) a'r lî J^a ; 
Frighŵyr i'r èhwarmdai, asiwmaii Ftmeshall, 

Y plygain gwnawn olrhain y buta^n ô'r ìmUì 
I'r oìafo'T Sioriaid (i'r diriaid fu'n dwr) 
Dwyn mwdwl o fudrog wnii'n'goniiog «t gwr ; 
Dwynoôd o lythyraui'r rhai á*u piau efo'» Po»t^—: 
Vn Llan&wr a Llangwm dwyn degwra go doat ; — 
Ownawn gludo'r &m wy w-wth, a'i geneth wedd 

Y palff tew.flonhegog, a'r miniog ŵr main : 
Pwyp jírmin, a CVui^/t, a SoHn^ « Saint, 
A*r Person tyn-aestog, neu Farchog un faint, 
Raid inni heb eiriach, na grwgnadi^ groe* 
Fod beiflhiau mor drymflin yn neldrm em hoep ^.- 
Mewndeufiscyd.dreulio wrth rodio yr ŷm, 

in naw doẁn i decfyn, heb ronyu o ryn : 
Çip syhiredda'n ffurfi^u (naw o fedau) 'a ofyr 
Mynegweh, a'n hcnwau trwy'ji swyddau, fwyn syr. 



LnMi 



Digitized by VjOOQ lC 



ËARDDONIAETH. 



Myfÿríàd ár doriad dtdd. 



Pa filoedd 8v*n dihuDO, ya neidio'n effro*n awr I 
Rbai i beraidd fiwsig y wyddwig efo'r wawr, 
Rfaai i enitliiad oenUysg ar wydr eu Uŷs ser lkw, 
A rhai i ddawns ysgaíhawl boreawl'ẁlithawl wlaw. 

I rai rboir brŷs fore-om gan h^;om, droeHgora 

drawî 
Neu bwhw ! 'r ddoetb ddylluan o glochdŷ*r Llan 

gerllaw; 
A rhai gan gróch liíbgydd ft'u rhuthr hyd ogwydd 

bynt, 
Ac eraill gan dymhestloedd o gelloedd gotfloedd 

gwyut. 

Rbai 3rm mhen-bell ddidol o'u trefol fireiniol firo 
Rbwng crŷch yn^;uTÌad tonan Mjmyddau Mynnau* 
môr 



8y*n malu ewyn Iloeiíg yn nig eu tewfrig talch.-t' 
Ira'r Uongtrwy'u trẁä: yn ymdaitheimi&ith 
fôrdaiôi&lch. 

Rbai» oh I mor ddir&wr háppus, gorhoenus gu eu 

rban, 
I lais annbraethol dyner, melysber, mwynbfer mam< 
Pannab'o'i hoslef cynnes na gwrês i'w mynwes 

Hir orbrudd ^dd eu cronglwyd, a chylth eu hael- 
wydhwy. 

Rbwng gn"^wl a gwyO mewn gwersyll rhai*n drem- 

byll at y drin^ 
A*a çwàea o frôch vn berwi, M cewri ffwedi gwin : 
Rbai i ddae'rgryn dmtcarlamaurhyfeífeireh cadau 

ceith, 
Ac ecltfys àwrf iAfanau mangnelau,) noddau nerth. 

Bbai yng ndiarchar gorbmdd y Ilofirudd cudd mewn 

Gten Bŵn y wŷsçIochH dromsain, a'i phrudd an- 

hojrwsam hell, 
Tra vn eu galw i ÍEirw, och gyflwr chwerw chwith I 
A'r baul yn t'wynuar berlau mil fyrdd fbglynau 

gwlith. 

Felly y'n dihunir, y'n genir, gwir di gudd, 
Bob un i wawl y borau pan egyr dorau d^^dd, 
P'un bynag ai gorhoenus ai ai^ysurussam 
Fydd yn ein haros gyfddydd— tiefii Dofydd rydd y 
rhai'n. 

Ond uh ^dd yr ndganiad, un salwad ^wn i gyd 
O laid a liwch a llygredd y bôdd yn mwedd byd ; 
I7n llef, ondtragwahanredy dynffed— Oni'nâawr7 
A^ bery^ oU yn nhoriadDydd yrYmweliad mawr! 
(O Ysgreppan Idris.) 



Y GROES. 



- ** M V soul is caught ; 



HeaTcn's sovetei^ faleaBUigs, chist'ling ^rom the 

Cross 
Rnsb on her in a thmnff and close her round 
Tbe Prisoner of amaze!*' Young. 



O deifìro, gwìsg dy nerth, fy awen wan ; 
Fy eDaid Ilesg ymddyrcha, tyr'd i'r lan. 
Cwyd o'th farweidd-dra ac egnia'n awr, 
Mae eenyt destyn sjrdd annhraethol &wr ; 
Ar adien angel, Iied i Salem draw, 
8af ar Oolgotha, hynoid fìryn ger ílaw, 
Pwys edrych ar yr olwgr yno sydd, 
X Groes a r CroeshoelÌMig gwel trwy fEydd ; 
Mewn «hwiliad manwl ac a myf^nr maith, 
I>y boll alluoedd fyddo'n awr ar waith. 
Mae gwaeledd a gogonidnt yno y'nghyd, 
Edrych, rhyfedda, mola, yr un pryd. 

* iälps. ftorredig. tfrwydr. %eamumt, 
I atàrumheU. 



Ohrheinwỳi> aiüan 1 deoaf gycíá ẁwi, 
r grafiuar j bydoedd tanbaidflry ; 
Syllwn yn syn ar hanl, a Uoer, a aer. 
Odidog emmau yn mhorth neuadd Neü ! 
Ni aedrychwn ar ddaeaien werdd, 
Owrandawn ar Aydiau dwflr ac adar-gerdd ; 
Rhodiwn yn àriol ar hyd ÿanau'r môr, 
Arwyddlun mawredd anfBsúrol lor ! 
Cpondrefìi natur ein difÿra wna, 
Aii harwain at ei doethai Lywydd da; 
Myfyriwn ar waith llaWr Creawdwr m 
Ac 'al haddolwn ef me wn nef a Ilawr ! 
Ond nid aroeaf gyda chwi yn hyn, 
Mae genyf olycleydd sydd fil mwy syni 
Y croeahoeUed^ Orist ar Oalbri ! 
Ar hyn sefÿdler fy meddyliau i. 

r oiy^ hynod, bwysfkwr iawn 
iri r jByth cofir v prydnawn 




iymhar hyn ! ni fii,^ftíJydd, nid oes, 
a a debTÂ'ryfeddodau'r Oroes ! 
- -_--ia wedi â ladd er na wnaeth fid, 
Y Cyflawn ydoedd dios ang^yfiawn rai 1 
Owel ! Aman syddmewn d^wrC aeth a braw. 



Yntystiofod 
Yrhaul, 



-^ylchiad awys mewn llaw ; 
mt gordanbeídiol aen. 



Ah ! y maè 
Danfit 



Mewn gwisgoedd ffafar sydd yn cuddio'i ben ; 

Y ddstear I vdan, M o ddychnm syn, 
Yn crynu drwyddi oll—mor hynod hyn ! 
Ycreigiau celyd, dryUio'n glau maenthwy, 
A Den V santeiddiolaf aeth yn ddwy I 
Pabethywhynî Pa beth a ddâiẃ i ti 

haul, panna lewyrchi ^m dy fri î 

A thithaÎL ddaear, beth yw'r dirgryd dwy» 
Sydd yn dy waagu gan ei ingol bwysî 
' mae achos I lesu, marw mae 
iwrion boenau, dyítaion loesau gwae 1 

Mor ddwys ei böenán mawrion ar y pten :— i 
Llem gorou ddrain sydd ar ei nefol ben, 
Dan hoelion dur, ei ddwylaẃ sydd a'i draed. 

Y Oroesbrenliwiwydft'i ffWdiedigwaed! 
Dau leidr dyhirog roddwyd o bob tu, 

Ef yn y canol fel y gwaetha' o'rlhi ; 
y n ei amgylchu mae dirmjrg a gwarth, 
CaUeddau dynion oasion o bob parth. 

1 yfed yn ei sydied, dan d gur 

Nid oas ond Imstl chwerw, a gwinegr sor ! 
I'w wawdio, mae'i el^mion yn ^rmroi, 
Ac d ddTscybUon wedi d ado, a ffoi ; 
£i enaia sydd mewn ing ; mae ffwassfii flref 
Ynllethuà&ddyUau^Ìeret »™*"«*^ 

Nef, uffem, daear sydd fel un pnrdhyn, 
Pawb mewn Uawn orchwyl ar Oalfiria nya : 
EIIvIIon dÌBtry w oU yn d'od yn awr, 
Fel tdrw gwyUtion, am ei gael i lawr. 
A mwy nag oU ! y mae ei anwyl Dad 
Fn euddio wyneb Uon d heddwch mad ; 
Cyfiawnder awyíòlsy*n tr3rwanu*nhy* 
Ei finiog gledd drwy galon lesu cuî 
"Odeflro, gleddyf, taTo,"meddyTad. 
*' £i ddryllio ef a íynaf hebnacaftd!'* 
A hyn i gyd, nid ynt o'i ranei hun, 
Fmrwyroo ddarfü dros goHedigddyn! 

Diwmod cyfÿngdcr a thy wyUwch ddaeúi 
I *w ran ; ond etto er ei loesau caeth. 
Mor dawd yyn 
Orwgnach nid 
Nidoésdima 
I'wfynwesfii 
Mewnaddfwj 
Wynebu mae 
Odywndlaù 
" F cwpan hv 
Ahl mSryw 
"I'mcariadd 
Welei'rnefa 



S Ct «T^AUA UUWU UOCJT i 



Eagynarfrysc 

Ond O ! dros bwy î Dros y gdynol rai 

A'i croeshodiasant mewn gelynol £û ; 

Tra'r oedd oddiwrth y rharn mewn poen a cMwy'í 

Rli«es floedd. ** O Üad, maddeua iddynt hwy !*' 



Digitized by VjOOQ1C 



28 



BARDDONIAETH; 



Ò lesu pur ! d'od in» dy yytaryd mwyn 
Ifod yn dirion, boddlon, a dígŵyn. 
Ondmd yn unig ystyr wnawn y üroet 
Fddienyddian lle bu'r fiurwol loes, 
Eorychwn ami fel esgnrnlawT gwyẁ, 
Jr fion i'r bydoedd pfi sydd ryíédd ddrych. 
Lle'r arddangour digyffel vb waíth 
Bneimog Duw i ara?wycídoldeb maith. 

Owroniaid enwog bvâ— beth ydynt hwy T 
Na sonier am eu campiau dewrwyâi mwy : 
Pompey a Caeser gladdwyd yma'n awr, 
Dan gudd aeth enw Alexander Fawr, 
Diflanu mae gorchestion pub rhyw oes 
Vn -wyneh rhyfeddodau an&eu'r Groes ! 
O ! sjoied nefoedd, lloned daear lawr, 
Mewnofn a braw, gwarthrudded ufiem &wr ! 
Crlst ar y Groesbren chwerw yn çyttun 
A wiw gyflawnodd iachawdwnaetn dyn ! 
Cwblhaodd osodiadau ar&eth Nef, 
A'r rhaggywodau sylweddolodd ef, 
Cyflawnodd y proiẁwydoliaethau oll, 
Gorphenodd y cyfiawnder rhad digûll, 
Fddeddf a anrhjrdeddodd ef \n wiw, 
Rhodd lawn anfeidrol i orseddEùnc Duw : 
Ei holl elynion feeddodd yr un wedd, 
Diafol a phechod, marwolaeth a'r bedd ; 
Dattodoad hen eanolfur y g^ahàn, 
A'r flordd i'r nef a lumocTd ef yn län ; 
Er maint y Ilafur, uehel floedd a roes 
Rhwng nèf a Ilawr yn eynnor ar y Groea, 
**Oorphenwyd " gwaeddai'n hyf, fc ddarfu'r gwaith; 
Pwy ofyn jiwr ? cyrhaeddodd nôd ei daith. 
Fendigaid air f ^jbát eang mawr ei bwys, 
Gair yn crjmhoi yr iachawdwriaeth Iwys. 
T gair, Gorphenufÿd, dyma'n colofh gref, 
Fn mhob ty wyllwch, dŷma haulwen nef ; 
I'r tnian oinus dyma lonwiw hedd, 
Ac i'r néwynog, dymafelys wledd! 
Gogoniant am y íath air •pèr di rith, 
Maedigon yn«lo i gadw nefoedd byth I 

O ryfedd drefn ! Cyftownder y ma'n awr 
Fn ogoneddus sydd mewn nefol M'awr ; 
Tra raae Trugaredd yn eangfor hael, 
Yn firydio'n rymus at yreuoç gwael! 
•• Boâdlontoyd" meddai'rTad, " mi gefais lawny* 
Tx eiiog daw yn rhydd trwy 'r haeddiant llawn : 
Bendithion y cyfaromod dd ont i lawr, 
A chodir torf adirif o'r dyfiider mawr. 
Ti, Geruh tanltyd, dychwel, cadw'th gledd, 
Mae'r Bamwr heb lidiawçrwydd ar ei wcdd ; 
T TpB.nid\nrs8Adä byrth, a^rir hwy, 
O Bren v Bywyd y cawn ẁlèdâa mwy í 



Ha ! haì /o/et*tt* Sarj^, beth meddi'n awr î 
Er dy grfrwysed, cefaistsiomianf fawt : 
Er twyilo dyn, ni chc'st ond elw tlawd. 



I'w ddwyn yn ol, bu ferw Duw mewn enawd I 

A thithau, Angeu, ple mae'th goljTi Öym, 

Pa le mae'th ddỳchryn, p'Ie mae'th ddâmniol rýmî 

8ylled pob Ilygad, a ctìywed pob clust, 

Angeu 1 angeu a gacd yn angeu Crist ! 

Na chwynwn mwy am fawredd unrhjrw don 

Ond syllwn ar y goncwest ryfedd hon ; 

Concwest ! y byd i sylwi amo doed, 

Concwest na bu gyfTelybiddi erioed. 

Am hon bydd canu nêr o oes i oes, 

Dadseinier buddugoliaeth feith y Groes. 

Mawl am y Groes ! Ài posibl bod yn iaÁ 
Tn wyneb loesáu dwys Cynnaliwr bydí 
Ai dichdnadwy ini'n dawel fod, , 
A syllu ar y Groes heb seinio clod ì 
na I Fagalon all fod yn ddi gryn, 
Pa dafod na fawl am Galfaria f ryn î 
Mawl am y Grocs ! Gobaith in* yma gaed, 

eawsom y Graig ddisigl o dan ein traed ; 
awn yma edrych ar y ddeddf heb fraw, 
A chanu wrth gofío am y fara a ddaw, 
Oddiyma lioh edrychwn ar y bedd, 
Syllwn ar drag'yryddoldeb mewn gwir hedd I 
Mawl am y Groes ! oddiyma tarddodd gnia 
Ac iachawawTÌaeth i droscddwyr cas. 
Tn ng^eisiau'r Oen mae'n hunig iechyd ni, 
Ac yn ei dcÜnnyg ef mae'n braint a'n ori ; 



Tn ei riddfenau, cysur i ni tydd. . 

Trwy'r t'wyllwch gafodd ef, i ni mae*n ddydd í 
O anwyl Grocs ! boed ymaein hymffirost ni^ 
Ein c&n feunyddiol To am Galbn, 
Nes myn'd mewn hyfryd hwj-1 l'r gwynfydUaw 
^ • j^j ddawn- 



I gadu am y Òroes inewn i 

Chwychwi lu adeinwynion gwychion nef, 
O eich gorseddau mawrwydi rhoddwdi lef, 
Oembiaid a aeraphiaid, dyrfii bur, 
Rai addumedig mewn goleuni, gwir ; 

dodwch allan eich peraẁiiau ^n, 
Mewn Haleluwiaeth o foliannus gân ; 
Cyhoeddwch yr hyfiydlan newydd cun. 
Fod Ceidwad DwyfOl i draenos ddyn ! 
Ond chwi yn benai oll, O ddynplryw, 
Hilio^H Adda, seintwdh fewl i Dduw : 

1 chwi mae'r Meddyg, ac oddiar y Groes 
Daet^ meddyginiaeth i eich marwol loes ! 
Chẅi fenctydnwyfus, deuwch yma i gyd^ 
Na redwch ar ol duUiau ffweigion byd, 
Gadewch eichpydew sycn o bleaer eau. 
Maé gj da'r Groes bleserau i barhaul 
Chwychwi fýdolion yn ỳ trymfyd trwch 
Sy'n ymbalfalu ac yn chwalu'r nwch ; 
Nid oes mewn daear feith un perl di lŷth, 
Ond perlau'r Groes a'ch cyfoethoga byth. 
A chwithau ddoethion o díalentawg dda'.vn, 
Rai sydd mewn Uafur diwyd fore a naMm 
Am roddi oerf ar ddrylliog golofii clod ; 
Aflwyddiant ar eich ymgais fydd i fod ; 

Tma mae de&ydd chwiuo duyddiau'ch oes* ■ 
Mf wn dwys ystyriaeth, trenuwch ar y Groesl 

Chwi ffyddlon weision Crist, ceuhadon hedd,- 
Ewch, gdwch fyd colledig at y wledd ; 

^. , ,-„ hyd. 

Pregethu'r Groes yn unig drema'r byd. 
Bywyd i feirwon sydd yn angeu'r Groea, 
A phob moesoldeb pur i dreuUo'r oes. 
^n eglurhad yr rsbryd, ac a nerth, 
Dangoswch hon yn urdd ei phwys a'i jgwertb i 
Crist croeshoeliedig sydd yn Berl di goìl, 
Dirmygu hẁn yw'r pechod mwyaf oö. 

Pechadur arg*oeddedig, ysig un, 
Er dued wyt, er gwaelcd jrw &y lun; 
Nesâ at orsedd gras, a thaen dy gŵyn, 
Mae Duw a dyn mewn un Enunanuâ mwyn ! 
Bho'th bwys yn llawn ar berfiaith lawn y Gto«s^ 
Tafl yno i lawr holl feiau mawr dy oes ; 
O tyr'd y'mlaen, a chân am farwol ghrr*, 
Os ÿw dy feiau'n fáwr, mae'r lawn yn íwy ! 
Gwel brawf o ddigonolrwydd ei lawn ef, 
Mae'n yn dpio'r Ueidr o fln gwae i'r net 
AcfeUy'n profl ei feddyginiaeth ddrud, 
Ar un o'r mwyaf afíach jtb y byd / 

Oredadun gwan / tî ddoi î'r lan rrw ddydd/ 
Er yr annelu a^r saethu atat sydd ; 
Trwy angeu'r Groes, pob peth a droes o'th du, 
Cydweithia loes a chur, er cysur cu t 
Tn mhob rliyw nỳch, O edrych tua'r Groeff, 
Dy Brynwr gwd, jn dawtì dan bob loes ; 
Mewnbyd o wae, cd radd o felys nef, 
Wrth edrych ar fii angeu poenûs e£ 
mioi trem i'r Groes trwy ffydd, y sydd i'r saint 
Tn Uonder nefel ac yn frdniol fraint. 

serth. 

udd! 
bes^ 



Dijlgellau, Tacfiwedd 1834. 



MERTINIAN; 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESION. 



CRONICL CENÀDOL. 



CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. 



GÜILON. 

Pigicn o Lythyr oddiwrih y Parch. J. C. 
Thomp^on^ yn cynwjoys Adroddiad oU 
Genhadaethy'^TàdnDedd 1833. 



Cafodd Adroddiad y flwyddyn o> blaen 
èi gyreirio at y cystuddian, â'rrhai y gwél- 
odd Dnẃ yn dda ì barbaus brofi y rhai yr 
ymddiríedodd iddynt wnenthur yr efengyl 
yn adnabyddns, a chafodd y rhai hyn eu 
parbau yn ystod y flwyddyn bresennol. Fel 
y darfu marẅolaeth fy nghydymaîth ca^ed. 
ig, yr hwn a*m gadaẁoddyn yr ymdrech fy 
hun, roddi annogaeth gi^f i ''mi weithio 
trayrydywhi yn ddydd," ac hefyd fy nwyn 
i ystyried mor aml y mae gobaith yr eglwys 
yn cael ei ddyrysu, raewn trefn i'w dyBgti i 
ymorphwys ŷn gwbl ar eî Gwaredwr, sef 
Arglwydd y lluoedd. 

Mae gwasgariad y Ìí'raethodau hyuy sydd 
yo gwrthdaro eilunaddoliaeth, hudoliaeth, a 
phechodau y bobl, wedi tynu mẃy o'u 9ylw 
foa dim a welais erioed o> blaen, ac hefyd 
áchoei ymweiiad niwy o'r uwchraddolion â 
mi i ymdrafod yn nghylch materiou créf- 
yddol. 

Rhiiêdi ỳ darllenwyr yn nechreù y 
flwyddyn oedd wỳth, ond drwgr genyf fod 
ymddygiad anaddas dau o honynt wedi Qr 
Dgoflod dan ŷr angenrheidrwydd o ymadael 
â hwy. Mae y chwech ereill yn aro», ac y 
mae un o aelodau yr e^lwysi deheuol wedi 
ymuao â ni, ac wedi ymrwymo i ddysgu^r 
laith ragbarotoäwl i ẁasanaeth cyhoeddus. 

Thattaàhonum, 4re. 

Yma cafodd ysgol y bechgyíi, yr hon a 
ganwyd i fyny genyf am ychydig amser, ei 
hail agoryd er's rhai mîsoedd yn ol bellach 
gan ddyn o Syria, yr hwn a fu gyda mi am 
ychydig o fisoedd, ac y mae yn ymddangpos 
yn dra gweithgar a gobeithiol o fod yn 
llwyddiannus yn ei waith. Äíae ysg^l y 
merched ^m parhau i fod dan ofal yr ieuanc 
a'n dechreuodd, ac y mae> plant sydd dan 
ei ofal yn dra adnabyddus yn yr hyn y maent 
yn ei ddysgu. Mae ganddo dair gwraîg dan 
gyson ddy^eidiaetìi gylehynawl, a dwy o 
lionynt wedi rhoddi heibio eu heilunod, a 
pheidio gweithio ar y Sabbothaa^ Y mat 
4 



yma dri o ddynion yn arfer cyihrfocí y dar- 
llenwr yn yr hwyr Vr dyben o ddarllen a 
gweddio. Mae ychydig o bobl o'r lle hwn 
a Peroor yn ddiweddar wedi dechreu dyfod 
i addoli i Guìlon ar foreuau Sabbothau, a 
barnujr ydwyf fod eu bawyddfryd i gyr- 
haedd addysg yn cynnyddn. 

3fulangadava, 4^. 

Y nae rhai personau o> gpymmydogaeih 
hon yn cydnabod fiblineb en cysawd, ac yn 
cyiàrfod gyda ni i addoli ar y Sabbothau. 
Bu rhai o> P&byddion yn ein dilyn am ych- 
ydig amser, ond pan welftant nad oes dim 
arîan i gael tfwy hyny,hwy a^n gadawsant. 

Y mae Mr. Cumberland yn gyfiVedin yn 
aberthn un dydd yn yr wythnos i fýned at 
y Pábyddion yn y llé hwn, ac er cymmaint 
yw difaterwch rhai a gwrthwynebiadereill, 
y maé yn rhag^rfraint nas dylid éi dibrisio 
allael tynu sylw rhai o honynt trwy ryẁ 
foddion cyfreithlawn. Y mae anfoesoldeb 
a chybydd-dra eu hofferenwyr mewn rhan 
yn agoryd eu llygaid, a bydd i air Duw, yr 
hwn yn ddir^elaidd a ddosberthir yn eu 
plithy gwblhan y gweddill. 

Paléaíhanant a Thattamaliy. 

Ỳ mae ysgol yn mhob un o'r Ileoedd 
nchod, a rhodda yr ysgoleigion foddlon- 
rẃydd nid bychán yn en gwybodaeth 
ysgrythyrol a chyfiredinol, ac y mae rhaá 
íhwr o honynt yn g^llu darllen ac ysgrifenu 
yn dda. Y maeV myfyriwr hynaf yn yr 
ysgol hon wedi gwneud ei hun yn dra def- 
nyddiol yn y pentref trwy fyned i blith y 
bobl dlodion i ddarllen, gweddîo, i dystioU 
aethu yn erbyn ellunaddoliaeth, ac hefyd i 
berswadio ei gydfyfyfwyr i ddyfod gydag 
ef i addoli Duw. Trwy ymdrechiadau y 
plant yn unig cafodd yr eilunod eu dyfetha 
o unarbymtheg o dai yn y flwyddyn hon, äc 
y mae 22ain o bet«onau wedi ymwrthod 
yn hollol ag eilunaddoliaeth yn ystod y 
flwyddyn ddiweddaf, ac y maent yn dal eu 
fibrdd yn ngwynéb y dirmyg a*!* gwawd 
mwyaf. Y mae yma un wraig ag ydoedd 
unwaith yn dra chyhoeddus meẁn annuw. 
ioldeb, ac ynfyd gyda^r eilunod, yn awt* 
wedi ymwrthod yn hollol á*i ffyrdd blaen. 
orol, ac yn galaru llawer o herwydd eî 
phechodau. Y mae yn dra ymdrechgar yti 
y prydnawniau i ddysgu darllen gair Duw.: 

Y mae hi jn tystiolaethu yn eglur wrth uchel 
ae isel âm ynfydrwydd eu ffbrdd, aa yn àyi 



Digitized by VjOOQ1C 



30 



HANESION. 



oddef yn barhaoi erlidigaetb er mwyii Crist 
a^i waiib. Gallesid enwi angbreifftiau ereill 
pe baasai raid, ond gwna byn y tro i ddangos 
fod y gwaitb yn myned rbagddo er gwaetbaf 
pob rbwyBtrau, o berwydd mai mwy y w yr 
bwn aydd gyda ni, na*r bwn sydd yn ein 
berbyn. 

Y mae y darllenwyr yn ymweled ag am- 
ry w ranao o> wlad gylcbynol, ac ẁedi cael 
derbyniad croesawns iawn gan y trígolion. 
Danfonodd trigolion amrai oV peutrefi ag y 
dygwyddodd iddynt en besg^nloso ar eu 
hol, gán bysbyan en bod wedi cfywed am 
en llafor, a^u bod yn awyddua am gael eu 
gwnend yn adttabyddna ac yn gyfranogion 
.o> onrbylr. Ar fy ymẃeliad ag amry w oV 
.pentreti) canfyddais fod y cytfeusderau i 
wnentbur yr eŵngyl yn adnabyddus yn 
iluoflogl yníbwr^-bod lluawfi o draetbodau 
yn yr iaíth jRBnuieuIaidd^ yn ngbydag 
ieitboedd ereill, wedi cael en dosbartbtt, 
heblaw rbanaẃ o'r Ysg^tbyr. 

Cafodd deg oV ieuenctyd eu dwyn i fyny 
yn yr Atfaroẁ, ac y mae eu cynnydd yn rfaoì 
llawer o foddJonrwydd i mí. Cafodd un ei 
symnd i gyromeryd gofal ysgol, ac amrai 
yma yn ymddangos yn dra gobeithiol o fod 
yn ddefnyddiol. Y mae dau oVrbai bynaf 
yn myned allaa gyda*r darllenwyr, ac y 
niaent yn royned allan eu hunain yn acblys- 
urol i ytndrechu gWneud lies trwy ddarileu. 
Ar y Sabbothan y jnaent yn ymẁeled á rbai 
jn y wlad. 

Mae ysgol y genetbod yn cynn wys pedwár 
ar bugatn o blant, ac y mae Hawer o honynt 
yn cynnyddu yn gyflym mewn gwybodaetb 
ò bethau ysbrydol, yn ngbydag mewn dar- 
llen ac ysgrifenn. Gallesid Iluosogí eu rbif 
yn bresennoi, ondgan fod yr ysgol yn bai'od 
mewn dyíed, a minnan yn metbn cael 
ycbwaneg o gynnortfawy atî, yr ydwyf yn 
ystyried fy bun dan rwymau ibeidioderbyn 
ycbwanegiddi; ac yn wir, er cymmaintyw 
fy awydd i'w dwyn yn mlaen, nÌB gwn pa 
fodd i gynnorthwyo y rhai a dderbyniwyd 
iddi. 

Y maé yn dda genyf atlu dywed^y d fod fy 
Dgtiynnulleidfa yn Iluosogi, a bod y gwran- 
dawwyr yn gyflfredin oddeutu deg a thrí 
«gain o ddynion» deg ar hugaio o fercbed, a 
deg a deugaitt o ieaenetyd a pblant. Mae 
rhai o'r rbai hyn yn dyfod o bdl tawn, ac 
yn fynycb yn dyoddef IlaWer o berwydd 
gwrthwynebubalogi y Sabbothaŵ; acy mae 
en bymddygiad wedi cyfnewid yn fawr or 
en Uesâd en huaaiBy a'n cysnr ninnan. 



Ỳn wir y mae dygwyddiadan y flwyddyri 
ddiweddaf wedi fy arwidn i goleddn gobaith 
byderns fod g^n Dduw fwríadaa trugarog 
am y cymmydogaetbau byn, a'm gweddi 
sydd ar i Dduw gyfodi offerynau defnyddioí 
i amlygu a cfayboeddi ei efengyl nesy byddo 
pob eilun wedi ei ddilëu, drygioni y dryg- 
ionns wedi ei ddybenu, ac enw a moliant 
Duw gael eu dyrcbafu, nid yn nnig ys 
Trarancore, ond trwy yr boll ddacar. 

Baia; k, JoMES. 

HANESION TRAMOR. 



FFRAINC. 



Dywbd banesion. diweddar fod Gwm^ 
idogion y Uywódraeth wedi eu sefydlu ya 
y wlad bon. Tybygem fod cryn lawer o 
ym^yson yn mhlith y diwygwyr a*u gwrtb- 
wynebwyr; ond gellìd meddwi mai y diw. 
ygwyr sydd debycaf o fod ytt fîiddagroliaetii- 
ns, er iddynt fethu aml weitbiau. Dy wedir 
fod M. de Talley rand wedi gwrthod y swydd 
o fod yn Genhadwr i Loegr, o berwydd fod 
Duc Wellington yn Weinidog. Oolygai M. 
de Talleyrand roai ei Iywodraetb ef a ym- 
drecbid ei rboddi mewn grym, p^ y bynag 
arall a g^al yr enw o fod yn Brifweinidog. 
Dy wedai Talleyrand nad oeddganddo ef nn 
tramgwydd personol at y Duc, ond ei fod yn 
teimlo yn bollol Vr gwrthwyneb; ei fod yn 
eî ystyríed ef yn wrthwynebwr diwygiad. 
Golygir yn awr nad ydyw yn debygol o fod 
yn sert'hog rbwng Ffrainc a Lloegr tra b'o 
Wellington aM gyfeîlliòn mewn awdnrdod. 
DyWed hanesion mai Duc de Brog^lie sydd 
wedi ei benodi yn Genbadwr i Lo^rr ÿn Ile 
Taíleyrand.- — Golygîp fod y senedd wedi 
penderfynu i dreth o 33 y cant gael ei sef- 
ydln ar wlan trosglwyddedig yno. 

HOLLAND. 

Y MAÈ Brenin Holland yn dangoa eithaf 
dtystyrwcb tuag at ei hen ddeiliaid, trwy 
osod treth ycbwanegol ar eiddo Ilawweith- 
iawl a drosglwyddid i IsTa. Y mae llid a 
cbynddaredd yn aros yn ei galon yn erbya 
Belgium yn wastadot, a pbe y gallai, eféa 
ddìalai i^r eitbaf. 

GERMANÌ. 

Dywédir fod tri o'r príf.fasaacbwyr 
mewn gwlan yn y wlad hon wedi tori : un o 
honynt am y swm o 300,000 o goronau.— 
Trwy y ddamwain hon dywedir fod dros 
cbwe cbant o ẃeitbwyr wedi en troi ailan o 
waitìi, ac ymddiriad y wladwriaeth ya 
grynedig. . Dywéd y newyddiadoron Ger- 
manaìdd fod y çynnadleddîad yn nghylc^ 
ymgyssylltiad Ffrankfort A'r gyfbndraeti 
fasBachoI bertbynoi iPrwsiawedi aflwyddof 



Digitized by VjOOQ lC 



HANBSION. 



31 



prjd j mae ynngrywylUiftd Baden weiM ei 
^wb) beftdetfyan.— ^-*-Arol y dydd cyotaf o 
Icmawr 1835, y inae'r dretb a osodwyd yn 
9aden ar nwyfaa troiglwydd y ta hwnt i 
lyp CoDstaiice yn waharddedig am 6 mis. 

ITAU. 

Dywed ý newyddiadnron perthynol i 
RaftuD fod Don Migoel wedi dychwelyd ì*r 
ddlnaa hòno, ac wedi gobirío ei fwriad o 
ymosod ar Portagfal yn awr.— ^— Poblog'aeth 
Mapies ar y dyddcyntaf o looiwr 1833 yd- 
oedd 5,823,303. Yn lonawr 1834 yr oedd 
ye cynnwys 5,883,373. Rhifedi y rhai 
g^nedigol yn y cyfiEunser ydoedd arolachna> 
rbai meirwon o 60,970. O'r boll rifedi o 
ened^ion yr oedd 9,886 allan o sefyllfa 
briodasol. Yn y rban hon o'r wlad cyfrífir 
26,836 o ofieiriaid, 11,733 o fynachod, a 
9,521 o fynacbesod. Yn y flwyddyn 1833 
yr oedd ^mo 26 o befsooau wedi myned dros 
p gaaC mìwpdd oed. 

YR YSPAEN. 

Parra Don Carlos i wnead ymosodiadao 
eg^oîoi ar fyddinoedd y Frenines mewn 
amry w fanau. Dy wedir fod y Carlosìaid yn 
rhoddi pwys mawr ar ea gwaith yn adgym. 
meryd Elisondo. Golygir fod ymladdfeydd 
wedi bod yn ddiweddar yn ng^bymmydog- 
aeth Estella. Y mae y ddwy blaid yma yn 
mbresennoldebeu gilydd : LorensoaÇordora 
á 7,O0D dan ea hawdurdod a feddiannant 
ainry w bentrefi yn y rhan hon o-r wlad. Y 
mae'*r Carlosiaid hefyd yn ag^osâu yno; sef 
Zama1acarreg-ayar ar un llaw, gydag' wyth 
nea naw o fyddinoedd, a Don Carlos ar y 
Haw arall gyda phamp nen chwech o fyddin- 
oedd. Pa beth fydd diwedd yr ymdrecb 
aydd ry anhawdd yn awr i neb fod yn sicr. 

RW^jSIA. 

DirwEDia fod trefedigaeth yn Bessarabia, 
gerllaw Akeman, wedi cael ei dyfetha i 
raddan mawr iawn. O 30 o deulooedd, y 
rhai a g^ynnwysai, nid oes yn awr ond 15 yn 
aros ; mae'r lleill wedi eu dy fetha, a phentref 
Caba yn yr hwn y preswylieot, ar gyffiniaa 
y Dneinster, wedi ei orchuddio gan ddyfr- 
oedd yrafon, a'i droi ynllyn dwfr chwe 
milldir o faìntioli. Dy wedir fod yr arferiad 
angbymmedrol o frandi wedi cynnorthwyo 
yn y dìnystr hwn. Y mae sefyllfa ac am- 
gylcbiadau y bobl hyn yu drnenus iawn-r-y 
plant heb an addysg, yr hen heb un dysg- 
awdwr, ac er caíTaeì liuniaeth iddynt eu 
huoain a'u teuluoedd y maent wedi gwertha 
neu wystlo eu liafur am flwyddyn yn mlaen 
i-r laddewoD. Y mae prìnder ŷd yn Rwssia, 
a byny wedi ychwapega at eo$roeni. 

DENMARÇ. 

Wetb hanesion o^r wlad àoii, jr ydym 
yn dysgn fod poblogaeth y wlad wedi ei 
fynmerydy pddiwrth yr hwa yr yiiid«lei|g'y« 



íbd rhifedi y trigolion yn 1,223,307, e ba raf 
y mae 119,290 yn by w yn Copenhagen. Y 
mae hoil boblogaeth Denmarc er y fl. 1801 
wedi mwyhao 208,833. 

TWRCl. 

DrwEDiit fod Arglwydd Ponsonby wedi 
taln ymweliadi'r Reis Ëflendi er gwneuthur 
yn adnabyddos iddo olygiadau ei gyngbor- 
wyr yn nghylch ymddygiad Pacha yr Aifft. 
Y mae penderfyniad wedi bod yn nihlith 
Cynghorwyr ei Fawrhydi yn Lloegr ì attal 
anrfayw ormesgan Mehemet Ali argyffiniau 
y Porte. Dy wedir fod hyn wedi cae! yr 
effhith oreo. 

MOR Y CANOLDIR. 

Yir o1 hanesion diweddar o Ddamascus, 
ac hefyd o Aleppo, dealUr fod Ibrahim wedi 
danfon 15,000 o wŷr arfog i Aleppo, mewn 
trefn i wrthwynebo y fyddin Syltanaidd, os 
bydd iddi groesi y terfynan. Fodd bynag, 
nid oes un ymgais i gael ei wneutbur cyn y 
Gwanwyn. Y mae Ibrahim wedi diarfogi 
poblog^th Aleppo. 

AMERICA DDEHEUOL. 

y aTae y wlad hon mewn sefyllfa dra an. 
nymanol, yn gymmaint nad oes yvẅ neb yn 
fòddlon i ymaflyd yn awenan y lly wodraeth, 
ac am ei bod hefyd yn cyfteirfod ag ymruthr. 
iadau ffyrnig oddiwrth yr Indiaid. 



HANESION ÇARTREFOL. 



Y SENEDD AMMERODRAWL. 

Y MAE y Senedd etto wedi ei gohirio oV 
18fed o Ragfyr hyd y 15fed o lonawr 1835. 
Yr ydys yn awr ar ben a phenodi Gweini. 
dogion y Llywodraeth, yr hyn a wnaed fei 
y canlyn :-^yr Robert Peel yn Brifweinid- 
og ac yn Ganghellydd y Canghelldỳ, Ar- 
glwydd Lindhurst yn Arglwydd GanghelU 
wr, larll Rosslyn yn Llywydd y Cynghor, 
Arglwydd Whamcliffe yn Arglwydd y Se! 
Ddii^el, Duc Wellington yn Ysgrifenydd 
Tramor, Y Gwir Anrhydeddus H.GouIburn 
yn Ysgrifenydd Cartrefol, iarll Aberdeen 
yn Brif-Arglwydd y Llynges, Arglwydd 
Bllenborough yn Llywydd Bwrdd y Rheol- 
aeth, Y Gwir Anrhydeddus A. Baríng yn 
Llywydd Bwrdd y Fasnachaeth, y Gwir 
Anrfaydeddus J. C.'Herries yn Ysgrifenydd 
y Rhyfel, Y Gwir Anrhydeddns Syr E. 
KnatehbaU yn Feistr-dalwr y Byddinoedd, 
Y Gwir Anrhydeddus Syr G. Morray yn 
Feifltr y Cyflegrau, a Syr H. Hardinge yn 
Ysgrìfenydd yr Iwerddoo. 

Yn chwanegol at aelodao y Cynghor a 
enwyd ochod, penodwyd y gwŷr eanlynol 
fel y canlyn:^y? fi. ftiogdan yn Arglwydd 



Digitized by VjOOQ1C 



33 HANESION. 

Gangbellydd yr Iwcrddon, %r Jamet Scar. 
)ett yn Brif Farnwr y Cangrhelldŷ, larll 
^ersey yn Arglwydd Ystafellydd, Syr Geo. 
Clerk Barwn, a Syr T. S. Tremantle Barwn 
yn Gydysgrifenyddion y Drysorfa, Arg- 
Iwydd Mahon yn Is-Ysgrifenydd Tramor, 
Y Gwir Anrhydeddns G. R. Dawson yn Ys. 
grifenydd y Llynges, Mr. Bonham yn Ystor- 
Geidwad y Mangnelaa, Mr. F. PoIlocL yn 
Ddirprwywr CyíTredinol, a Mr. Penberton 
yn Erfyniwr Cyffredinol. Y mae etto rai 
swyddog^on yn eisiao, ac heb eu penodi, 
Dy wed y Papurau Toriaidd fod Cenbadwyr 
wedi ea l^anfon at |arll de Grey, ac larll 
Haddingtoii, i ddeisyfu eu presennoldeb yu 
Llundain yn ddioed ; a golygir mai larll de 
Grey a benodir yn Lly wydd yr Iwerddon. 
Y grwŷr uchod ydynt, gan mwyaf, y rhai 
a drowyd allan o awdurdod o herwydd eu 
bad yn wrthwynebwyriddiwyg^ad seqedd- 
ol. Yn ol yr hanesion ydym yn gael am y 
gwŷr sydd yn awr mewp awdurdod, y maent 
ffyda^r rhai mwyaf gwrthwynebus iunrhyw 
adiwygiad gwladwrìaethol nac eglwysig, 
oddieithr ambell waith eu bod dan angen- 
rheidrwydd i weithredu yn groes iV he: 
gwyddorion. Gwir yw en bod wedi bod 
yn offerynau i ddwyn oddiamgylch Rydd- 
freiniad y Pabyddiob, a helaethu breintiau 
yr Ymneillduwyr yn gyíFredinol, trwy 
ddiddymu y Cyfreithiau Prawfiadawl a 
Bwrdeisìawl ; er hyny, nid oes achos i npb 
ammau, nad o gyfrwysdra yr oeddynt yii 
gweithredu yn hytrach nag o egwyddor, a 
g^Ilir yn ddibetrus benderfynu am y rhai 
byn oll, na chafff yr Ymneilldowyr un 
fraint na rhyddid ych^anegol ganddynt yn 
dragywydd, oddieithr rhag eu hofn yn 
unig. Meddylir yn awr gan lawer fod y 
Toriaid uchod, yn ngbyda^u cyfeiUion, wedi 
mawr dwyllo Gwilym IV. trwy osod yn ei 
feddwl fod y Whigiaid wedi gweithio eu 
hunain allan o gymmeradwy^eth y wlad, a 
bod yn fwy dewisol ganddynt fod yr heq 
Doriaid mewn awdurdod drachefn. Gwir 
y w fod y Whtgíaid wedi dangos gormod o 
ofn y Toriaid ac awydd Vw bcàdhâu, nes y 
collasant eu Ile. Y rheswm am hyn ydoedd 
bpd y Torjaid mor jgedym yn Nhŷ yr Ar- 
gìwyddi. Gwir y w liefyd, pe safai y Tor- 
iaid yn -awr ar dir y Whigiaid, y gallent 
ddwyn oddiamgylch bethan nas gallasai y 
Whigiaid byth eu cwblhi^u ; ond a wnapt 
hwy sydd dra ammheuus. Pe y gwnaent, 
ni byddai o nn pwys fod pethau daionus yu 
dyfod trwy ddwylaw y Toriaid rowy na'r 
Whiglaid. Pethau, ac nid personau, ymae 
t^ fynpm yn benaf â hwy. Ond i droi yu ol, 

Yn gymmaint a bod ei Fawrhydi wedi 
meddwlfody Toriaid wedi dyfod i gymmer- 
adwyaeth gan y wlad drachefn, meddylir 
fod y Senedd i gael ei gollwng yn bnr fuan, 
ac ybyddetholiad cyífredinol drwy'r deyrn- 
as, er mwyn profi gwirionedd yr haeriadau 
wrth ei Fa^rhydi. Yn awr, gan hyny, yr 
ydym yn gobeithio ac yn byderu y bydd i 



bawb sydd ganddynt bleidlais yn etholiad 
aelodau seneddol fod yn eífro a chydwybod. 
ol, i roddi eo pleidleisiau i> dynion tayny a 
bleidiant egwyddorion rhyddid yn erbyn 
gormes Doriaidd. Dywedir fod yn Qwr yn 
Nhỳ y Cyffredin— 

l'n erbyn Ped a Wellington . 432 

0*aplaid 158 

Mae yno o ni anmiheaiui . . . S4 



y cyfiu yno'ydynt 



648 



Wedi byn oe bydd i ni ond baneru y rhai 
ammheuas, un hanner o oohr Syr R. Peel, 
a> hanner arall yn ei erbyn, y rhìfedi cyf- 
erbyniol a safiint fel hyn : 

Owrthwynébwyr Feel a Wellington . 4fi4 
Eupleidwyr 184 



Mwy yn eu herbya o gymiBaint a 



380 



Gellir casglu oddiwrth y cyfrif uchod, yr 
hwn a gyfViár yn eithaf anmhleidiol, fod yn 
anmhoflibl i un etholiad a gymmer íe yn y 
deyrnas droi y fantol yu Nhŷ y Cyffredin i> 
ochr arall ; ac os nad ellir gwneuthar hyoy, 
ni bydd i awdurdod Peel, Wellington, Goul. 
buni, Herries, ê^c. barhau ond am ychydig 
amser. 

Diau genym fod pethau mawr a phwysig 
ar droed yn y dyddiau hyn, ac ni bydd ya 
rhyfedd genym os ceir gweied etto yn fuaa 
fod pob olwyn yn troi yn ei lle er ateb 
dybenion ardderchog iawn mewn gwlad ac 

eglwys. Dy wedÌE fod Arglwydd Stanley 

wedi gwrthod cymmeryd un swydd yn y 
Llywodraeth sydd yn awr. Pa un bynag 
ai o ran egwyddor, neu gyfrwysdra y darfo 
iddo wneud hyn, diau ei fod wedi dangOB 
gwroldeb, ac eithaf cysondeb à'r hyn a bro. 
fîesai tra y bu ^n perthyn i'r Lly wodraetb 
ddiweddar. 



LLOFFION. 

JSíÄoîiadatt.— Gwneir lloaws o barotoad- 
au yn bresennol yn Lloegr a Chymru erbyn 
gollyngiad y Senedd. 

Dros swyddGaemarfon y mae T. Asheton 
Smith, yr Aelod presennol, yn bwriadu etto 
gynnyg ei han heb neb hyd yma yn debyg 
o'i wrthwynebu. Cyfrifir ef yn mblìth y 

Torìaid cymmedrol. Dros y Bwrdeis- 

drefi dywedir fod Syr C. Pagett, yr aelod 
presennol, yn bwriadu rhoddi i fyny ei le 
yn y Senedd; gan hyny y mae dau o wŷr 
wedi cyhoeddi eu hunain i sefyll am yr an- 
rhydedd; sef, y Milwriad Parry o Lan- 
bedrog, a W. Bulfceley Hughes, Yswain, o 
Aberbriant. ^ Nid yw eu golygiadau ar 
bethau gwladol wedi ymddangos yn bor 
eglur yn eu cyfarchiadau wrlh yr amryw 
etholwyr. 

Dros swydd Eon y mae Syr R. B. W. 
Bulkeley, Barwn, yr aelod presennol, yn 
gofyn ewyllys da yr etholwy r, pryd nad o« 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESION. 



33 



. neb hyd yroa atn ei wrthwynebo. Diwyg:- 

îwr ydyw o ran ei olygfiadau. Dros y 

Bwrdeisdreíì y mae y Cadben Pagett, yr 
aelod presennol, yn meddwl dyfod yn mláen, 
pryd nad oes neb hyd yma yn ei wrthwyn. 
ebo. Diwygiwr ydyw. 

Swydd Feìrionydd. Nid oes yma neb yn 
gwrthwynebu Syr R, W. Yaughan, yr aelod 
presennol. Cyfrifir ef yn mhlith y Toriaid. 

Swydd Drefaldwyn. Yr aelod presennol 
dros y swydd, Mr. C. Wynn, sydd debygol o 
ddyfod yn mlaen heb neb yn ei wrthwyn- 

ebu. Cyfrifir ef yn Doriad cymmedrol. 

Dros y Bwrdeisdrefi nid oes neb yn debyg o 
wrthwynebu y Milwríad Edwards. Cyfriflr 
ef yn mhlith y Diwygwyr. 

Swydd Ddinbych. Dros y swydd hon y 
mae Syr W. W. Wynn a Mr. Biddulph, yn 
dyfod yn mlaen heb neb yn debygo^u gwrth- 
wynebu. Syr W. W. Wynn a gyfrífir yn 
mhlith y Toriaid cymmedrol, a Mr. Bid- 

dnlph yn Ddiwygiwr. Dros y Bwrdeis. 

drefi y mae Mr. Maddoçks, yr aelod pres- 
ennol, yn cynnyg ei huu, gan broflfesu ar 
gyhoedd yr un egwyddorion agoedd ganddo 
ar eì etholiad blaenorol. Y mae un Mr. 
Wilson Jones, o egwyddorion y Toriaid, yn 
meddwl sefyll yn wrthwynebwr iddo. 

Swydd Fflint. Dros y swydd hon y mae 
yr Anrhydeddus Lloyd Mostyn, yr aeìod 
presennol, yn dyfod yn mlaen heb neb yn ei 
wrthwynebu. Cyfrifir ef yn mblith y 

Dîwygwyr. Dros y Bwrdeisdrefi y mae 

Syr Stephen Glynne, Barwn, yr aelod 
pre6ennol,yn sefyll,ac nid oes nebhydyma 
yn debyg o'i wrthwynebu. Cyfrifir ef yn 
mfalith y Diwygwyr. 

Swydd Faesyfed. Dros y swydd hon y 
mae John Welsh, Ysw. wedi cynnyg ei hun, 
ond Waiter Wilkins, Ysw. a dybir yn sicraf 
p gael ei ethol yn Ile Mr. Frankland Lewis., 

Bwrdeisdref Brecheiniog. Charles Mor- 
gan, Ysw. sydd yn dyfod yn mlaen beb neb 
yn eî wrthwynebu. 

Y mae^n gynhwrf gwylltdrwy'r deyrnas, 
ac y mae yn debygol y bydd yr etholiad 
nesaf yn boethach naV un ydym yn gofio. 

Y Dreth JEglwys. — ^Yn Birmlngbam yn 
ddiweddar bu ymrysonfa anarferol rhwng 
jf Efflwyswyr ag ereill a wrthwynebent y 
Dretn. Yr oedd y Dreth wedi myned ilawr 
yma er'scryn amser, ac nid oedd neb yn son 
am dani. Ond yn awr, pan ddáeth y new- 
ýddion fod Duc Wellington a'i gyfeîllionyn 
debyg o gpael eu gosod mewn awdurdod 
drachefo, darfu pleidwyr yr Eglwys yn y 
lle hwn wneuthur 'stŵr mawr er codi Treth 
Eglwys, ì geisio dangos fod y wlad yn troj 
ì bleidio y Toriaid a holl drefniadau yr 
Eglwys; ond clybu gwrthwynebwyr y 
Dreth hyn,dangosasant eu hunain fel dynion 
yn meddu ar wroldeb, a chyfododd Iluoedd 
aneirif o bonynt i dystioyn erbyn yr anwir. 
cdd a geÌBÌd eî brofi gan wỳr yr Eglwys. 
Ymofynwyd yn fanylaidd am bieidleisiau 
dros ae yn erbyn y Dreth, am wythnos o 



amser, ac yn y diwedd terfynwyd, prydyp 
oedd yn erbyn y Dreth 6,699, a throsti ddim 
ond 1,723 j mwy yn ei herbyn o 4,976. Felly 
y mae wedí bod, ac yn parhau i fod, mewn 
ampyw fanau yn Lloegr o bryd i bryd. Yr 
ydym yn hyderu y gwel y rhai sydd mewn 
awdurdod, fod yn rhaid Ilunio rfayw drefá 
arall er tawelu meddyliau y wlad. 

Arglwydd örannWc.-p— Golygid unwaitfa 
mai y gwr hwn a fyddai yn debyg o gael eî 
benodi yn Ysgrifenydd y Drysorfá, 

Ardalydd Lansdoume.'-^Dyyireá hanesion 
diammheuol fod y boneddwr hwn wedì cyf. 
lawni ei swydd dan y Lly wodraeth ddiwedd. 
ar, heb dderbyn dim ad.daliad am ei waith. 
Trwy yr ymddygiad grasusol y mae wedi 
arbed £16,000. iV wlad. 

Y Parch. Edward /riTtn^.— Gwelsom fod 
y gwr hwn wedi marw yn Glaagow ar y 
6fed dydd o'r mis diweddaf, yn 43 mlwydd 
oed. Ei eiriau diweddaf oçddynt, " Pa ui| 
bynag aì by w ai marw, eiddo yr'Árglwydd 
ydwyf." Ychydig cyn hyny canodd y 23 
Salm yn Hebraeg gyda'i dad-yn-nghyfraith. 
Ychydigamser yn ol yr aeth trwy y dref hoo 
iV Abermaw. Cerddodd y pryd hwnw o 
Ddolgellau iV Abermaw, yr hyna gynnwys 
10 milldir o flbrdd, 

Mr. Thomas Pringle. — Y gwr hwn a fu 
ficirw ar y 5ed o Ragfyr diweddaf Bu yu 
ysgrifenydd flTyddlon a Ilafurus i'r Gym- 
deithas Wrthgaethfaanachol am amryw o 
flynyddoedd. Dywedir ei fod yn Brydydd 
rhagorol, aM fod yn awdwr amry w lyfrau 
defnyddiol, acuwchlaw y cyfan ynŵrmawr 
mewn duwioldeb. 

Bufarur~^r y 18fed o Dachwedd diw. 
eddaf Ffrances, gwraig Richard Watkin 
Price, Yswain, o'rRhiwlas, gerllaw y Bala, 
swydd Feirion, merch Vr diweddar Famwr 
Lloyd o Ragett, a chwaer i'r presennol Mr. 
Lloyd o Ragett, y blaenaf o'r Heddynadon 
perthynol i swydd Feiriou. 

Ffeiriau. — Yn flffair ddiweddaf yr Am- 
wythigyroedd lluaws mawr iawn o anifeil. 
ìaid corniog; ond o faerwydd fod cymmaint 
a thair o flèiriau mewn manan ereill yn y 
gymmydogaeth ar yr un dydd yr oedd y 
prynwyr yn brinion, ac aeth llawer oaGÌf. 
eiliaid ymaith hèb eu gwertfau. Gwerthid 
cig eidion da yno am o dair ceiniog a thair 
flÿrling i bump ceiniog y pwys. Aetfa 
ychydig oV goreuon yn uwch. Gwerthai 
bustych cadw yno ychydig yn uwch na*r 
flTair ddiweddaf Nid oedd yuo gyflawnder 
o ddefaid : y rhai bychain goreu a werthid 
am cfawe cheiuiog, a'r rhai trymion am bump 
ceinìog a dimai y pwys. Y moch bycfaain 
oeddynt ychydig yn uwcfa nag yn flíair 
Tacfawedd, a> rfaai mawrion yn is. Dy. 
wedir fod y farchnad ymenyn yn burllawn, 
-— yr ymenyn bacfa a wertfaid am wyth cein. 
iog y pwys, a'r ymenyn mawr am wyth a 
dimai. Y cig mocfa wedi sychu a werthid 
am o bedair a dìmai i bump ceiniog y pwy^. 
CynDygiwyd ychydig o glaBian am chwe 



Digitized by VjOOQ1C 



wm 



34 HANESION. 



cfaeinio^, ond nifl gwerthwyd hwy.— — Yn 
fíBâr CroeflOBwallt yr oedd cyflawnder o bob 
anifeiliaid cadw, y rbai nadoeddondychyd. 
ìg ofyn arnynt y dydd cyntaf, ond gwerth- 
asant yn well nag y djrsg^yliwyd yraii 
ddydd. Y moch tewion a werthent am dair 
a ffyrling y pwys. Aeth lloaws o ddeíaid 

adref heb eu g^werthu. Yn marchnad fawr 

Hereford, gwerthid anifeiliaid tewìon am 
bump ceiniog y pwys, a rhy w gymmaint aro 
bedair a dimai y pwys. Gwartheg cadw a 
werthent yn is na> fiair o'r blaen yno. 
Gwerthid defaid tewion am chwe cheiniog'y 
pwys. Y ffair geffylan oedd yn ymddangos 
yn isel a lled wael, etto gwerthid ceffylau 

da am brisiau teg. Yn y ffair ddiweddaf 

yn Nolgellau, gwerthid auifeiliaid corniog 
f w cadw am brisiau bychain, a'r cig eidion 
a werthid am odair ceiniog i bedair ceiniog 
a dimai. 

FíôryiîcyÄocíWtw.— Pywedaî y Milwriad 
Edwards, A.S. o Fachynlleth, yn ddiweddar 
yn mhlith ei gyfeillion, ei fod wedi treulìo 
yn agoa i £20,000. er cyrhaeddyd annibyn- 
iaeth Bwrdeisdrefi swydd Drefaldwyn, ac 
os byddai i etholiad cyfrredinol gymmeryd 
Ile mewn canlyniad i ollyngiad y Senedd, ei 
fod ef yn barod i wario yr un swm etto er 
mwyn amddiffyn y eyfry w. 

Pwysau a Mesurau. — Ar ol y dyddajntaf 
o lonawr 183&, y mae yn dra pherygltas arfer 
un math o bwysau na mesurau hehstamp y 
y Llywodraeth arnynt. Y mac'r dirwy am 
hyn yn £20. 

Duc Olocester.f^\^ààyryá y g-wr hwn 
(cefnder ein Brenin) yn y drefnarferol o 
giaddu y Teulu Breninoi, pryd yr ym- 
ddang^ai y Duc o Susses yn Brifalarwr ar 
yr achlysur. Rhoddwyd ei gorff i orphwys 
mewn cromgell fechan yn Nghapel St. 
George, rhwng cromgell ei dad a'i fam. 
Dywed hancsion fod y Duc yn meddiannu 
cyfoeth mawr iawn, a gadawodd y cyfan 
iV weddw,yrhon y siaradai amdani gyda'r 
parch mwyaf. Yehydig cyn ei farwolaeth 
prynodd etifeddiaeth eang yn Hampshire, 
ac yr oedd ganddo ddaucan inü yn y Funds. 
Meddylir fod yr oll a feddai yn werth pum 
can mih Dywedir ei fod yn credu mor 
gradarn fod ei glefyd i farwolaeth, fel ag y 
gwnaeth bob trefniadau teuluaidd angen- 
rheidiol cyn ei farwolaeth; a*i erfyniad 
diweddaf ydoedd, ar i*r Dduges roddi mod- 
rwy werthfawr ara ei fys, a'i gladdu yn y 
diilad y byddai farw ynddynt, a rfaoddi ei 
gorif mewn arch o bren llwyfen. 

Cyfarfodydd gwladol. — Cynneiir cyfer- 
fodyddd yn anvl yn ngwahanol ranau y 
deyrnas er ystyried y priodoldeb o anfon 
anerchiadiau at ei Fawrhydi ar yrachiysar 
o newidiad ei Weinidogion, rhai cyfarfod- 
ydd er dangos cydlaweoychiad yn hyny, a 
rbai ereiU er dangos galar am i bya gym- 
meryd Ue, ac erfyniad am iddo alw yn ol yr 
ben raijneurywraieyffelybiddynt Mewn 
rhai cyfarfodydd y mae yndrech galed wedi 



bod rhwng y ToriaSd a'r Whigiaid yn yi 
acboa. Yn mhlith manau ereill, cawsom yr 
hanea canlynol gan gyfaiU i ni : — ^^ Croes, 
oswaÜt.'^AT y 9fed o Dachwedd diweddaf 
ymgynnullodd yr Ëglwyswyr yo nf^hyd yn 
y dref hon, er cyttnno i anfon anercbiad yii 
enw y dref a'r wlad o amgyich at eì "Fawr. 
hydi, yn hysbysueubod yo mawr iawenhas 
ei fod wedi troi ymaìth yr hen Weinidogios, 
ac wedi adferyd Duc Welliugton al gyfinli. 
ion i'r Lly wodraeth drachefa. Pao welodd 
y gwahanol enwadau o YmneiIIduwyr hyn, 
penderfynasanthwythau befyd anfon anercb- 
lad gwrthwynebol, sef i arwyddo eu bod yn 
raawr ofidio o herwydd y newidiad; acar 
ol ibawb ymdrecbu a rhoddi eu boll nertl) 
ar waith, yr oedd gyda'r Ymneiilduwyr 
bedwar am bob un o'r blaid wrthwynebol, 
yr hyn addangosodd gyfiawn fuddugoliaeth 
ar yr Eglwyswyr." 

Symudiad inc.— !-Mynych y coliir inc o'r 
pin ysgrifenuar y papur ysgrifenedig, pryd 
yceisir ei lanhau a*i symud ymaith trwy 
wahanol ffyrdd. Trwy y drefn gyâredÌD o 
grafii â chyllell y cyfryw, myoych y torir 
y papur ac y niweidir ef, pryd y cedwir ef 
yn hollol ddiniweid trwy y drefn ganlynol; 
sef, trwy arferyd papur ty wod,*^ neu bapnr 
llwyd.faen.f Dywedir y gwnant dyou 
ymaith hen dduadau yn gystal a newydd. 

Pleidleiswpr. — Yr ydys yn barnu yn awf 
fod g^n lety wyr inewn tai a fyddo yn tala 
£ld. oardreth yn flynyddol, hawl i bleid- 
leisio yn etholiad aelodau Seneddol dros 
fwrdeisdrefi. Os sefydlir hyn fel peth a 
gynnwysa Cyfraith y Liwygiad, bydd y 
rhifedi yn Ilawer lluosocach nag oeddld yn 
ei feddwl. 

FmnciY/rfMiryr— Cynnelir cyfarfodydd 
trwy amrywiol ranau y deyruaB gan Ym- 
neillduwyr o wahauol enWadau crefyddol, 
yn y rbai y gwnant amry w beoderCyniadaii 
yn nghylch eu hiawnderau, y rhai addang- 
osant fod yr Ymneillduwyr yu Lloegr yn 
gwbl sefydlog yu eu meddyliau, na roddant 
i fynu eu cais pwy bynag fyddo wrth y 
llyw. Nid ydynt yn cymmeryd un digaloB- 
did oddíwrth newidiad Gweìnidogion ei 
Fawrhydi, ond Uwyr-benderfynanti ymgaif 
yn ddittiuo am y cyfryw hyd nes y Uwydd- 
ont, pa hyd bynag y byddonthebddynt- 

Cymdeithasau Cymmedrolder. — GwelsoB 
fod rhiîedi yr aelodau yn Lloegr a Chymru 
yn 101,448, o ba rai y roae yn Lancashire 
27,646, yn swydd Gaerefrog 10,633, yn 
Nghoriiwall 10^39, yn Middlesei 7,075, yn 
Gloucesteri'hire 4,075. Y gweddill a wueir 
i fyuu o auiry w swyddau ereill yn Lloegr a 
Chymru. Nid oes hanes etto am ddira mwy 
yn Nghymru na 1,795, ac yn Jersey 1,026. 

Marwolacthau.'—Bìà farw ary 30aÌB o fii 
Tachwedd diweddaf, yn 79 ndwydd oed, 
A|r. Robert Jones, masnacfawr, Dolgellaa. 
Perthynai'r gwr bwni'rEglwya Sefydledig, 



Saodpftper. 



Ý EUnerypapu*. 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESION. 



35 



a dysai fowr sêl drostí, er ei M yn wran. 
dawWr èyioa ar y Trefbyddion Calfioaidd, 
a thra eluaengar oedd efe aM deatn at yr 
acboB yn ea mysg'. Yr oedd Mr. Jones jrn 
Drysorydd i'r Bibi Gymdeithas Gynnorth- 
ẁyol Dolgellau er's blynyddoedd, ac hefyd 
yn Drysorydd iV Gymdeithas Genhadol a 
^ynuelir gan y Trefbyddion Calfinaidd yn 
Nolgrellaa. Anhawddoedd cael neb yn fwy 
cjnahwys nagr ef i gyflawni y swyddi hyn, 
am ei fod yn ŵr o ymddiríed gan bawb aM 
badwaenai. Ystyriai yn fì-aint fawr iddo 
gael bod gydag acbosion mor ogoneddus, a 
chyfranai yn helaethtuagatynt Ymhyfryd- 
ai yn fawr yn ei ddyddiau diweddaf yn y 
ËTwaith o drysori yr ysgrythyrau yn ei gof, 
a dysgodd rhwng pennodau aSalmau 60. Ar 
ol dysgu y rhif yroa, dy wedodd y safai ar 
hyny, er mwyn eu trysori yn fwy yn eî 
gof. Mynych y dywedaifod yr ysgrythyrau 
a ddysgasai o fudd mawr iddo yn yr am- 
içylchìafl yr oedd ynddo. Taer wedd'iai ar 
f r Argfẃydd drug^rhau wrtho, a maddeu 
iddo ei bechodau. Yr oedd yn dy wedyd yn 
fynych, fei y publican gynt, "Arglwydd, 
bydd drugarog wrthyf fl, bechadar." Myn- 
ych yr adroddai y geiriau hyny, "Eu Gwar- 
edwr hwynt sydd gryf j Argl wydd y lluoedd 
yw ei enw.'' Adroddai lawer o adnodau ag 
oeddynt yn dwyn perthynas à> amgylchiad 
yr oedd ynddo. Yr oedd yn cael hyfrydwch 
mawr yn yr hen beniU hwnw, — 

" O lesu mawr, y Meddyg gwell, 
Gobaith yr holl yi^oedd pell," &c 

** Meddyg da y w lesu Gríst,*' meddai efe. 
Ychydig cyn i'r wreichionen fywiol ehedeg 
ymaith, dywedodd, "Diolch, Odiplch, di- 
olchiti, OArglwydd." Mewn ychydig o 
fynydiau wedi hyn, cymmerodd ei ran an- 
íarwol ei ehedfa i fyd yr ysbrydoedd, heb y 
cyfnewidiad Ueiaf, ond yn unìg yr anadl yn 
piüln. Gadawodd weddw ac Ün Incb i dlara 
àreiol J. D. 

Hefyd, ar y ôed o Dachwedd diweddaf^ 
bo farw Jane, unig blentyn Mr, Williams 
o*r Bettws Fawr, swydd Gaernarfon. Yr 
oedd yn fereh ieuanc fwynaidd a siríol, a 
llawer o bethau ynddi yn dra hoflTus a neill- 
dnol. Yr hiraeth ar ei hol a bery yn bir yn 
mynwes ei rhieni. HoflTem yn fawr weled 
ei Galar-gân o'gyfansoddiad yr hen Fardd 

ei hun. Yn Unol Daleìtbiau Amcrica, bu 

fiîrw Mr. Thomas Jones, gynt o Dreffynnon, 
yn 28 mlwydd oed. Yr oedd y gwr bẃn yn 
«n o> ymgeiswyr Uwyddiannua yn Ëistedd- 
fod Beaamaría. 

Daearýrffn. — Yn Santa Martha yn ddiw- 
eddar bu daeargryn fawr. Dywedir fod y 
tai yn y dref wedi syrthio bron i gyd, a bod 
yr holì gymmydogaeth yn yr un modd wedi 
ea hymddifadu o*u tai a'u meddiaonau. Nid 
ydya yn barnu i fawel" tì ddynion golli eu 
bywydan, ond ea tai a^a meddiannan yn 
anìg'. 

Ÿramêeroedd gÿnt'-^Yn y fl. o oedran 



Crist 1288, cyflog y Prlf Famwr yn y 
JSing*8 Benah ydoedd ôO o ddamaa arían, 
138. 4c. y darn. Príf Famwr yn y Common 
Pleas 100 o ddarnaa arian; ac i Brìf Fam- 
wr y Canghelldŷ £40. Yn y 80 Edward 1; 
pris chwarter o wenith ydoedd 4b. chwarter 
o geirch 2 swUt. Prís bawch ydoedd chwe 
swUt. Cig Uwdn tew un twllt. Pris daíhd 
wythceiniog. Gwerthid yreidiontew gorea 
am 2£. ös. a'r mollt goreu am bedwarswllt 
a phedair ceiniog. Gwenith gwyn am 13 
swllt y chwarter, aV gwenith coch am 11 
swllt. Haidd am 9 swllt a 7 swUt y chwar. 
ter. Gwerthid yr ymenyn newydd gorea 
am 1 geiniog y pwys. Gellid cyflogi y 
cerbyd-geffylau goreu am geiniog y fllldir. 

CydgoTâiadrhumg Eglwyewyrac Ymneiil. 
duwyr. — Yn ddiweddar yr oedd gwr bon- 
eddig mewn addotdŷ perthynol Yr Ymneill- 
duwyr mewn tref farchnad yn swydd Surry, 
6 fewn ugrain milldir iLundain. Canfyddai 
yn yr addoldŷ Ficar y plwyf yn y gwasan- 
aeth hwyrol yn mhlith y gwrandawwyr ; ac 
hefyd yn y drws yn dal ei ddiddosben i 
dderbyn yr hyn a welid yu dda daflo iddi at 
dalion chwarterol yr eglwys a gyíarfyddai 
yn y lle. Nid yw y lle yn cael ei enwi gan 
y tyst, rhag ofn y byddai i byny achod vsia 
foddlonrwydd yr Esgob perthynol iV rban 
hdno o> wlad. Dywed yr hanesydd fod 
cydgordiad a serchawg^wydd mawr yn 
parhau rhwng^ y ddau Weinidog. 

Ymddaitodiad y £l«)i«cíd.— — Ymddengys 
oddiwrth y newyddiaduron diweddaraf oll, 
y bydd iV Senedd bresenno], yn oi pob 
tebygolrwydd, gael ei dattod cyn pen yeh- 
ydlg o ddyddiau, os nad ydyw hyny eisoes 
wedi cymmeryd lle; ac o ganlyniad, y bydd 
etholiad cyflVedinoldrwyV deyrnas gyfunol^ 
i ddychwelyd aelodau i gyfansoddi Senedd 
newydd. Meaur ydyw hwn a ellid yn na.: 
turiol ei ddysgwyl oddiwrth Gyngborẁyr 
newyddion ei Fawrhydi, gan y byddai ond 
odid ynannichonadwyiddynt, a hwythau yn 
Doríaid, ddwyn eu mesurau yn hilaen gyd- 
a> Tŷ Cyffredinwyr presennol, a gyfan. 
soddwyd ar gychwyniad deddf y diwygiad 
tan lywodraeth y Whigiaid. Y mae^n lled 
ammheus, oddiwrth y teimlad a> syniadaa a 
arddangosir drwyV wlad, pa un. a fydd yr 
antur eofh hon, yn nghychwyniad eu gyrfh 
lywodraethol, oganlyniadao manteisiol idd- 
ynt ; gan fod yn eglur oddiwrth areithiai^ 
ac anerchiadau y cyfarfodydd lluosog syd j < 
wedì en cynnal yn y brif-ddinaa ac yn nio; 
aaoedd a threfydd pwysicaf y deymas, íoá 
nifer fawr luoeog y wladwríaeth yn parhaiá 
yn ddiysgog i wneud pob ymdrechiad cyf.: 
reithlon i fỳn« pob diwygiad ag a ellir eì 
gael, ac i ddilêu yn llẅyr afradlondeb yn 
ngweinyddiad cyllidion y deyrnas, segor- 
gyflogau pendefigion, pendefigesau, a gor- 
mesolion boneddigaidd ereill, aphob gwas. 
trafi^ arall ag sydd hyd yn hyn wedi caei ei 
drawsgynnal, ysywaeth, gan bob llywodr-i 
aeth. 



Digitized by VjOOQ1C 



Oi 



i«"i I Il^^^^^^üP^^^!*^*^^ 



36 



PERORIAETH. 



Ìt 

< 

S 

a 

bD 



Ç 






4 

< 



% 



K 



( 



o 

I 



-<3 



H 

l-H 

o 



Digitized by VjOOQ lC 



'K'=: — ^ 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



''■ T 






Fau' 



• V ■ î iî^ 



Y IW^EDYDD. 



tHiP. 159] CHWEFROR 1835. [Cyf. XIV. 

■ ' ' II " ^sssssssBastmEssaBmsssBsssssmsmssssssssssasa 

COFIANT V DIWEDDAR BARCHEDIG WILLIAM HÜGHES 
O DDINAS-MOWDDWŸ, SWYDD FEIRION. 



PARHAD O'N RHIFYN AM lÖNÀWR DIWEDDAP. TüDALEN 8. 



ft byn yo t>enaf ág: oedd yn arddercliog:! 
haa Mr. Haghes ydoedd, eu bod oll 
ÿsgrythyrol. Nid wyf yn meddwl fod uu 
brodyr yn Nghymru yn fwy cyfarẁydd 
BS^ir Duw, nac un a fyddai yn adrodd 
lU yr ysgfythyr yn fwy tíyẃir, nag 
^d Mr. Hogbes. Yr wyf yn co6o, pan 
Ìywais ef gyntaf yn Llanbrynmair, yn y 
'ýddyn 1784, i rai feddwl fod yn rhaid eí 
yn co^o yn mron yr holl Fibl«^. 
Yroedd cyfansoddiad corfForol Mr. tì. yn 
o dda, a'i îecbyd yn weíl naV cyffred- 
hyd nes ydoedd yn nghylch hanner caut 
ond w.rtb ddychwelyd adref o un o^i 
Ŵîau drwy sir Gaemarfon, ar dywydd 
irfel aoatẀol, dros Fwlch.y.Groes, gad. 
^odd yr oeHeÌ eífaìth ai'no ag a tynodd 
rrtho trwy weddííi ei oés. Blinid ef yn 
^oych g3.n ddiftyg* anadi ; ac yr oedd y r 
fgyâioü yn myned drymach drymach, ac 
ro gwaeiu ei g^orff o flẅyddyn i âwyddyn. 
<yn y llythyr canlynol oddiwrth eí fercíi 
iynaf at yr ysgrrifenydd, rhoddir dariuniad 
kyr o^i deimladau cysurus, a choíf heir ych. 
fáìg 6*1 ymadroddion pwysig yn ystod ei 
iystudd diweddaf:-*Ly 

Barchedig Oyfaill, Derbyniaîs eich 

Bytliyr ; ac ymdrechaf roddi cymroaìnt ag^ a 
llwn go6o o hanes dyddiau diweddaf ein 
imwyl dad. Ar y dydd cyntaf o Ragfyr 
jfê6y aeth i Lanuwcbliyn erbyn y Sabboth 
iâlynol, yr hon oedd ei daith ddiwedd^f. 
'^háá dywydd caled iawn wrth fyned. 
Ifedi royned rhagrddo oddiyno i'r Bala, bu 
>r glaf nes oeddid yn ofni nad allai byth 
lychwelydadref yn fyw : ond ynosFawrth 
lìynol dychwelodd i Lanymowddwy, ac, 
T «i fod yn Iled sâl, ymdrechodd brèg^elhu 
ar ei íFordd adref Methodd fyned i*r 
\ y Sabbotfa cffntaf w ol hynyj ond 



I erbyn yr ail Sabboth, sef yr eìtfed ar bym- 
theg o Ragfyr, yr ydoedd ef wedi grwella 
ychydigTí ac ymdrecbodd ddyfod. Pregeth- 
odd Mh Hu^h Eyans; gweinyddodd yntau 
yrordiuhad, ac yr oedd ei aBercbtadau ar 
y cymundeb yn bynod o felys ac effieithiol. 
Ẁedi coflTbau geiriau ein Harglwydd,«^ 
<<ChwennychaÎ8 yn fawr fwyta y pasghýro 
g-yda chwi cyn dyoddefohonof,** dywedodd 
ei fod yntau wedi hiraethu llawer am gael 
cyfarfod â'i gyfeillion y tro hwow i gyd- 
wledda wrtb goâo am farwolaeth ein Har. 
glwyddj a'l fod yn meddwl mai dyoa y tro 
o/a/y caent gyíarfod fel ly . Pregethodd yn 
yrhwyr oddiwrth Rhuf 5. 10. yno fyr,ond 
yn hynod o felys. O nad allem gofio mwy 
oM bregetbau ! — roae hyny yn alar mawr 
genym yn bresennol. Methodd ddyfod i'r 
capei y Sabboth canlynol, a daeth amry w 
oÝcyfeiIlion (rhwngyddwy oedfa) i edryŷh 
am daho. Yroedd yn hynod odawel drwy 
ei gystndd. Dywedai yn aml fod y dyn 
oddiallan yn cael eì Iygru, ac mai ei daer 
^ ddymuniad oedd ar i'r dyn oddimewn gael 
: ei adnewyddu o ddydd i ddydd. Mynych 
adroddai. yr adnod hôno, "Pallodd fy 
nghnawd a'm calon ; ond nerth fy ughalon 
a'm rhan y w Duw yn dragy wydd.*' Er ei 
fod yn lled dawel, eflo yr oedd yn biraethu 
9im fwy o gymdeithas â Doŵ ; gan ddweyd 
gyda lob, ** O na wyddwn pa le y cawn ef !" 
a cbwaoegu, fod ei gael efyií ddigon, acya 
felysach oa dim arall. Ar y dydd Llun can- 
lynol, sef dydd Nadolig^ ba cyferfod yn y 
tỳ, bedyddiodd blentyn, gweddîodd ddwy- 
waith, a rhoddodd allan í ganu y pennill 
melys canlynol -, 

•' Mi dro'f fy ngolwg taa'r brỳn 
Lle daeth íirr nerth, wrth raia, cyn hynj 
Nes delo'r awr i'm fVned tt\^y — 
Na welal grow m thrallod ufwy." 






Digitized by CüOOÇlC 



38 



GOFIANT MR. HUGHESf. 



" Dranoeth daeth un oV cyfeillioii ì ym- 
weled ag ef, a gofynodd iddo a oedd raarw 
yn agoa iawn at ei feddwl pan oedd yn iach. 
Atebodd yntau fod marw yn o agoa at ei 
feddwl bob amaer. *<Wel (ebe ei gyfaill) 
nia ipwn beth a ddaw o bonom ni oe byddwch 
farw." ^a, (ebe yntao) fe ofala yr Ar- 
g^wydd am ei achoe: ond baasai yn dda 
iawn grenyf weled mwy o Iwyddiant cyn fy 
ng^addio yn y bedd.'* Dydd Mercher yr 
oedd yn fwy claf, ond cadwyd cyfeillacb 
g^fyddol yn y tŷ y noaon hdno. Aeth un 
oY cyfeillion i weddl, ond methodd a dy. 
wedyd fawr g^n grTo; ac yr oedd pawb 
wedi myned i wylo. Ni welaia y iath gýf. 
eillach erioed g^ gymmysg -o diríondeb, 
g^lar, a llawenydd. Gofynodd un iddo, 
•*A ellwch chwi ddweyd ychydig wrthym 
heno ; bydd yn dda iawn genym oe gell wch ; 
dichon ipai dyma fydd y tro olaf." Dy. 
wedodd yntau, "Nia gallaf ddweyd ond 
ychydig gan fy llesgedd ; ond gallaf ddweyd 
mai leaa Grist oedd fy sylfaen pan yn de. 
direu fy nghrefydd,— «c maì dyma oedd ty 
aylihea àrmy fy holl daìth,— ac nad oea 
amaf eisian ei newid yn bresennol pan y 
uiae fy hanl yn myned i fochlado." Wedi 
■ylwi yn tied fanwl ar yr ail Salm adeagain, 
gan ddangos ei fod yn sychedu, fel Dafydd, 
ám'y Duẃ by w ; ac adrodd am yr hoffder a 
brofasai wrth ''gerddedgyda'rgynnulieid- 
ẁ i dỳ Ddnw, mewnsain cán amoliant, fel 
tyrfayncadw gwyl;** aroeoddgyda hyftryd- 
wch neillírool «r y geiríau, ••Paham, fy 
eoaid, y*th iddaroetyngir, ac yr ymderfysgi 
ynof? g^beithia yn Now : oblegid moliannaf 
ef etto am iedhydwriaeth eî wyuebpryd." 
Yna canwyd, ar ei ddymuniad, y pennill 
melya,-^ 

•* Yn mhob rhyw gyfÿngderau dwysi 

Rhof arnat Dwys fy inhen, 
Nes i wi dreuliona hyn o fyd 

Py oriau *gyd i hŴL** 

••Ba yn sàl iawn y noson hdoo, ac ni 
ddywedodd ond ychydig ìawn y dydd lau 
a*r dydd Gwener canlynol, ganei fod yn bur 
giaf. Wrth ei weled yn myned wanach 
wanach, g^fyuaia iddo a hoflìsii weled y 
bechgyn. Dywedodd wrthyf y byddal yn 
dda iawn g^nddo eu gweled. Daethant 
adref y noson hòno,bnd ni d'iywedodd fawr 
wrthynt y pryd hwnw. Daeth yuo lawer 
o*ì gyfeillion, adywedodd un wrtho, •VYeI, 
Mr. Hughes bach, ai sál iawn >dych?^ •le, 
(ebe yntau) lled gnnrla ydwyf;* ac mewn 
atebiadi ofyniadau ei gyfaill^ dywedodd fod 



g^ddo gydwybod dawel, aM fod yn 
ychydig o felysder y cymmod. Dy wedodd 
•Mi wn íbwy y eredais; ac y maeefeyi 
abl i gadw yr hyn a roddais ato erbyn J 
dydd bwDW:' ac •— y mae genjt/ heddwc^ 
tuag at Ddnw, trwy ein Harg^lwydd leai 
Grîôf.* Dywedodd lawer wrth ei gryfaill, 
Farch. C. Jones, am ei bro6ad pan oedd yi 
dechreu pregethu, ac am ei gysuroD gyda' 
gwaith. 

••Dydd Sadwro galwodd am y plai^ 
Aethom oll at ochr ei wely. Yna dy wedod 
wrthym, gyda dwysder ac anwyldẃ mv 
• Fy mhlant bycbain î ymgedwcb oddiwif 
eilunod ! Fy mechgyn anwylì co&w€h 
awr eich Creawdwr yn nyddian eich ie«f 
tyd.' Annogodd ni i wasan^hn jy Ai 
glwydd. Dywedodd ychydfg ^pfia«:*«in 
ddaioni, a^i deilyngdod i gaêl 
aeth. Yna, gyda gradd o yiúdreâi^ 
ar ei eistedd, a gweddîodd am iV"*" 
ein bendithio oll âM dangnefedd. 
odd drosom lawér canwaith cyn hyay^ 
am iV Arglwydd atel? èi weddTao taerioB 
ein rhan î Yr "wyf yn gwybod fod 
mrodyr yn agfos iawn at ei feddwl, ^ Dy W4 
odd wrthyf, lawer gr^îth, •«BfAry Ûm 
beth a ddaw o'rbechgyn ? ^obeithio jM 
eu dwyn at waith yr Arglwydd yn eir hÿ 
enctyd. Yr wyf yn meddwl roai wié^' 
Arglwydd oedd y peth agosaf at entdd 
yn ei iechyd a'i gystudd. Llaŵer ^aill 
dy wedodd ddydd Sadwm, Twy aiff^^ad 
yu mlaen ?^*-etto yr oedd yn drahydefîìi 
adawai Duw ei bobl. Yr oedd yn aoilwi] 
bod yn myned oleoach-oleaach arno o I 
ddyddSadwm. Dywedodd lawer^ ond 
oeddyro yn anil yn methu ei ddeall^ obleg 
ei floesgni. Mewn liais egwan a bl< 
ond hynod o effeithiol, dywedodd, «Ac y'i 
cair ynddo ef :' ac yr oedd fel pe buasi 
mewn nefol hwyl, yn pregethu oddlwrth 
geiríau; ond nis gaiiem ei ddeall. Wrl 
dn canfod yn methu peidio ag wylo, d; 
wedodd, gyda rhyw serch neillduol, *Yi 
dawelwch, fy mhìant bach, — yr Arg>t Mryi 
a*ch bendithio.' Yu mhen ychydig dy we 
odd, *Deuwch i guna — yr wyf fl yn 

" HenfiEÿch i enw lesu gwiw ! 
Syrtbiea o*i flaen angyiio-: l)uw : 
Rìiowch iddo barch, holl ditilu'Tnef ; 
Yn Arglwydd pawb coronwch et** * 

•• Y geiríau melys yma oedd y rhai diweddi 
a allasom ni eu deaii. Y mae yn drwra 
yn aẃr wrtb eu hadrodd; weitbiau J 
ysgrífenu, ac weithiau, gan alar a hirae 



Digitized by VjOOQ1C 



COFIAMT MR. HUGHES. 



39 



bron yn metha. Yr oedd eî dlrîondeb toag 
fttom yn perí i Di ei ofui aM barclia yn fawr 
O am addfedrwydd i ni oll ei gyfarfod etto 
mewn gwlad well ! 



«MARY EYANS." 
í 

Pftrbaodd yn y dymber nefolaidd yma 

drwy y prydnawn Sadwro bwaw; ac yn 

mhen ycbydig fynydaa wedi deaddeg^ oV 

glocb, boreu Sabbotb, y dydd olaf oRag^fyr 

1826, ebedodd ei enaid dedwydd i ano âV 

eglwys orfoleddas fry i g^adw Sabboth tra- 

, sy wyddol yn nhrígrftuaa hyfrydlawn tŷ ei 

} Dad. Y áyâá Mereher caiüyDoi rfaoddwyd 

ei ran &rwol i orphwys yn y prídd dan y 

bwrdd cyaniBéeb yn yr addoldŷ. Yr oedd 

i yno Inawa mawr o'i hen gymmydog^on yn 

Weaennol, ac yn dwyn tyBtiofaetb sicr yn 

jn mynwesaa mai gwas ffyddîo^ i*r Argr- 

Iwydd a gfymmerasid oddiwrtfaynt. Yr oedd 

'yr e^lwys yno yn j^yfannedd, ac ÿn barod i 

^aeddi, g^yda theimladaa hiraethlawa, fel 

jr prwpbwyd grynt, **Fy nhad, fy nhad! 

Wfoyd larael, a*i ihrcbo^on!*' Yr oedd 

'^o cbwech oM anwyl frodyr yn y weini- 

ith, yn' ddwyB.deimladwy na chaent 

ryohao el gymdeithas na*i gynnorthwy ar 

Maear mwy, a^ blani anwyl^ oll yn 

iyd— -yn awr beb dad na mam — yn wyto 

gylch'ei fedd ! Nid wyf yn meddwl i mi 

ẁeled erloed gyonifer yn wylo gyda^n 

llydd. Ymdrechaig edrych o'm hamgylch, 

belled ag y canîatáai fy nagrau i mi, ac 

Hid oeddwn yn gweled un, na hen nac iea- 

mc, a*i mddiaa yn aychion. Ar ol rhoddi 

y corffyn y bedd, canwyd, gyda theimlad. 

jm neilldnol, y pennillion canlynol,— 



*' Ni duiiff y pridd a*!: lOTfaid Üftwd 
I*w wl^o o*r newydd ettor 



Ond malii ei gnawd 
NeBdôlyrenaldUon 



rddydd 



I Tra eywo dan y ddystaw ddn, 

Angyuon gjUit ei wilio, — 
I Hyd nes udÿno udsora Duw 

I Yn hyflryd l*w ddüiuno. " 

Unwyd mewn gweddi, ac yna ymadawodd 
y gynnoTleidfa, oll yn sicr yn barod i ddy- 
wedyd, " Marw a wnel wyf o farwoiaetb yr 
oniawn, a bydded fy áiwedd i fel yr eiddo 
; yntaa'** 

Ij^Yn yfl. 1790 priododd Mr. W.Hughes 
jiMarg^ret, mercb Ellis ac Ann Robertn o*r 
• Ty'n-y-ddol, gerllaw y Bala, yr hon a 
gìaddwyd amry w flynyddoedd o'i flaen. Bu 
I iddynt ddeg^ o bhtnt : tri o honynt a fuant 



t^é /Á: 






A 



feirw yn eu mabandod ; collarant on ferch 
yn bedair-ar-ddeg oed^ a John, eu mab 
byna^ yn bymtheg oed. Mae tair merch a 
daa fab etto yn fyw,-^yn gyauroa, ac yn 
ymddangos yn obeitfaiol. Y miie'r tair merch 
yn aelodaa o eglwys Dduw, l|,dwy o honynt 
wedi priodi yn gysuf'jM. Y miie y mab hynaf 
wedi cael ei ddwyn i fyny yn $^»pwr, acyn 
bresennol mewn lle parchuB iawn yn Llyn- 
lleifiad *, a> ieuang^f yn awr bron go'rphen 
ei brentisiaetb fel Siopwr. Mae yn sicr fod 
llawer o weddîau taerion wedi eegyn i'r 
nefoedd ar eu rhan: a gobeithir y bydd en 
holl blant ar g^el yn y dyríh waredig^l ar 
ddefaeulaw y Bamwr yn y dydd mawr. 

DarllenaÌB am weinidog yr hwn a arferai 
ddy wedyd, " Nid oes neb yn cael ei fliuo lai 
yn nghylch arían na myfl. Nid oea amaf 
ddimarían i neb, ac nid oes arnebddim 
arian i minnan. Ni feddaf ddimaríao, ac nid 
oes aroaf eisian dim arian.^ Nid wyf yn 
ammau nad atlasai Mr. Hughes ddywadyd 
yn mron yn yr nn modd, gyda g^lwg ar 
bethao y byd. Mae yn sicr na fn ar Mr. H. 
na'i detelu eiaiau dim eríoed 3 ac nid wyf yẃ 
meddwl fod gaiidd;ynt un.amser lawer yu 
ngweddill. Yr'oedd yn ei dỳ yn wastad 
heteethrwydd o ymbortb iachus, a digon o 
groesaw í gpyfranagi o hone, « gwely cyiar- 
us i ddyeithriaid, *V hyu ag sydd felysach 
i ddyn duwiol nag un o'r pethau byn, sef, 
ymddyddanion crefyddol, daríleniad gair 
Dnw, agweddi deuluaìdd bob hwyr a borau. 

Bum gyda Mr. Hugbea yn claddu dan oM 
blant a'l íhm.yn.ngbyfraith, ao yr oedd eî 
ddnll o gladdu y marw yn ymddangoi i mi 
yn deilwng iawn o efelychiad. Yr oeddynt 
yn claddu yn y boreu. Nid oedd on math o 
seremoBÌ yn caet ei harfer. Yr oedd digon 
o fara a chaws Marf ar y bwrdd^ a pbawb 
yn cael eu gwahod^ yn siríol i gyfranog^ i^ , 
bono. Pan fyddai yr awr a b^odasid wedî:. 
dyibd iben, byddid yn d?ivjrn allan ỳ corfl'' 
gyda symlrwydd mawr, gauei ddodi ar yr 
elor; ac, arolcanu agweddîo, byddid yn 
cychwyn yn ddystaw ac yn weddns i roddi 
y corff yn y beddrod. 

Nodweddiad mwyaf eglur Mr. Hughes 
oedd duwioldeb ^'castad. Ymddengys fod 
ystyriaeth ddifrifol ar f i feddwl.yn barhaus 
èi fod yn mbresennoldeb yr Arglwydd, Yr 
oedd yn rbodio bob amser megys gcr bron 
yr Arglwydd yn nhir y rbai by w. Yr oedd 
yn dra gofalus na ddeuai un ymadrodd 
Uygredig allan o*i enau, ond y cyfryw un 
ag a fyddai da i adeiladu yn fuddioJ, fel y 



,. .*-.^-^.u:.: 



maäÊÊlÊÊUà 



Digitized by VjOOQIC 



40 



ANERCHIAD AR GTMMEDROLDfiR. 



parai ras fr ipirraiidawwjr. Yr oeáá ei 
^dwybod yn dyner, yn ofni pechu yn 
erbyn Dnwj etto nid wyf yn meddwl fod 
neb yn lletya meddyliau gwaelach am dano 
ei hun nagp oedd Mr. H. Pan y byddai yn 
dweyd ychydig o'i brofiad, gyda'i frodyr, 
mewncyfeiilacfaau neilldnol ynein cymman- 
faoedd, byddai bron bob amser yn wylo dan 
ddwys deimlad o'i wendidan ; ac nid anfyn- 
ycb y byddai yn dywedyd fod llawer o 
ammheuon ar ei feddwl yn n^hylch ei gyfl wr 
ei hun. Byddai yn arfer dweyd ei brofiad 
ar yr achlysnron rhagorwych hyn mor 
deimladwy a thoddedíg, fel ag* yr oedd yn 
anhawdd iawn i neb ei gly wed aM lygaid yu 
sychion. 

Nid oedd neb yn fwy gofeilus n<| Mr. H. 
i beidio a niweidio oymmeriad ei gyd.ddyn- 
ion, trwy siarad yn gul am danynt tu o1 i'w 
cefnan. Mae pawb aM hadwaenaì ef yn 
gwybod ei fod yn cyfateb i> darluniad a 
roddir gan Paul o ddyn duwiol, yn 1 Cor. 
13. 4, 7. Yr oedd ei gariad yn hirymaros» 
yn gymmwynasgar; nid yn cenfigenu, uid 



yn ymffìnostio, nid yn ymchwyddOy nid j$. 
gwnentbur yn anweddaidd, nid yn oeìsio yr 
eiddp ei hun, nid yn cythruddo, nid ya 
meddwl drwg, nid yn llawen am anghyf' 
iawnder; ond cydlawenban âV gwirloDeâd. 
Ar yr nu pryd, nid oedd ei dynerwch yn d 
attal i fod yn ddidderbyn wyneb. I>y wedai 
wrth ei frodyr anwyl am eu beiau, a byoy 
mewn modd ëon, ond mewn ysbryd efeog. 
ylaidd. Yr oedd, mewn gair, wedî cael « 
fendithio yn helaeth à'r ddoetfaineb mfèi 
oddiuchod ; yr hon, " yn gy ntaf por ydyw, 
wedi hyny heddychol, boneddigaidd, hawdf) 
eithrin, llawn trugaredd a frrwytban da, 
diduedd, a diragrìth.'' «> 



' Helbio yr aeth arab Areithydd !• 
omant ' 



sgftn 



AfîSaU el Wwrêìyàâ, 

Ag iach hwyl dêg, uwch haul dydd : 

üwch yrhaul, (araul eiriaa! — oes eurwycht). . ^ 
Uwch sér a phlanedau : 
£[eb arajl pad gwén botau, 
A çwedd pur hedd yn paibaju !^ 

JOHIfROBEItiy 



IJanbrynm€Ẁry Çhwefiror\Qy |82». 



i'; 



TRAETHODAU. 



ANERCHIAD AR GYMMEDROLDER, 

Parhad o*n Bhifyn diweddaf, tudalen 18. 

V. ÎMUe y rhai sydd yn defnyddio gwirod 
fèl diod, er nad ydynt yn yfed i feddwdod, 
yn vjir rwystr i gynnydd y ditoygiíid. A o«s 
angenrheidrwydd î mi sefyll yma i lirofi fod 
yr ymdrechiadau a wnaed yn y chwech neu 
y saith mlynedd diweddaf, di wy y Gym- 
deithas hon, wedi effeithio rhyw faint o 
ddiwygiad? Nîd wyf yn dweyd nad oes 
cymmaint o feddwi mewn rhai ardaloedd, a 
chymmaint o draíbd ar wirod yn rohlith rhai 
dynion, ag a f u erioed, os nid mwy- Y mae 
rbai, nìd wyf yn ammau, oddiar ymfiTrost 
ynfyd (os nid oddiar feddwl eu bod drwy 
hyny yn gallubwrwdirmygar y Gymdeith- 
as Gyminedro], gyda chymdeithasau ereill, 
*aV cfengyl hefyd) yn yfed mwy, aç yn 
meddwi yn amlach nag y byddent arferol 
gynt o wneud. Ond er fod rhai dyuion yn 
rhedeg fel hyn yn gyflymach nag oV blaen 
i wynebu barn gyfìawn, a Ilaŵer o eiriaü 
chwerwon yn cael eu dweyd am^yfeillìon 
cymmedrolder, etto ni a wyddom fod daioni 
anghyffredinol wedi ei wneud eisoes drif y 



y Gymdeithas hon. Y mae rhai cailnoeddM 
^loedd yn y wlad bon yn aelodau oj^^y^ 
deithasau Cymmedrol ; mae oddeutu ^ÌOO 
o íbddwon elwes wedi eu hadferu) oddeülii 
30 mewn tin sq-dal, sef yn, ac o sâog^A 
pentref Peterboro', yn y dalaetb hooi mac 
dros fil o JHstiUeries wedi sefyllj'raae fiiai 
miloedd o fasnaçhwyr, yn mhlith y rhai y 
mfie amrywiol dafarnwyr, wedi rhqi i fyny 
yfasnachmewn gwirod; mae cyfiiewidiad 
Ìled gyffredinol yn marn dyniou mewo 
perthynas i natur gwirod, ac mewn perth- 
yn^ ÌV cyfreithiondeb o faŵnachu mewn 
peth sydd yn gwneud cymmaint o niweid: 
mae rhai eglwysi wedi penderfynu peidio 
derbyn i'w plith nn dyn a fyddo yn ei ddef- 
nyddio, ei werthu, neu ei wneud, mwy nag 
y derbynient un ia weithredo yn y gaetíi- 
fasnacb, neu a fo yn euog o un drwg moesol 
arall; mae ein meddygon a'n cyfreithwyr 
yn Ued p^^ffredin, yn nghydag amry viol o 
aelodau ein Senedd>dai yn gweithredn ys 
effro yn yr achos yma ; ac yn y manau Ile mae 
ymdrechiadau bywiog yn yrachos hwn, f 
mae y rhan fwyaf o'n gwŷr ieuainc, syddo 
gymmeradwyaeth ac o ymd<|ygiadau pryd- 
ferth mewn peths^n e^|II, yn gweithredq 



ANERCHIAD AR GTMMEDROLDER. 



41 



yn galooogr ae yo dra chlodfawr oM blaîd. 
Ni fynwn fod yn rhwjrstr ar ffbrdd y fath 
achos, er fy mywyd; îe, pe bnasai yr oll a 
wnaed yn effeithio ì ddiwygio opd an dyn 
oddiwrth feddwdod. Achob un peoteolo, 
a'i [fyflwyno mefcys yn ei lawn bwyll, yo 
ddyo sobr, i'w deulu, syddyo wrthddrych 
teilwog: o> can cymmaint o ymdrech ag* a 
woaed etto dros y Gymdeithas Gymmedrol. 
Ond fe achnbwyd fel y sylwyd, filoedd 
fisoefs ftc fe achubir miloedd etto, oni saìf 
yr yfwyr cymmedrol fel anorchfygol fyddin 
«r fibrdd yr amcan gwerthfawr hwo. 

VI. Y mae yr yfwr cymmedrol yn rhodio, 
a hyny yn ymtcybodoly ar Iwybr peryglus 
iamiy yr hyn sydd bechadorus. Y mae 
Dow, yn ei air, yn gorchymyn i ni wylio 
rhag **pob rhith drygioni.*' Ac ni a g^wn 
;. pcheliadan neillduol rhag rhodio yn agos ì 
; Iwybr profedigaetbao. **Addichon gwf 
f ddwyn tân yn ei fynwes," medd Solomon, 
[ ''beb losgi ei ddillad? A ddìchon gwr rodio 
I ar byd marwor heb loagi ei draed ?" Rhodio 
1 arlwybrprofedig^eth, gyda chalon lygrod- 
! ig o^o niewn,. heb gael oiweid, sydd yu 
\ anmhosibl. Ood y mae yr yfwr cymmedrol 
ar yr uo llwybr yn gymhwys ag y rfaodiodd 
boll feddwon y byd ar hyd-ddo o'i flaen. 
Mid ar nowaith y mae oeb yo myoed yo 
hollol i afael y brofedlgaeth ofnadwy o 
feddwdod, ood bob yo ychydig ac ychydig. 
Peth aonatoriol ì ddyo ydyw y chwant at 
wirod; ac y mae yo gofyo amser aoarferiad ^ 
eyn y delo iVJ|^Q!ffi i'r fath raddan ag y bo 
yn anhawdd eiadael. Ychydig afeddyliodd 
y dyo bwnw sydd yn feddw hepo, ddeog 
mlyoedd yo ol, y boasai yr olygfa aroo ag 
■ydd amo yo awr. Yr pedd y pryd hwow 
yn ffieiddio meddwdod gymmaìot a neb sydd 
yma heno, ac yr oedd mor bell oddiwrth 
feddwl y gwelsid ef byth ar ystol y meddw- 
yn a neb o booom oiooau. Ood fe rodigdd 
ar geulan y brofedigaeth, ac wrth hir gelU 
wair fe'i daliwyd yo ei maglau ! Ac yn 
niba le y mae yn awr? Yn feddwyn cy- 
boeddos; wedi coUi ei gymmeradwyaeth fel 
dyn; ei gymmydogiop wedi colli eo hym- 
ddirìed yoddo: yo ddigysor, ac yn euog! 
Ood, medd ambell oo, nid oes aroaf ofo y 
brofedigaeth. Os felly, mwyaf ydyw dy 
berygi, fy anwyl gyfaill! Bethydwytood 
dyn fel arall, a dyo llygredig. Gochei ynte 
ifordd y brofedi^aetb mewo pryd. Cofia i 
ba le y mae enoyoiad y gwio yn arwaio. 
*' Yn y diwedd efe a frath fel aaríf, ac a biga 
ftl tt^idr.'' 



Yn Dgwyneb yr ystyriaethao hyn dymnn. 
af i bob un o honoch yn awr, roddi y gof. 
yniad yma yn ddifrifGl atei feddwl a'igalon 
ei hun, ** Beth a fynai Duw i mi wneuthur 
yn yr achos hwnr'' Gwelaf yn amlwg mai 
peth tra phechadorus yw bod yn gyfraoogo 
gyonal yo Q)laeo yr hyo sydd yo arwain i 
gymmaiot o ryfygos becbodao, ac iV fath 
waeao amserol a thragywyddol. Ood, Pa 
beth a ^llaf wneud y» yr achoehwo? I 
hyn atebaf, y mae llwybr dy ddyledswydd 
yo hyo yn oleu iawo, sef i beidio achyooal 
y fath brofedigaeth yn hwy, a gwneud pob 
ymdrech i egluro y mater yn oleu gerbron 
ereill, a'u hannog i ymddwyn yn yr ui) 
modd. Ychydig o amser yn ol, nìd ocdd neb 
ohoDom wedi meddwl (na fawr neb yn ein 
gwlad wedi meddwl) am y feddygioiaeth 
hoo oddìwrth feddwdod, sef i bawb sydd yn 
sobr beidio yfed y ddiod gadaro. Pao gyo. 
nygiwyd y oiater hwo yo y dechreo, yr 
oeddym, y rhan fwyaf o hooom, yo meddwl 
mai peth chwith lawn oedd ceisio rhwystro 
meddwdod wrth anir9g> y sobr i beidio yfed, 
mai rn^wy rhea^'DoI fuasai anoogy meddwyn 
i beidio. Ood wrth ybtyried y mater yn 
mhob golwg, yr ydym yn awr yn hollol 
gredu mai dyma y tí'ordd fwyaf rhagorol. 
Y mae hon yn flbrdd effeithiol a thra «f* 
mìcyth — effeHhiol, oblegid^mae.yn symud 
gwreiddyn y drwg; ac eêmtoythy oblegid 
gcllid dysgwyl mai nid peth anhawdd a 
fyddai ennill dynion sobr i roddi i fyny y 
fath arferiad Iygredig er mwyn cyrfaaedd y 
fath ddybeo gogoneddus. '* 

Dywedaf aìr yma wrth broffeswyr cref^ 
ydd. Nid oes neb wedi bod yn gynraiaint o 
rwystr i'r achosgwerthfawr hwn ag ydyw y 
rhaì sydd yn proflesu duwioldeb, ac yn eì 
wrtbwynebu. Nis gall nebei wrthwyoebu 
gyda mwy o effeithioldeb. Frodyr, yn mha 
le y roae y rhesymoldeb o hyn ? Os ydym 
yn proflèsu enw Mab Duw, yr ydym yn 
protfesu ein bod yn bleidiol i bob achos da. 
Ac os ydym yn wirioneddol ganlynwyr i 
lesu Grist, yr ydym yn gwir garu pob ym- 
drech at wneuthur daioni. Yn mha le ynte 
y mae y rhesymoldeb o wrthwynebu y Gym. 
deithasGymmedrol? Dyraaachosda. Dyma 
ymdrecb er attal un o'rdrygau mwyafsydd 
ar y ddaear. Wele gyfleusdra gwertbfawr 
i wneuthurdatooi, yr hwn y mae yn berygl 
eigolli. Wele y meosydd yn gwyno iV 
oynbauaf. Y mae Dow yn ei ddaioous rag. 
luoiaeth yn awr wedi deffroi miloedd o 
broffeswyr crtfydd ac ereill, ì gyduiio 



■Bira 



Digitized by VjOOQ1C 



1 



4d 



ANERCHUD AR GYHfM EDROLDER. 



aiéwn ymdrech i attal cynnydd diota a 
meddwdod yn ein g^lad, ae i symnd ymaîtb 
y brofedig^eth, hyd y gfallont, o blitb dyn- 
olryw. Yn awr yw yr amaer i daro einllaw 
gyda> achoe hwn, oa gwnawn bytb. Pwy 
a alT gyúa. cbydwybod dawel fyned ÌV bedd, 
beb o leiaf ymdrechu, drwy ei bleidlais 
yntan, i gynnorthwyo dygiad yn mlaen y 
Ibth amcan daionus? Gwell fyddai g^enyf 
ymdrecfau,eri*rachbefod yn aflwyddiannns 
yn ei ddtwedd, na pheidio gfwneud dim, ac 
adgrofio mewn amaer i ddyfod fy mod wedi 
bod mewn rhan yn achoa oM aflwyddiant. 
Ond efe a Iwydda yn ddiau. Y mae wedi 
llw5ddo,acyn llwyddotohwnt î ddysgwyl- 
Ìadau ei g^yfeillion g^wresocaf. Ac nn ffbrdd 
dda iawn i ddwyn yn mlaen ei Iwyddiant 
ydy w i^r rhai sydd yn gfobeithio en bod yn 
gryfeillion lesn Giiet, ac yn gyfeillion daioni 
penaf dyn, i gydnnol weithredn drosto. Ac 
o'm rhvin fy han, (cyn belled ag^ y mae 
ofTeryndod dynion yn dal perthynas ag acbos 
da) yr wyf yu eredu fod y cyfan yn troi ar 
hyn. Cilied eçlwyh Crist o'r maes, ac fe 
«aif yr acho!«; Mafed Cristionog'ion yn g^ad. 
aru ac yn uaol, ac ft* fydd yn anorchfy^of 
ì holl wrthwynebiadau Deistiald ac Atbeist- 
iaid y byd. 

• Y mae y Gymdeithas Gymmedrol yn dal 
nniongyrchol berthynas â chrefydd Crist. 
Beth sydd wedi .pri rM\vy o ofid iV eg^lwysi 
na mpddwdodr B.'th syddynanghymhwyso 
yr enaid i g^ymdéithdsu â Duw yn fwy nagf 
ennyntad y g>win? A pha beth sydd yn 
trifttân Glâu Ysbryd Duw yn fwynahyn? 
O'r tu arall, gwir sobreiddio oddiwrth 
efi^ithían y ddiod gadarn sydd wedi bod yn 
foddion i ddwyn llaweroedd i wybodaeth 
gadwedigol o^rg^wiríonedd nieg'ys ag y mae 
yn yr lesu. Yr wyf yn credu fod y Gym- 
deitbas hon yn offeryuol yn llaw yr Ar- 
glwydd i ra^i>arotoi y byd erbyn y tywallt- 
lad mawr o'r Ysbryd Gbui a addawwyd 
trwy y prophwydi, obles'id sîcr yw (fel y 
sylwyd mewn ystyr eisoes) fod eflâith y 
ddŶod g^adurn yn fwy o rwystr ar fibrdd 
llwyddiant cytfredinot yr efengryl na dim 
arall. Y mae miloedd, o herwydd hyn, na 
ddeuant un amser dan weinidog^eth yr 
efengryl ; ae y mae ereill, sydd yn dyfod î 
dŷ-yr Ar^lwyddaramseráu, wedíymgaledo 
gymmaint, fel nad yw y gair yn cael un 
effisiitb ddaionns amynt. Oud gwetaf y 
Gymdeithas hon yn cael ei dwyn yn mfaen 
g«n yr hwa sydd a phób áwdurdod yn ei 
law, I «<barotoi'ffordd yr Arg^wydd/' 



gwelaf filîynan o ddynolryw yn sobri drwy 
ei charedig^l ymdrechiadau ; g^welaf bwy 
yn eu hiawn bwyll yn nhŷ yr Arg^lwydd; 
^welaf ytywalltiad grogonedduÄo'r Ysbryd 
Glan yn canlyn ; clywaf yr AÌçiìtía drwy 
y nef, "Aeth teyrnasoedd y byẂ yneiddo 
ein Harglwydd ni, aM Grist ef, acefea 
deyrnasa yn oes oesoedd.'* Gyfeilìion Mab 
Duw ! a ydy w yn bosibl y sefwcb chwi yn 
erbyu yr achos hwn? 

Weinidog^on yr Efen&ryl! a ydyw yr 
acbosbwn ddim yn deilwng o*ch ynidrecb. 
iadan g^wresocafr Onid ewyllys yr At. 
{^lwydd ydyw, i'w weÌMon nid y« nnijj 
fteithredu, ond ymdrechu ìflaenorî a iboddî 
esamplan i ereill mewn pèlhau sydd er ea 
daioni a'n llesâd ? Mewn acbos sydd yn dal 
y fath agos berthynas â'r e^ençyl, fe cllif 
dysjfwyl y gfwna Duw ddefij^dd mawr o'i 
weision. Pwy sydd mewn grw^I cyfleusdm 
i eglnro y materyn olen î ereíII,'*Vubannojr, 
a'u cynghori, na gweinidogion y. gair? Ni» 
grailaf ddimad paham y salf nn *^weÌDÌdoff 
yr efenffyl ymaith oddiwrth acbos y Gym- 
deithas Gymmedrol? Pwy achös^ ond yr 
efengyl ei hun, a all fod yn fwy pWjrsig? A 
sicr yw, 06 bydd gweinidogion yr'efençyl 
yn effro yn hyn, y bydd ugeinlau o* bobl eu 
gofal felly hefyd. Beth pe byddaí holì 
weiuidogion Crîst, o bob enwad crefyddol, 
yn Nghymru, yn sefyll yn gadarn dros y 
Gymdeithas Gymmedrol, ac yn pleidio yr 
achos gwerthẁwr ger bron y miloedd a*a 
gwrandawent yno, a gaj hyn nn elüiith ar 
Gymru ? ' 

Anẁyl chwiorydd a mamao ynlsraelî ft 
gawn ni eich cynnorthwy chwi yn yr achos 
h wn ? Mae yn debyg y bydd I lawer o hoo- 
och yn barod i ofyn, Beth a allwn ni wneod? 
Llawer, mewn Ilawermodd; ond yn beuaf 
drwy ddangos eich cyromeradwyaeth o 
ymdrechiadau eich brodyr, a*ch llwyr 
anghymmeradwyaéth o ddiota, yn gystal 
ag-o feddwdod, yn mhawb. Panddeloeích 
cyfeillioá dyeithrol i ymweled â'ch teuhi- 
oedd, byddwcb ofalus i beidio cynnaT yr 
arférìad anghymmeradwy o roddi y ddiod 
g^darn ger eu bronau. Pa ferch a feddyllaî 
ei bod yn dangos caredigrwydd at gyi%ii/l 
drwy y fath ymddygiad ? Onid anfoneddig- 
aidd ydyw ymddwyu fel pébaech yn golygt" 
eich cyfallt yn hoflS diod y méddẁynî 
Byddwch ofaliis i beidio a'i roddi i blabt 
bycbaüu, rbag eich bod yn magu yn y cryd 
y cfawanthwàẁ, yi* hwn y bydd yn an'- 
hawdd ei orchfygu mewu blyuyddau S dd'od. 



Digitized by VjOOQ1C 



ANERCHUD AR GYMMEDROLDER. 



Mae dao reswm yn neilldiiol o herwjdd 
pafaam y dylech chwî ano yn yr achoshwn. 
Yd ^yntaf, ar y ferch y clisgyn, yn y byd 
liwQ, y^o6diau trymaf o achoameddwdod. 
Y mae y trallod, yr ing, y caledi, a'r g^ae. 
aa, a ddygwyd ar lawer o ferched tyner 
ein g^wlad o herwydd byn, yn annhraethad- 
iry- Pe ^llwn ddang^oe y filfed ran o*r 
trallodaa hyn i chwi heno, drylliai eicb 
teimladau tyneraf. Hefyd, y mae eichcym- 
meradwyaeth yn mhob acbos da yn werth- 
&wr. Mae Dnw wedi rhoddi i chwi dalent 
yn yr ystyr yma, ac yr ydych yn gyfrífol 
iddo ef pa ddefnydd a wnelocb o boni. 
Golwgf antthellwn(c ar y Gymdeitbas hon 
ydyw ystyried mai yr achos ein bod am i 
lercbed uno yw^ er eu daioni en bonain yn 
bersonol. Nid hyn yw y dyben. Fe effeithia 
en cymmeradwyaeth yn werthfawrarereill. 
Bwriwch ynte eich **hatliag' iV drysorfa,*^ 
fy anwyl chwiorydd, er dwyn yn mlaen 
acfaoe yr hwn nis geliweh lai na dymnno 
o'ch calon ei Iwyddiant. 

GWRTHDDADLEUON. 

L "Nisg:allaf weled (medd ambell nn) 
|Mibam y mae cymmedroldeb o anrhy w beth 
yn ddrwç ; ac os yw yn ddrwg, onid yw yn 
aogbyson galw y Gymdeithas dan yr enw 
Cymdcithas OymmedrolV' 

Yr wyf yn ateb: 

Y mae y gair cymmsdrd yn arwyddo yr 
hyn sydd yn gyferbyniol i ormodedd, Gor- 
Biodedd o unrhyw beth ydyw yr byn sydd 
yn gwneud mwy o niweid na lles. Y mae 
gwirod, ya ol y defnydd cyffredin a wneir o 
hoooyn ein gwlad, yn gwneud llawer mwy 
Biweid na lles; y mae yn gwneod niweid 
penonol iV rhai sydd yn ei ddefnyddio, ac 
y mae y brofedigaeth a gynnelir i fyny fel 
hyn yn gwneud mil mwy o niweìd yn y byd 
^^% y g'ftll y gr^irod wueud o les i un dyn. 
Cymmedrolder gyda golwg ar beth cyf- 
reitblon ydy w ei ddefnyddio yn brin ac nid 
yn wastraffus; ood cyramedrolder gyda 
golwg ar beth anghyfreithlon ydyw Uwyr 
Jimmrfhod ag ef. Yn yr ystyr hyo yr ydym 
yngalw y GymdeithasynGymdeithasGym- 
medrol. Ood dymunwn i chwi sylwi pan yr 
wyf wedi son am "yfed yngymmedror^ yn 
fy Anerchiad bwn, yr wyf wedl arfer y 
pÀr yn ei ystyr sathredig fel y defnyddir 
^genym nnewn ymddyddanion cyffredin. 

11. Dy wedir, " nad y w yr Yagrylhyr yn 
gwabardd arferiad cymmedrol o win a diod 
Çadarn." 



i$ 



I ateb yr wrtbddadl bon yr wyf ya sylwit 

1. Yr oedd gan yr Israelìaid ddao fath p 
ddiod. Un a alwent (Ja.in) gwln, «ef 
ffrwytb y winwydden ; a> llall a alwent ya 
en hiaitb hwy (die-car.) Darfo Vr cyfieitlu 
wyr Saesonegr o> Bibl, am ea bod yn yatyr- 
ied y gaìr a enwyd ddiweddaf yn arwyddo 
matb o ddiod ry w íaint yn wahanol oddiwrtfa 
yrymadrodd arall, ei gyfieithndrwy y ddaa 
air "#frony drinh.^^ Y cyfieithwyr Cymreíy 
a ddilynasant, mae yn debyg, eu hesampl, 
ac a'i galwasaut " diod gadarn,'* nen "ddiod 
gref." Ond nid oedd y Mhe-car, medd j 
dysgedig Dr. Dwigbt, ond matb o barotoad 

felyswin (^*preparaHon of sweei trtW) 
— a pba un, medd ef, ai cryfach neo waaodh 
na ffrwyth y winwydden sydd yn awr ya 
ansicr. Ymddengys nad oedd yn beth ni- 
weidiol iawn, oblegid yr oedd i gael eî 
oflÍTymuyn ddiod offrwm i*r Arglwydd;-^ 
"Pârdywallt y ddìodgref (sbe.car) ynddiod 
ofTrwra i*r Arglwydd, yn y cyssegr,'* Num. 
28.7. 

2. Y cyfarwyddyd a roddir yn yr Y«- 
grythyr mewç pertbynas i*r "gwin** a*r 
" ddiod gref '* bon ydy w ; yn gyntaf, Gocb^ 
eliad rhag gormodedd. Yn ail, Cyfarwydd- 
yd i*w defnyddio ar achlysuron neillduol,ac 
yn benaf fei rooddìon meddygol. Felly y 
dywed Paol wrth Timotheus; "Arfer ycb^ 
ydig wio er mwffn dy gylla á'ih fynyeh 
wendid*^ Ac yn Llyfry Diarebion dywedir, 
" Rhoddwch ddiod gadarn t*r »«& sydd ar 
ddarfod am dano'y^ nid i borthi falyi^ ond 

"l*R NEB 8YDD AR DDARFOD AM DANO,** 

3. Nid oedd gwirod yn adnabyddosya 
mhlith dynolrywraicannoedd o flynyddoed^ 
ar ol dyddiau y prophwydi. Tua*r nawfed 
canrif o*r oes Gristionogrol y gwnaed ef 
gyntaf yn ngwlad yr Arabiaid. Y mae ei 
enw Arabaidd alcohol yn proli ei dardd. 
iad. Peth hollol wahanol ydyw i*r hyn a 
eilw yr Ys§prytbyr yn ddiod gadarn. Nid 
yw yn gwnend dim lles, fel y sylwyd, ond 
gwir niweid i bawb a*i defnyddiant 

Gan hyny, camddefnydd o*r Ysg^rytbyi^ 
Lan ydyw ei hystyried mewn un gradd yn 
gefnogaeth i yfed y " ddiod gadam^' am y f 
hon yr ydym yn llefaru yn awr. Y mae boii 
yn ddiod gadarn yn wir! Llawero*rrhai 
cadarnaf a pbrydferthaf o ddynion, a ddyfp. 
wyd drwy rym ei pbrofedig^thau yn isel 
i*r bedd, ac i ddyfnder gwaean tragywydd.< 

01 befyd ! 

Gellid defnyddio yn gyffelyb yr on ym- 
resymiadaa mewn pertbynas i*r 



Digitized by VjOOQ lC 



44 



NATÜR rASNACHÖL LLYWODÄAETH FOE^L. 



g^darn^* a ddefnyddîr g^an eio cenedl yn 
Ngbymni ; yr hon, er ei bod ry w faînt yn 
wahanol yn ei natur oddiwrth wirod, sydd 
pfí gumeud cymmaint mwy o niweid na Res^ 
ag y dylai gaél ei rhoddi i fyny fel diod 
ŷÿffredin tbt gwbl, a chan bob dym. 

3. Gofynir, «Paham y ffarör Cymdeithas 
i ddwyn yr achos yma yn mlaénr^* Yr wyf 
finnau yn ^^Y^y Pabam na ffurâr Cym- 
deitbas? Os ydyw yr acbos yn dda, aV 
dyben yn dda, pa wrthwynebiad a alt fod 
i ffurfio Cymdeitbas i ddwyn yn ralaen acbos 
da ? Drwy uno mewn Cymdeitbas yr ydyra 
yn gfallu dW^n yti mlaen unrhyw acbos 
g^yda mwy o rym ac effeithioldeb. 

Yma dymunwn ddẁeyd g'air ar y pt^ys- 
fawrogrrwydd o uno âV Gymdeithas. V 
mae ambell un ynystyriedyGymdeitbasyn 
dda, ac yn dýmuno ei Ìlwyddiant, ac yn 
foddlawn g^wneUd un petb a alloyn yr acbos 
ónd uno, Dymunwn i'r cyfryw bwysò yn 
ddifrífol yn ei feddwl betb yẅ gWerth y 
Gymdeithas. A ydyw yn gwneud rhyw 
les? A ydyw yn debyg^ o wneud lles? A 
^oly^u iddi Iwyddo yn ei héhncan g-werth- 
fawr, a fyddai hyny yn lles? Atebwn oll, 
By ddai yn ddiau, o lesàd mawr iawn i filoedd 
a miliynau, nid yn yr oes hon yn unîg, önd 
am oesoedd etto i ddyfod. Yn awr yute 
sylwn, Y mae yn rbaid i ryw rai uno â'r 
Gymdeitbas, neti nís gfall fod yn Gym- 
deìthas. Y mae cymmaíut gan byny ag- 
ydyw gwerth y Gymdeithas yn galw aniöm 
iino drwy roddi i lawr ein henwau. 

4. Dywedir, **mai petb caethiwus ydyẅ 
addo ac ymrwymo mewn aebos fcl byn." 
Ond g-ofynaf, Pa gaethiwed a all fod i doyn 
wneud yr byn y bo yn wtrfoddol ac oHgalon 
yn dymuno ei wneud ? Os ydym yn ystyr- 
jed yr achos yn dda, pa niweid a all fod 
roewn ymaflydyn ddehenol mewn acbos da? 
Pwy erioed a feddyliodd ei fod yn gaeth. 
ìwed uno âV Gymdeitbas Fiblau, nen un- 
fhyw Gymdeithas ddaionus arall ? A pbwy 
a all feddwl mai caetbiwed ydyw peidio 
defnyddio yr byn sydd uiweidioí, a pheidio 
bod yn gryfranog o bechodau y meddwyn? 
Ni bu ynfydrwydd mwy erioed nag" i ddyn 
feddwl mai caethiwed ydyw addo peidio 
gwneud drwg, a chydweithredu írydag 
ereill i attal y fath ddrwg ag y w meddwdod 
yn nghydaM alaethus ganlynìadau, rbag 
gorlifoein daear. 

Wrth benderfyuu pa un a weithredoch 
dros yr achos hwn ai yn ei ct%w, erfyniaf 
àrnocb, fy anwyl Wfandawwyr, ymddwyn 



megys yn ngoleu dydd sobr y farn, pan y 
cawn gyfarfod ft phob dyn ar yr hwnyf 
effeithiodd ein buchedd yn ddrwg ueo yn 
dda. O! ddydd difrífol a fydd y dydd 
hwnw, pan y dygir y meddwon î gyfrif am 
eu hanwiredd, a pban y dygir nÌDnauolI i 
gyfrif pa un a effeitbiodd ein harferiadaa er 
peri meddwdod, ynte er ei symud oV byd. 
Deisyfwn ar Dad y trug^reddau ac Awdwr 
pob daioni, barhail ei nawdd ddwyfol i'r 
achos pwysig bwn, a phrysuro y boreu agy 
bydd cariad at win a diod gadarn wedi 
darfod, a sobrwydd a gwir gymraedroldef 
yn nghyda' liawenydd yn yr Ÿsbryd Glan, 
yn Ilanw yr holl ddaear. 



N AtUR FASNACHOL LLYWODRAETH 
FOESOL. 

Bërnir natur pethau wrtb y priodoliaethaa 
a geír ynddynt. Os cèir yf un cynneddfaü 
banfodol yn pertbyn i wabanol bethau, 
bernir y pethau byny oV un natuf. Y pri- 
odoliaethau canlyuol ydynt hanfodol Ì 
weìthred fasnachol. 

1. Y mae ynddi ddwy blaid, gallnog i 
ateb a gweithredu trostynt eu hunain. 

2. Y mae gan bob plaid eiddo a all roddí 
i arali mewn cyfnewidiad. 

3. Y mae ar bob un oV plcidiau eisiau y 
petbsydd gan y llall i'w gyfuewid, nea ü 
leiaf y maë ganddynt cwyliys, aH sailaf 
ryw reswm, i wneud y cyfnewidiad. 

4. Y mae*r naill blaid yn boddlonii^f 
ammodau aofynif gan y llall mewn pertbyn- 
as i ddolí, ac amser, a chyflawnder, y tros- 
glwyddiad, gan ymrwymo i ddyoddef y 
canlyniadau ploentis a gyssylltir yn y cyt- 
tundeb ag anffyddlondeb. 

Yn bfesennol ystyriwnpa faint oV pethaU 
hyn a geir mewn sefydliad, a. goruchwyl- 
iatb Llywodraeth Foesol. 

I. Ÿmae ypteídiau. ** Gwnabyn, a byw 
fyddi, meddai Düw wrth ddyn, pan dde- 
cbreuodd y liywodraetb. Dyn befyd oedd 
alluog i ateb a gweithredu drosto ei hun. 

II. Ymae eiddo gan y pteidiau fw gy/- 
newid. Y gair — ** Gwna hyn" — a ddengys 
yr hyn sydd gan y dyn, sef modd i wasao- 
aetbu. ** A by w a fyddi,'* a ddengys y peth 
sydd gan Dduw i' w gyfnewid aro wasanaeth 
y dyn, sef bywyd. 

III. y mae eísiau tír y naítl óV pleidiw 
oV hyn sydd gan y llaÜ Vw gyfnewidj neu o 
leiaf y mae ewyllys ganddynt, a*i saü (üf 
reswmy i wneud y cyfiiewidiad^ Hawdd yW 



Digitized by VjOOQ1C 



MTUR FA6NACHOL LLYWOORAETH FOESOt. 



45 



âtngyffired ac add«f bod ar ddyo eieiau yr byn 
oedd gan Ddow i'w roddi noewD pyfnewid. 
jad am ei wasanaeth^bywyd o santeidd. 
i-wydd a dedwyddwcb parbaol. Bod ar 
Dduw gymmaint o eisiau ^waaanaetb y 
dyn, mewn cyfnewidiad am y bywyd oedd 
ganddo Pw gyfrann, sydd efallai yn llai 
eglar, ond nid o ran bynjr yn liai sicr. Y 
mae yn wir nad oes ar Dduw, ai* ei ran ei 
hnnan, byth ei&ian gwasanaetb on oM gte^ 
aduiriaid ; ond fel Duw, neu Fod annibynoi, 
aH ddedwyddwcb yn wúg ynddo ei hun, y 
mae ynmasnachu â dynion. £fe yn hytracb 
agyfHÌir, lle y mae a wnelo â ni, fel un a 
chanddo lywodraelh eang, gofal dedwydd- 
wch holl luoBog ddeiliaid yr bon sydd arno; 
a ninnau, trwy y galluoëdd a roddwyd i ni, 
aV sefyilfa y'n goBodwyd ynddi, yn ddigonol 
i gynnortbwyo, neu i attal ei aanteiddiaf 
ddybenion. Fel Gwarcheidwad dedwydd- 
wcb y gymdeitbas, o'r bon y mae dyn yn 
aelod, gellir dy wedyd, bod ar Dduw eiHau 
ffwamnaeth dyh^ fel y mae ar ddyn eisian 
bywyd tragywyddol. 

Paham yr ammheuir fod ar Dduw eisiau 
^wasanaeth dyn ? £fe a'i gofynodd mewn 
cyfjiewidiad am fywyd, ac ni wna ddim heb 
fod ganddo reswm am ei weithred. £fe a 
benderfynodd na roddai fywyd am lai na 
cfayflawn wasanaeth, a*i waitb yn pender- 
fynu rboddi bywyd iie y c^ai wasanaeth a 
ddengys fod arnoeisìau y gwasanaeth hwnw 
yn fwy nag atlaliad y bywyd. Attaiiad 
bywyd sydd beth na syfl yr HoUaliuogoddi 
wrtbo ar ddim ammodau ereiil ; ac os yr 
atnmod o wasanaeth a'i try, onid y w byny 
yn dangos mai y gẁasanaetb bwn y w y petb 
gwertbfawrocaf yn ei olwg, ac na attalìai 
ddim daioni i'w fwynhan ? Gwr a chanddo 
deoln Iluosog a â i wlad bell, lie y maeiddo 
gyflawnder mwynbad a ilawenydd tu hwnt 
Ì 8WU yÝ augbydfod a> trueni a dardd o 
garoymddygiadau ei weisionyn ei absennoi- 
deb, a ofala yn eu cylch er hyny yn union 
i'r graddau y mae yn eu caru. Cyn 
cychwyn efe a esyd reotau mwyaf doetb, ac 
a'a cymhell trwy bob moddion galluedig^ 
y mae arao eUìau ufudd.dod manylaf pob un 
yn ei ymddygiad tuag at y teulu. Paham y 
uae arno eiwiau y fatb ufudd-dod ? Am fod 
beddwcb*^ dedwyddwcb é\ ddeiiiaid yn agos 
at ei galon. Paham y gofala mor galonog 
ain eu heddweb a*u dedwyddwcb? Am ei 
fod yn eu caru. Fel hyn y mae ar y 
Duwdod eiaiau gwasanaetfa dyn, ar sail ei 
gariad a'i ras ; ac iV graddau hefyd y b'o y 
6 



rhai hyn yu ei gynbyrfa i ofala am dded- 
wyddwch y gyrodeitfaas o> Ìion yr ydym 
yn aelodau. 

Y mae golwg arail a ellir gyitiroeryd ar y 
petb bwD. Ewyllys a chyfraith Duw ydynt 
santaidd, a'i santeiddrwydd a otyn berffaîth 
gydymffurfiad âV petbfia byn jm yroddyg- 
iadau ei greaduriaid rhesymol. Nid y w byn 
pa fodd bynag ond ýr uo petb ac a ddy wed. 
wyd eisoes^nid peth tywyll, jm gweitb- 
redu hébddyben yw santeiddrwydd Dwyfol. 
Fel y dywedais am Dduw "cariad yw," 
gellir dy wedyd am ddylien santeiddrwydd, 
Dedwyddii'ch yw, Os yw yr boU briodol- 
iaethau Dwyfbl gan hyny jrn gofyn gwas. 
anaeth y dyn, onid priodol cyfHf fod ar 
Dduw eùríau y petb hwn g^n ddyn ? 

Pleidiau a gyttunant ì gyflawni gweith. 
red fasnacbol ydynt nid ynonig yn gwertfa. 
faẁrogi, ac yn ewyliysio meddianno, y peth 
nid yw etto mewu mwynbad, ond y maent 
yn ewyliysio, pob uadrostoei bnn, yrhyn 
sydd g^n y llail yn Jwy na> peth sydd 
ganddo ef el hunan. Yr hwn a bryno 
dyddyn am arian, sydd yn chwennycb y 
tyddyn yn fwy na pharbad meddiant yr 
arian. Yr hwn a gyflogo was sydd mewn 
angen oV gwasanaetb yn fwy nag o*r medd- 
iannau a df^ulir .yn ngbadwraetb a gẅobr- 
wyaeth y gweinidog. Y gymdeitbas wladol 
sydd yn meddu rheswm digonol i ddewit 
cydymffurfiad ei baelodau á'r cyfreitbian 
yn Ue y meddiannau a dreulir iV dyben oM 
ddiogelo. ' Y rhai hyn oU ydynt dampiau^o 
gyfnewidiad masnacbol, aV ddao olaf a 
gynnwysant hefyd seiliad llywodraeth foes. 
ol. 

Yn yr on modd y mae Duw a dyn, cyn 
belled ag y mae perthynas rbyngddynt 
mewn llyẁodraeth foesol, yn dewis y petb 
sydd gan eu gilydd o flaea y peth sydd 
g^nddynt eo hunain, ac felly yn cyttuno, 
mewn cyíarfod, i gydgyfnewid eu roedd. 
iannau<^awdurdod i orchymyn perffaith 
gydymffuriad mewn ymddygiad â rbeolau 
enwedig, a dderbynir o un tu— a bywyd 
tragy wyddoi mewn addewid o*r tu arall. 

Sylwn mewn perthynas i'r siamplau ochod, 
bod g^ërtbydd y tir yn dewis yr arian yn 
fwy naV tir-^bod yr bwn a gyfloga i was- 
anaetbo yn dewis y cynnaliaetb a*r gwobr 
ytí fwy na pharhad ei ryddid i gyflawni ei 
ewyllys ei bon---bod aelod y gymdeithaa 
wladol yn cyfrif yr amddiffyniad sydd iddo 
yn y cyttundeb yn fwy ei werth iddo naV 
rbyddid o fyw yn ddiddeddf— bod dyn yfl 



Digitized by VjOOQ1C 



NATURFASNACHOL LLYWODRAETH FOESiOt. 



46 



dewié y peth a gyimygíá iddo o flaen y 
mwynhad o'i hoJl allu Datoríol i'w waaan- 
aethn ei hunan mewn rhyddid. ^ 

Nid yw Dnw yn meddu, nac yn hôni hawl 
i'r OR8EOD y mae dyn tan rwymao moesoi i 
ufnddhau iddi, heblaw yr hon aydd a^i sall 
ar y cy fammod, y ejfttundeb mtunaẃol^ aydd 
rhwn^ y pieidian. Ni ofynir, ac ni roddir 
dim mewn llywodraeth foesol ond taiedig- 
aethy a phob ffraddau o daledigpieth mewn 
Uywodraeth foesol ydynt nid yn unig yn 
pddefol, ond yn angenrheidiol, oe bydd y 
graddau hyny wedi eu grolygu yn y cyttun. 
deb dechreuol. Rhodd mewn Uywodraeth 
fpeaol aydd afreidiol, ond oocp sydd analìu. 
edig allan o'i chyffiniau. Mid yw Dnw yn 
daroBtwng ei greadariaid i gosp mewn un 
modd, ond mewn canlyniad i'w cydsyniad 
hwy en hnnain, yn y weiihred fasDacliol a^i 
gwnaeth ef yn lly wodraetbwr, a hwythau 
yn ddeiliaid moeêol. 

IV. Y mae y naill^blaid yn boddloni iV 
amroodau a ofynir gan y llall mewn perth- 
yuas i ddoll, ac amser a cbyílawnder y 
tro^lwyddiad, g^n ymrwymo i ddyoddef 
y canlynìadau poenus a gyssylltir yD y 
eyttundeb ag anffyddlondeb. Mewn rhyw 
ystyr nid oes dim gwahaniaeth rhwng cyt- 
tuno yn mbertbynas i amgylchiadau y tros- 
glwyddiad, a chyttuno yn y trosglwyddiad 
ei hnnan, oblegid y naill a gynnwys y llall, 
"Gwnahyn, a byw a fyddi." Y mae y 
geiriauhyn yn cynnwys, Dyro, ti gei, yr 
hyn y w hanfod pob cynnygiad masnacbol. 
Y maent yn arwyddo fod y pleidiau eisoes 
yn deall eu gilydd trwy ymddyddaniad 
blaenorol, "Gwna hyn." /fyn, sydd rag. 
enw yn cynnwys peth, neu bethau, sydd 
eisoes dan ystyriaeth, ac yn bysbys iY ddwy 
blaid yn eu holl gyflawnder, a^u holl am- 
gylchjadau. "Gwna hyn^* a arwydda, 
Gwna hyn fd hyn, yn y dull hyn, ar 
yr amser hyn. Os na chydsyniodd y blaid 
arallj ni wnaed un cyttundeb, m' tefydlwyd 
Uywodraeth foesot. 

"Gwna hyn, abyw fyddi." Os oes rhyw 
betb mewn hywyd sydd dros beu cydwerth 
" HYN," rhodd ydy w, nid oes dim a wnelo 
á> cyttundeb, nid oes dim a wnelo â'r llyw- 
odraethfoesol. Nìd oedd dyn yn ddeiliad 
rooesol oll cyn iddo ddyfod yn blaid yn y 
cyttundeb hwn^ ac ni buasai b>th heb byn: 
a'r by wyd oedd yn fwynhau oV blaen nid 
oedd yn cynnwys y bywyd a olygid yn y 
cyfammod, nac un ran o hono. "Gwna 
hyn, a bywyj^rfŵ." Nid oedd dim bywyd 



heb wneud "hyn,** acar ol gumeud yr oeáá 
y by wyd i'w fwjrnhan. 

T mae> pleidian yn y cyfiMinnod yn ym- 
rwymo ì ddyoddef y canlyniadai] poenns a 
ddilynant anffyddlondefo. Y mae yn mhob 
gweithred fasnachol, nabo y troeg^lwyddiad 
deublyg a olyga yn cael ei gyflawni, a'i 
orphen, yn y fan, ganlynladan poenns mewD 
golwg, aef y rfaai a darddant o angenrheid. 
rwydd oddiar ddìffyg yn nghyflawniad jr 
ammodau ar ran nn oV ddwy blaid. 1. Y 
mae y drwg yn aroa y golygwyd ei symad 
drwy y cyfammod. 2. Y mae pob trefniad- 
an, pob parotoadan, a phob cyflawniadao a 
seiliwyd ar y cyttundeb yn myned y n ofer, a ; 
phob bwriad yn aiomedig. Y drwg mwyaf ' 
hefyd yn hyn i gyd y w, mai Vr blaid ffydd- 
lonaf y mae> niweid penaf ; ac iV dyben o ' 
ochelyd hyn yma, ac i ddwyn y blaid oa- 
ffyddlon i afael á^r niweid penaf^ trefoir 
dîrwy yn y cy ttnndeb I syrthio ar ytrosedd- 
wr, a gwneir hwn i ateb dybenion iawn am 
y siomedigaeth á'r dyryswch mor agos ag y j 
ceir yn alluedig. Fel hyn yn fynych lle y 
troBglwyddir arian yn mhlith dynion, os na 
chyflawnir y weitbred ar unwaith, rhoddir 
meichiau yr hwn fydd agored i golled, os 
ceir diffyg yn nghyflawniad yr ammodao— ^ 
y blaid a sioroir fydd yn meddu bawl ar 
feddiannau y meichnîydd, a hyny fydd yn 
UDÌg trwy ei gydsyniad ef eì hnn — y peth 
sydd iV meichìau o natur cosp, ac i*r blaid 
arall o natur iawn. Yr uu ffunud a hyn yw 
cosp mewn lly wodraeth foesol. Os na bydd 
modd cael meichnîydd, ni bydd dim iVbIaid 
a fynai fasnachu, ond naill ai bod heb y 
fantais o hyny, ueo ymrwymo i ddyoddef y 
gosp aystyria ei wrtbblaid yn angonrheidiol 
er ei ddiogelwch ;*— fel hyn y daeth dyn yn 
agored i gmp dragy wyddol, ac heb hyn, ei 
gydsyniad, ni buasai byth ddarostyogedig 
iV radd leiaf o gosp gan ei Greawdydd— 
hebhyn nid oes llywodraeth foesol; acoddi 
allan i lywodraeth foesol nid oes gospya 
adnabyddus gan Dduw. 

Nid y dyn yn uuîg a ddaeth, trwyeî gyd» 
syuiad yn y cyttondeb, yn agored i ddrwg 
anohraethol os'-dygwyddai iddo fod yo 
ddiffygiol yn nghyflawniad yr ammodao, 
ond Dow hefyd. Ycanlynìad o anffyddlon- 
deb ynddo ef, fyddai ei aDghymhwysiad 
tragywyddol i lywodraethu er daioni ya 
mhlìth ei greaduriaid rhesymol, yr hyn a 
fyddai yn waeth iV holl fydoedd naV dinýstr 
tragywyddol a ddaw yn awr oddi ger ei 
fron iy anffyddloniaid. i 



Digitized by VjOOQ1C 



NATUR FASNACHOL LLYWODRAETH FOESOL. 



47 



Yn awr daogosaia, fel y gallwn, bod y 
•pedwar peth sydd hanfodol i weithred fas- 
nachoì, yn hanfodo< hefyd i Iywodraeth 
foesol ; aV casgliad oddiwrth yr hyn yw, 
bod llywodraeth foeeol yn hollol o natur 
fasnrtidwl, Yn ganlynol dadleuaf nad yw 
rhagluniaethy neo lywodraeth gyífredinol 
Dnw ar y bydoedd a'o llooedd, lywodraeth 
foesol oll, a hyny am nad yw y pethaa a 
enwyd yn perthyn iddi. 

1. Nid yw deiUaid Rhag^lnniaeth yn deall 
ea sefyllfa. Ni wyddant y peth sydd gan. 
^ynt, na^r petfa sydd arnynt eisiau. Yn ol 
eì ewyllys aitnatgnddiedig y trefnir eo 
hachosion gan y llywodraethwr . 

2. Nid oes gan ddeiliaid Rhagloniaetfa 
Ááìm iV gyfnewid â Dow, a pfaob peth am 
hyny a roddir sydd ddiammodol. Attaliad 
pob rhodd pan y mynir sydd gyfiawn, sant- 
jaidd, a da. 

3. Nid oes ar Bduw eisiaa dimsydd g^n 
ei greadoriaid, ei eiddo ef ei hon yw y 
ddaear aM chyíiawnder. Ni ofyn wasanaeth 
ganddynt, ond trefna â'i nerth eo hysgog- 
jadau er cyflawniad ei ewyllys ei hun. Am 
hyny nid oes yn y llywodraeth hon na 
phechod na cbosp. Os oes ynddi ddyoddef. 
aint, y mae ynddi fwy o fwynhad, a fawnw 
oll yo rhad. Nid oes ynddi eoogrwydd yn 
dyoddef, a diniweidrwydd yn mwynhaH) 
ond poen a mwyuhad a gyfrenir hebon cyf- 
eiriad at un reol adnabyddos i'r creadur. 
XIe nid oes faawl na chyfammod, nid oes le j 
weithrediad na chyfiawnder o'r naill do, nac 
anghyfiawnder oV tuarall. Pob peth yma 
syddynoltrefnyNefeihunan, "Eigyngor 
4 aaif, aM faoll ewyllys a wna." Dyn yn y 
lly wodraeth hon sydd mor gaeth àV anifaìí, 
aV anifail sydd mor ddarostyngedig aV dyn 
i boen. Yr on ddeddf sydd i'r ddao, ag 
sydd Vr llysiau ae ì> elfenan. 

! .4. Nìd oes dìm cydsyniad yn Rhaglun. 
ìaeth yn cael ei roddi, na'i ofyn, mcwn 
j pertbynas i'r gwasanaeth a roddìr. "Amser 
l terfynedig, a therfynau preswylfod pob 
dyn," a benderfynir heb ymgynghori â 
neb, ac heb roddi on rbeswm am dduli ac 
amgylchiadau y petfa. Rffllgiuniaeth a rydd 
fod a chynnaliaeth, yn nghyda chymmysgfa 
ofwynbad ac o boenau, i'w deiliaid, ac yna 
gesyd eu llwch yn y bedd, lle ni wyddys 
ragor rfayngddo á llwch yr arch a'r amdo. 
Uywodraeih foeêol a geidw mewn oof y 
csfammody a nerth Dwyfol a «dfera iddi ei 
deiliaid i dderbyn o'i Ilaw y bywyd, neu y 
goip, yn ol y cejr yr amniodan yo gadwed- 



ig, neu yn doredig, yn llyfr ei choffadwr. 
taeth. 

Y darloniad cyífredin a roddìr o lywodr- 
aeth foesol ydy w— òoil ÿnddi ddrwg adapn 
oeodedig o flaen y creadur i'w yymhell i 
gyflaiwniad ei ddyledswÿdd. Ymddengys i 
mi pa fodd bynagnad yw hyn ondtragwael 
a cfayfeiiiomos ; a dy wedaf onwaith etto, 
nad oes lywodraeth foesol heb gyüimmod 
masnacfaol yn sail iddi. Os y w y darluniad 
nehod yn gywir, y mae anifeiliaid yn ddeil- 
îaid llywodraetfa foesol, lle y ceir hwy yn 
alloog i weitfaredo dim yn wahanol oblegid 
y ffrewyll a'o bygytfaia, neo y tamaid a*u 
fauda. Os drwg a da o flacn y creadur i'w 
gymheU a noda lywodraetb foesol, yna y 
mae Rhagluniaetfa yn llywodraeth/^ejo/ lle 
y cymhellir ddiwydrwydd, trwy osod o'i 
flaen gyfoeth ac anrfaydedd ;-^lle y gesyd y 
petfaau fayn o flaen trais ac ygpaìl-^lle y 
gesyd iwybr i orsedd ddynol trwy waed 
dynion, a dagrao a griddfanau gweddwon ; 
— Ilerfaoddaw^rnfyd i fywyd annuwiol, ac 
adfyd a pfaoen yn ífordd rhinwedd. Os 
drwg a da o flacn y meddwl, i'w gymhell, 
a wna lywodraeth foesol, yna y byd, y 
cnawd, a'rdiafol a lywodraethant yn foesol ; 
ac yn mhob man y ceir faudoliaeth neu ofn, 
temtasiwn nen fygytfaiad, ceìr faefyd lyw- 
odraetfa foesol. 

Rhagoríaeth penaf dyn ydyw ei fod yn 
ddeiliad llywodraeth foesol, ond yn mha le 
yr ymddengys y rhagoríaetfa hwn os yw yr 
anifeiliaid, fd yntau, yn meddu y fraint? 
Gogoniant penaf y Duwdod yw ei lywodr. 
aeth foesol, ond os yw amgylchiadau ei 
ragluniaeth, yn nghyda phob gweithredydd 
a all osod delw drwg ada o flaen y meddwl, 
yn meddu yr un ragoríaeth, yn mha le yr 
ymddengys mawredd y gogoniant ? 

Pe buasai Duw ei hunan yn gosod drwga 
da o flaen ei greaduriaid i'w hannog i gyd- 
ymfl^urfio â'i annogaethau, ac heb ymgyfam- 
modi â hwy yn mherthynoê t*V pwaganaeth 
cCr gwobr, nì buasai yn rhagori dìm yn hyny 
o betb, oddieithr mewn graddau, ac yn 
ni^wirionedd eì addewidion a'í fygytbion, ar 
demtwyr a thrawslywodraethwyr. 

Os yw creadigaeth a chyonaliaethyn rhoi 
hawl llywodraeth i'r Creawdydd a*r Cyn- 
nalydd, oid Uywodraelb foetol ydy w, ond 
llywodraeth natoriol, a rhan o hon a geisia 
yr holl ffüg-gymmwynaswyr, y temtwyr, 
aV trawslywodraethwyr, a^n hodant i 
ufudd-dod trwy ddangos i ni eu daioni, neu 
a'n g^raat jn eu ffỳrdd trwy eu bygylhion. 



Digitized by VjOOQ lC 



48 



PECHODAU SION. 



Os ar fkwredd Dow, a maìirt ei ddaîoDÌ, y 

niae saii ei lywodraetli foesol, ac nîd ar 

Ifyfammod, yna y mae gan bawb a pbob 

peth a allant enDÌlfparcfa a dangos cym- 

mwynasgarweb, yr un faawl i lywodraetbn 

yn foeaol ag sydd g^ddo yntan; ac y mae 

ar y deiliaid yr nn rbwyman i ufuddban lle 

bynag, trwy gynnygiad, cyiàrwyddyd, a 

daogoeiád drwg a da, yr bdnir yr bawl hon. 

Oa ar gymmwynaagarwcb y mae sail bawl i 

]y wodraetbn yn foesol, geillr dweyd befÿd, 

nai nid Vr hwn a wnaetb mewn gwirionedd 

fwyaf o gyromwynaa i ni, ond i> hwn a 

ddengtfê ei bon y cymmwynaswr penaf, y 

mae arnom fwyaf orwymedigaethan nfudd. 

dod. Oa cymmwynas a rydd hawl i waaan- 

aetb, y mae gan ein boll gymmwynaswyr 

daearol yr nn hawt i'n gofyn ag sydd gan 

Ddnw ei bun, a'r difTyg mewn graütude y w 

y pelh sydd yn haeddu tragy wyddol gosp, a 

hyny heb wabaniaetb pwy bynag a fo a 

wnelom ag ef. Mewn llywodraetb foesol a^i 

«ail ar gyfiunmod, cyttundeb masDaohol, y 

mae Dow uwchlaw pawb, yn enwog yn oes 

oe0Oedd-*-iddo ef y mae boll wasanaeth 

€naid a chorff dyn yn deilwng, oblegid mai 

ganddo «f y çynnygîwyd y cyfoetb mwyaf 

roewn cyfnewìdiad, al gyfoeth a gynnyg- 

jodd a farnodd dyn yn ddìg^nol. Pob cyt. 

tundeb a esyd y pleidian dan rwymedig- 

aethan moeaol, y natll iV llall, nes y byddo 

i*r ammodau gael en cyflawni; a phob 

cyttondeb a wneir ag if4>ieidian sydd tan 

fiawdd Dnw, i amddtflyn cyflawniad yr 

ammodau, neu i goapi, á4 anffoddionrwydd, 

bob esgeulusiad o'i ewyllys ef yn ein cyd. 

fasnachaeth. Fel hyn y mae efe yn ^* unig 

benaeth,'* anghymharol a gogoneddua» yn ei 

bertbynas naturiol a moesol hefyd, â'i gre- 

adurîaid; a hyn ni byddai, yn y naiH mCr 

llall, pe b^ai ei lywodraeth natnrio^, neu ei 

lywodraeth ar natur, onatttryòe«o2; neu pe 

Vai ei ly wodraetb fbesol oV fath natur ag y 

galtai haniodi heb gyfammod, ac heb bieidiau 

yn gweithredn tnag at eu gilydd ar equai 

ierms. 

Y mae llawer i'w ddweyd yn mhellacb, 
ac OB bydd deilwng genych roddi lle i hyn, 
fe allui y gofynaf ar eicb llaw y cyflfelyb 
g^redigrwydd dro arall. 

Yr eìddoch yn barcbnSÿ 
Medi 16, 1884. H. 



PECHODAU SiON. 



DiAU mai pecboŵ-^ac ef yn unìg— ydyw y 



gwrtbddrych yn erbyn pa on y mae ya 
orphwysedig ar bob enaid i ryfela : nid jm 
unig dylal proffeswyr wneud felly, oad y 
mae befyd yo ddyledswydd arbenîgroi arbob 
person i ymladd áV gelyn marwol hwn. <h 
bydd g^n ddyn unrfay w gasineb at uurhyw 
berson, a hyny nld yn nnig mewn yatyr 
foesol, ondhefyd mewn ystyr naturiol, hjM , 
y cyfrywddyn yn sicr o cbwilio i anso^ 
gallnoedd ei elyn, i'r dybenogael gwybod^ 
y fibrdd fwyaf effeithiol toag at ei ddyfetlHU 
Mae yn ddiau fod yn orphwysedig amoa 
nlnnau i wneud yr un modd tuag at y pecbod 
a sonir am dano genym, sef edrych i mewn 
hyd eitbaf efai galluoedd Vw dyran ef, a 
ohwilioallaneigryf-ddaliadau, Vr dyben a 
chyda'r bwlriad o*i Iwyr-ddyfetha yn y 
diwedd. 

Personolaisbecbod fel gelyn, adiaumai 
unìgolelyn ydyw, aV acbos dechrenoi obob 
math oelyniaeth. Y mae pob gelyn yn 
gyfìfredin yn meddiannu ar ei amrywiol 
«efỳllíaoedd, aM wahanol ymddangoniainB, 
a hyny efallai yn ddrwg, a llai drwg,'&e. 
Y mae bob ameer yn ddrwg, ond diau eifod 
weithiau yn fwy gelyniaethol yn ei ym- 
ddangoaiad naM gilydd. Yr oedd ySocaoa' 
iaid fei gelynion y Cymry yn ymdda^gwi 
yn fwy gelyniaethol o iawer yn mrâd y 
eyinìl hiríoa, nag oeddynt yn en gwaitb yn 
ymddangos yn wrol i gyíarfod ft*u g^rtb- 
wynebwyr ar íbefi y gwaed; o herwydd fod 
y Uaenaf yn ddicheligar, aVolaf yn ddat- 
ganedig ac amlwg. 

Diau Ibd gelyniaeth, am ba'ub arryw 
olygiadan y sreilir frnríio drychfeddwl ar 
wahan oddiwrtb y geiyn, yn meddiannn ar 
ei gwahanol nodweddiadan. Yroeddgelyn. 
Ìaeth yn dra echryslawn rbwng Dafydd n 
Goliath, oad dybygaf ei bod i raddan yn 
fwy ecbryslon yr olwg ami rhwng Dafydd 
ac Absalom. Trwm fyddai meddwl am 
elyniaeth yn bodoli rhwug Don Pedroagua 
o freninoedd y Cyfandir, ond tra galaruayn 
wir ydyw cantbd gelyniaeth rfawng Dno 
Pedro a'i frawd naturiol, sef Ûon Migoei. 

Ond heb ra||felybu yn ycbwaneg, ooid 
g^laros ddigoniTgwir Grístion yw gweled 
pechod yn gwrthryfela yn erbyn egiwys 
lesa oddiallan ac oddifewn, trwy fod pecbod 
yn dyfod Vr maea fel gwr, ac yn taraw yn 
ymddangosiadol yn erbyn rhanao cyfìTO' 
soddiadol yr eglwys? Ond med^yliwyf fod 
pecfaod fel gelyn (os medd ar ryw olwg 
waeth na'i gilydd) yn ymddangos yn fwy 
cfcs, pan wedi ymgnddio o> golwg, wedi 



D igitize d by Kj O OOlj^ 



-^ 



PBCHODAU SION. 



49 



f^wia^o am dano ei fantell symudliw, a thrwy 

byny jrn ennill mynediad i mewn Vr eglwys. 

Oisd ocfa ! mor g^âs, O mor greulon y mae 

Mr. Pccbod (yn mherson rhywon) arol d'od 

i mewn ac aros ychydig, a cbael ei wneud 

(trwy ei fod dan ei fantell) yn"S«cr«#afÿ 

ofStaiefortheHomeDepartmetit^ neu ryw 

«wydd ofynol o ífyddloadeb mawr, cá ei 

wne-nd felly i lywyddu yn nheymaa yftbrydol 

ŵt Harglwydd ni, gan ranau cyfansoddiadol 

yr eg-iwys yn eisefyllia 61wriaethu8, a hyny 

o herwydd ei hanwybodaeth. ì'e, a hyny fe 

d^cbon o herwydd eì hanalluogrwydd i 

wybod ar y cyntaf am aneawdd y fath 

ao^henfil ag a "ofala** am danynt. Dyma 

y man lie y maeV anghenfil pechod yd ym- 

ddangos yn gâs yn wir. 

Xrwm y w canfod fod pechod yn aros yn 
neb ag sydd oddiallan 'ýt eglwys, a thrwy 
hyny megys o angenrheidrwydd yn eu 
^wneud yn elynion, ac yn ífurfio ynddynt 
elyniaeth at bob un o aelodau yr eglwys, fel 
profiíèswyr o enw ac anian Crist ; ond trwm 
iawn yw gweled fod mewn "brawd" y 
eyfryw elyni^eth, a gwaeth gelyniaeth yn 
erbyn Uwyddiant efengyl lesu, ac yn erbyn 
yr anian pa un y profiesa pob aelod o'r 
cyfry w eglwys ei fod yn feddianool arni. 

Mae yn wirionedd mai petb cysurus yw 
g>weled un neu ddau, neu ragor, yn ymuno 
âTr eglwys bob mis neu bob deufis, ond gof- 
ynaf i luoeogddarllenwyr y Dysgedydd, a 
ydynt hwy ddim wedi sylwi fod S7on yn y 
dyddiau diweddaf hyn, fel megys wedi 
maga 3>r.hyn a elwir yn gyffredin richetsì 
(■laddenant i mì iselder y* gyffelybiaeth.) 
Yr ydwyf wedi meddwl fod yr eglwywyayr 
amseroedd preeennol yn tynu yn ol, yn lie 
myned yn mlaen : fel y mae aelodaa yn 
dyfod i fewn, y mae yreglwys yn mynedyn 
oeracfa. Fel pe meddyliem aro ddwfr yn cael 
el dywalltar laétb, yr hyna gymmer ymaith 
ddeiw wen y Uaeth, ac a ddifa i raddan ei 
bereidd-dra. Felly, pau y mae aelodan 
newyddion jrn dyfod/ g^d dysgwyl ych- 
waneg^ad yn yr ymdÉ|Bkb]aid y gwir; 
ond nid íelly y mae^^^^Htrach o'r ochr 
arali. Yn llebod y ^^Hp cydy mffurfio 
à'r egl wys, y mae'r ^l^yTyn djpd ì gyd- 
ymffurfio âV byd. Nemawr o ymdfeehu 
tnag: at *<buro ein hunain megys ag y mae 
yntau yn bor." 

Ond y peth mawr i ni i'w ystyried ydyw, 
A ydyw y pethaa hyn felly? Ydynt, onìdé 
paham na byddai mynydd tỳ yr Arglwydd 
wedi ei barotoi ar benau y mynyddoedd^ a 



chwedi ei ddmhafu gomwch y bryniau? 
Ydynt, y mae^thau felly ; onidé paham na 
byddai yr Ysbryd Glan wedi ei dywallt ar 
**dŷDdafydd, ao ar'breswylwyr lerusal- 
em ?*' Yr achos ydy w, am nad yw S'íon yii 
gweddîo, ac am nad ydy w yn ymofyn am 
ddyfodiad yr addewidion hyfryd i ben. Ond 
y mae yn ddiau maì efTaith ydyw sefyllfit 
alarus SYon yn y dyddiau hyn j a cban mai 
effaith ydyw, y mae yn rhaid bod achos o 
flaen yr efíaith. Myfi a ddywedais am yr 
achofl cyfìfredinol a dechreuol yn flaenorol, 
ond dichon fbd rhy w ailachosion yn bod, a 
dian eu bod, a dyna ydyw y pethau atbarai 
yr wyf yn ymgynnyg. 

Beth pe gofynem i ambelt broAeswr, a 
welai fod yn dda gymmeryd ei Fibl, ac 
edrych yn yr ugeinfed bennod o Ecsodns, a 
thua dechreu y pedwerydd gorchymyn efe a 
wêl y geiriau hyn, '< Cofia (bydd sicr o) 
gadw yn santaidd y dydd Sabboth.*'^ Yn 
awr, broffeswr, a ddarfu i ti erioed edrycfa 
ar y geiriau yna á llygad dy enaìd ? Tybiaf 
na ddarfu i ti erioed, onidê pa fodd y darfa 
i ti fod yn absennol o'r addoliad y Sabboth 
diweddaf, pan oedd dy Barchedig Fogailyn 
pregethn ? A gwacth na> cwbl, heb yr nn 
esgas, Uawer liai rheswm, dros dy ym- 
ddygiad. A ystyriaist ti fod y pechod hwn 
mor ddrwg (ai nid gwaeth?) yn ngolwg 
Duw, a'r pechod o ladd dy gymmydog? A 
ystyriaist ti erioed fod y cyfry w droeedd yn 
nnìongyrsbol ymgeisio ar ddifodi Dnw ? A 
gwaeth, OB oes modd, ymgynnygf at hynyy 
tra ar ytun amser y profTesi gyfeillgarwcl» 
tuag at Dduw. O, un sydd yn halogi mwy 
ar y Sabboth naV dibroffeswr ag a fyddai 
a*i geffylan aM aradr yn y maes yn aredig! 
Cryiia yn dy le, ac na thor orchjrmynioa 
Dnw. Dian y dylai y cyfry w bersonau ag 
a dorant Sabbothau Duw gael eu diarddeia 
o gjrmundeb plant yr Arglwydd. 

Nid oes le genyf i sylwi ar yr amrywiol 
becfaodau ereill a ellid en faenwi; megy% 
diffyg cydymgynnull i addoli Duw, &c. &c, 
Galarus yw meddwl hefyd y gellir ynein 
dyddiau ni rifresn godineb yn mhlith pecfa. 
odan Síon. Un o'r cyfryw hefyd ydyw 
diffyg offrymu tiiag at ddygiad yn mlaen 
wasanaeth Duw yn ei deml, ac^rywiol 
ereill nasgellir eu henwi ar fyr, pa rai ydynt 
oll yn cyd-daraw ar wraidd asylfiien teym* 
as Immannel, er fod yn dragywyddol an« 
mhosibl iddynt Iwyddo yn eu hamcan. 

Enwaf un anghenfil arall, un mmsier pi 
tr1iagor,uiibaeddaraU ogoedwig BeeliEebttlb, 



Digitized by VjOOQ lC 






50 



P£CHODAU SION. 



ag sydd yn niweîdio Slon yn ei aefyliAi 
filwríaethas ar y ddaear ; ei enw (ob ! on cás) 
ydyw meddwdod. Braidd na íèddyliwn fy 
mod yn awr yn dy wed rhy w bereon dibroff. 
es a^ sydd yn caru iawnfucbedd a moeBOÌ- 
deb cyfflredin rhwng^ gwr a g-wr, yn dweyd, 
<<Ust! paidJ nid oes fodd i'r fath betb fod; 
canys yn wir yr oeddwn i yn meddwl fod 
rhyw beth gyreìì toa> ẃtt yna nag sydd 
genym ni, y rbainid ydym yn perthyn iddi; 
ac yn wir drwg fyddai geujrf weled lleidr 
yn feddw, gwaetb fyddai genyf fod feliy fy 
hnDan ; canys nid oes dim mor anfucbeddol 
a meddwdod : ond beth i feddwl, nis gwn i, 
06 ydy w pobl y broffes yna yn meddwi."— 
Ond och! onid gwir pe dywedid fod yr hon 
a eilw ei honan yn SKon Duw, yn wraig yr 
Oen, &c. ei bod hi, hyd yn oed wedi myned 
mor belt a tbwyllo gelynìon leso. O dmeni 
mawri Ood manyiaf ;•»— 

1. Pa betb yw meddwdod? 

I. Person wedi yfed o ddiod gadam fwy, 
yn gyntaf, nag a dorasai ei syched ; neu, yn 
ail, fod y cyfry w yfed gormodol yn marw- 
eiddio (trwy efiaitb neillduol y ddiod) 
weithrediadau y mân.Iinynau ag a arwein- 
iant o wahanol ranau y corff ì> ymenydd ; 
yna, pan y mae'r ymenydd unwaitb wedi 
cael ei luddias yn rbeotaidd weithredìadau 
ei ranau, y cludir marweidd-dra a dideinH- 
adrwydd trwy yr holl gorff, ac yna metha 
synwyrau y corff ag achosi i> enaid gael ei 
arferol a'i bríodol ddrychfeddylian. Y mae 
graddau yn hyn mae'n wir, etto nid oes 
angen am y radd leiaf o hono; a cban na 
cbafodd dyn moH enaid i seg^ra, ond i 
weitbredu tuag atogoniant Duw, a chan fod 
yn ofynol caei yr holl cnaid, a byny bob 
amser, at y gwaith pwysig hwn, a cban fod 
y radd leiaf oV effkitb a ddarloniwyd yn 
anmbaru gweithrediadau yr enaid, diau fod 
y dyn a fyddo wedi cyrhaedd i raddau 
helaeth yn y cyfryw yn ei wneud islaw yr 
anifeiliaid a ddyfethir. Onid hawdd ydyw 
gweled llygaid cochion, ysywaeth, gan 
broffeswyr? Yn mba le? Aì yn y ffair? 
Gwelwyd hwy mewn lleoedd mwy annys- 
gpnryliadwy na ffeiriau o lawer. Pwy a 
wrthsaif os dywedir i*r cyfryw tygaid coch- 
iott ag a feddylir yma g^el eu gweled gan 
broffeswyr yn nbŷ Dduw !! Beth y mae 
Solomon yn ei ddywedyd ?— " 1 bwy y mae 
gwae? i bwy y mae ochain ? i bwy y mae 
cynnen? i bwy y mae dadwrdd? i bwy y 
mae gwelîau heb aohos? ac i bwy y mae 
llygaid Gochion ?" Gwel y ŵn, ti brofieswr 



meddw, ac edrych ar yr atebiad, a rfayfedl 
mor g^led y w dy gaion oni ddychryni, ** Nw 
edrycb ar y gwin pan fyddo coch,^' gydt 
dymuniad o fwynhan o hono fwy nag i 
wnelo i ti les. 

II. Ycbydig o sylwadau o barthed Vr pro> 
ffeswyr meddwon yn eu cyssylltiad, trwj 
gyfammod enwawl, ag eglwys Crist ar y 
ddaear. Sylwn yn 

1. Dirmyg^nt Dduw fel gwrthddrydi 
addoiiad neilidool yr eglwys gyfammodol. 

2. Dirmyg^nt GristfelPen yr eg^lwys. Y 
mae pob aelod o'r £glwys Gristionogpolftrwy 
ymddygiad a g^iríau, yn baeru en bod yn 
aelodau ogorffdirgeledig Crist; o g^anlyn. 
iad y roae pob meddwyo proffesedig yn 

3. Yn dywedyd celwydd wrtb y byd, cr 
diraddiad Crist yn ngwydd y byd, ac er 
rhwystriad Vr byd i gredn yn Nghrist. Pwy 
a gredai mewn Crist ag a adawaii feddwon, 
pa rai ydynt wrthnysigrwydd cenedl foes- 
gar, i fod yn aelodau o bono? Ond, dioldi 
i Gríst, y mae'n anmhosibl fod yn perthyo 
iddo y cyfry w gynimeriadau a'r rhai'o fel ei 
Phen ysbrydol. Dywedant gelwydd wrtk 
Grist. Dywedant wrtho mai efe yw eo 
"cyfaîll, O ferched leruHalem ;" pan mewn 
gwiríonedd mai diod gadarn yw eu "cyfaîil, 
O ferched Babilon.'' Dywedant gelwydd 
wrth yr eglwys. Dysgwylir i bob aelod 
pan yn ymuuo ag eglwys, i dystio yn erbyo 
pob pechod, yn enwedig dysgwylir iddo 
ymadael âVhyn aelwir g^n y byd yn bech. 
odau gwartbus, megys meddwdod, &c. er 
nad oes dysgwyiiad am anffaeiedigrwydd, 
yr hyn y w n<3d ein hy mgais ; a dìau fod 
meddwon proffesedig yn gwneud hyny ar 
eu mynediad i mewn. Ond ar ol cael myn- 
ediad unwaìtb iV eglwys, torantalian yn y 
pechod gwarthus o feddwi, a thrwy hyny 
yndweyd un oV celwyddau mwyaf erchyll 
ag a allai uurhy w eilyli byth eu traetho. 

4. Y maent yn un oV rhwystrau mwyaf 
atcas a liwyddiannus ar ffordd Uwyddiant yr 
JSglwys Grisüonogoi. Nid rhaid i neb ddim 
dioich iddynthHfctai fod yr eglwys, i 
ba un y perth^^^Mb fod oll yn feddwon ; 
a phe feliy, 4^^H|ndwmpiai ac yr hong. 
ìai ncs a|îdiwetlradyfod iV Uawr. Peb'aí 
pawb mor anystyriol o angenrheidrwydd 
sobrwydd yn yr eglwys aV grwŷr llygaid- 
gochion, ni fyddai yn rhyfedd clywed "*op 
diri dando;' neu ry w gán ddieflig gyffeiyb, 
yn cael ei chanu yn y cyfarfodydd neillduol 
yn ile caniadau Síon. 

5. Y maent yn holiol, yn gwbl anaddas i 



Digitized by VjOOQ1C 



DAÜ AIR I YSTYRUETH POB DYN. 



5] 



^ibnieiryd aorbyw swydd yn yr eglwys, a 

Syny yn 1. Am mai boUol elynion Críst 

[ydynt. A wna Pen y teuln, yn aroly^yr 

èr amg^ylebtadau ei deulu, y cyfryw agr a 

fyddo y n elynion iddo ef a'i deulu ? Na wna 

yn ddiau. A gw\r y w, cr fod rbai o'r cyf- 

ryw, ysywaetb, yn trawslywyddu ar etif- 

eddiaeth Crist, na ddarfn Crist ei bun erioed 

gydsynio i'r gwaìth; a cbywilydd ydyw i'r 

cyfryw frawdoliaeth, tra y meddianna y 

gallu dewìsawl yn ei dwylaw, adael iV 

cyfryw bersonau feddiannu unrhyw hawl 

swyddol yn eì pblith. 2. Y mae'r Bibl yn 

erbyn hyny, "Heb ymroi i wîn lawer," 

l Tim. 3. 8. 3. Adi fod eu haml ymwneud â 

diod, a thrwy byny fod eu galluoedd medd- 

y\iol mewn sefyllfa anaddas i weitbredu ar 

bethan mor bwysfawr, yn eu hollol angby- 

mbwyso. Ni chwennychwn i rol fy offrwm 

at y weinidogaetb yn nwylaw swyddog 

llygad.goch, rhagmai yn mhen y mis y deuai 

ac y cybuddai fi o beìdio rhöddi oll ; ac ni 

cbwennychwn weled unrhyw ddìacon llyg* 

ad>gocb (onid oes o'r cyfryw i'w cael ?) yn 

dwyn yr elfenau o amgylch y cymunwyr, 

rbag iddo — trwy anallnogrwydd i wahan- 

iaethu — i roddl oV cyfryw i ryw fydolddyn 

aallai fod wedi dy^wydd eistedd yn ymyl 

ari o> aelodau. Mewn gwiriönedd nis gellir 

darlunio y drwg a wna profTeswyr llyg^d- 

goch yn eglwysCrist? 

6. V mae meddwl am danynt, aV olwg 
arnyntgyda^u llygaid cochion, ynboenfawr 
Vr duwiol. Mewn difrif, ddarllenydd, a 
ydwyt ti ddim yn cofio glywed o bouot 
ambell dro yn yr addoldŷ fwy o ry w Ao, Äym, 
ac Ameny &c. nag ar droiau ereill ; dal di 
sylw, nid rhyfedd g^nyf os un o wýr y 
Ilygaid cocbion oedd yn teimlo ei ymenydd 
anmbarus yn gwresògi. Onid yw pethau fel 
byn ynperi i dduwiolionboeni Ilawer ? Diau 
ei fod, a byny gâ y meddwon proffesedig 
wybod ryw ddiwrbod hefyd, oni edrychant 
ati hi. 

7. Nid ântbyth î't nef ;— " Cenfigen, llof- 
hiddiaetb, méddwdod,cyfeddacb, achyâTelyb 
i'rrhaihyn, am y rhaijMyf yn rhagddy. 
wedyd wrthych, megy^y rbagddywedais, 
nacbaiff y rhaisydd yn gẃ'neutbur y cyfryw 
bethaa etifeddu teyrnas Dduw,'' Gal. ô. 21. 
Nid yw meddwon yn gymbwys i fy w yn y 
byd hwn, i drin pethau natur, gan fod eu 
synwyrau corfforol a'u cynneddfau eneidiol 
heb gael eu príodol effaitb y naill ar y Ilall. 
Nid ydynt gymbwys, ac nis galiaut fyned 
iV nef i ymwneud â pbethau ysbrydol. Nid 



ydynt yn gymhwys, ac nia gallant iawn 
fwynhaa teymas Dduw yn y byd hwn. O 
ganljrniad, gwelwn yn 

8. Y byddai yr un mor fuddiol (ai nid 
mwy buddiol?) iddynt fod taa11aBÌ*reglwys 
a bod ynddi, ac y byddai bynyynrhyddbaa 
dynion da oddiwrtb lawer o boen a goiid. 

9. Eu bod yn eilanaddoiwyr o*r fiith 
waethaf a mwyaf twyUodrus, "Duw y rbai 
yw enbol.** 

10. Y dylai pob dyn sydd yn caru cyfedd^ 
acb a diota, ag a fyddo mewn cymundeb 
eglwysig, gael ei ddiarddelu **fel y dysgo 
na cbablo.** 

Ni bydd i*r syl wadau byn wneud dim mwy 
o ddrwg i wir eglwys leso nag a wna y 
fTwmas a> tán pan ei dodirynddynt; ond os 
bydd rbywun yn dyẅedyd fod byn yn 
arddangos yr eglwys i'r byd yn ormod, dy- 
wedafnad ydyw; canys ni phertbyn i wir 
eglwys Crist wnend yr hyn y byddo arni 
gy wilydd oM berwydd : os y w yr betan yn 
gy mhwys Tw ben ef, gwisged hi. Gan 
ddysgwyl gweled meddwdod, yn ngfayda 
phob pecbod urall, wedi darfod oV byd, y 
gorpbwys yr eiddocb, Ioan Meirion. 



DAU AIR I YSTYRIAETH POB DYN. 

1. •• O fewn y flwyddyn hon y byddi farw." 

Icr. 28. 16. 

2. " Ystyria Iwybr dy draed." JHar. 4. 26. 

Ddarllenydd anwyl, cymmeramsera 
phwylí i sylwi ar y gennadwri ddwyfol.— - 
Cofia fod yr Arglwydd yn dywedyd wrthyt 
y byddi farw. Efe sydd yn cadw cyfrif o'tb 
flynyddoedd. Yn ei law ef y mae dy am- 
serau. Mae rhifedi dy fisoedd gydag ef, 
a'th derfynau wedi eu gosod ganddo, fel nad 
ai di drostynt. Duw yn unig sydd yn gwyb^ 
od inesur dy ddyddiau, ac awr dy farwoU 
aetb, ac efe sydd yn dywedyd fel hyn 
wrtbyt,— "O fewn y flwyddyn hon y byddi 
farw." Ystyría yn ddifrífol betb a fydd i 
ti— « Y byddi farw.'' Tynir dy babell î 
lawr, er bardded y w ; datodir yr undeb ag 
sydd rbwng dy gorff aHh enaid, er anwyled 
ydy w ; dychwel dy ysbryd at Dduw, a*th 
gorff iYddaear; ti a deimli farwol boen ; ti 
a fernir yn gyfiawn, ac a sefydlir yn y lle y 
byddi gymhwys iddo ; a thi a weli betbau 
rbyfedd a difrifoi tragywyddol fyd. Gosod 
at dy galon fod yr amgŷlcbiad pwysẁwr yn 
agos iawn atat; **0 fewn yfltppddyn *ofi." 
Dichon fod pethau mawrion wedi cyfarfod â 
thi yn y lluaws blynyddoedd a dreuliaist, 



Digitized by VjOOQ1C 



h2 



PWNC rSGOL. 



ond o fewn hm y cyfarfyddi à*r peth mwyaf, 
o fewo hou y byddtyiinr. Haethhyn i ereiíi 
yn y flwyddyn ddiweddaf, ond yn hon daw i 
Hl mae dy enw di yn y rhostr eleni; mae 
dy amser bron a dyfod allan oll, fel tlinyn 
ìneMir estynedig^; nid oes etto efalla{J||fmd 
ychydig^ fiaoedd, wytbnosao, nen ddyadiau. 

Mae darllenwyr y Dysj^edydd yn llaosogr, 
ac y mae yn dra thebygpol y bydd llawer o 
bonom farw, yn y flwyddyn tìon; mae y 
ineth ar y bwa, ond nìs gwyááom pwy a^i 
icimla. Gwell, ^an hyny, yw gwnenthar 
derbyniad personol oV ^nnadwri, a dwéyd, 
Ai myfi yw, Arglwydd? Bydd ddyfat, gao 
fayny, i wneod y ddyledswydd orchymynedi^ 
faon, sef " ystyried llwybr dy draed.*' Y 
f^wrthddrych a nodir i*th sylw yma ydyw, 
"Uwybr dy draed,^' hyny yw, dy holl ym- 
arweddiad — y fTorr^d sydd g'enyt, a^agwedd 
•ydd arnot, yn by w yn y byd hwn. Agwedd 
o fTweithrecliadaa dy feddwl, dy eirian, a'tfa 
faoll ymddygiadan, tuag^ at Ddow, atat dy 
hnn, a'th g-ymmydog. Y gwaith gorchym* 
ynedig i ti y w, "y«tynW llwybr dy draed.'* 
Gosod dy galon arno, bydd oíalus yn ei 
gylch, saf i edrych arno. Ystyria ' pa le y 
bu dy draed, pa le y maent, a pha le y rhoi 
dy draed etto. Cyromer y drych yn dy 
law, ac edrych ar y llwybrau a gerddaist ; 
edrych hefyd oHh flaen, ac ystyria i ba le y 
mae dy Iwybr yn dy arwain. Cymmer y 
glorian yn dy law, a galw ar dy gydwybod, 
yn edrych amat yn pwyso dy ymddygiadau 
yn y byd. Mae o bwys mawr i ti yBtyried 
llwybr dy draed yn brydtawn, oblegid mai 
ìlwybr dy draed sydd yn tfurfio dy nod- 
weddiad— yn gWneud dy ôl a*th eflTeitbiau 
Or y byd. Llwybr dy draed a dry y glorian 
ddydd y fam. Ac os pHn y ceir di yno, 
llwybr dy draed a 'bWysa ar dy ben i'tfa 
boeni bytfa. 

Gwna iawn ystyriaeth o*th ddiwedd a 
llwybr dy draed effeithio yn fewr er daioni 
í ti. £ffeithia dy galon i droi at Dduw, i 
^yíòddef dy bechodau, i ddeisyf maddeuant, 
i ddiolcfa am arbediad, oc i geisio nerth ac 
orweiniad dwyfol, ac i rodio mewn ucwydd- 
tìeb buchedd. Bydd fayn yn foddion i*th 
gadw rhag rfaodio y niaoau y cefaist areh- 
Ollion, iberi i ti ymeslynat berffeithrwydd, 
glynu yn ddyfalacb wrth yr Arglwydd, a 
^welir cynBỳdd bnddiol a diwy^iad amlwg 
yn dy yíparyyecldiâd. Hyn hefyd a'th geidw 
tŵag' iraẃçp o ddrygau a gofidiau ar dy 
-daitb. Ystyria dy air, cyn ei draethu; 
pwysá dy weithred, cyn ei cByflawni; profa 



dy trordd a mesut dy gam^ aýu oyiBtid d| 
draed; o hyn y daw i ti ddaioni. Cei gysar 
yn lle'gofid, anrbydedd yn lle gwaradwydd, 
iechyd da yn lle eagyra dryllledi^, parcta 
jsawr yn lle flBangeÌtan lawer, cydwybsd 
dawel yn lle pigiadao poenns, a ^enai 
Duw yn lle ei ŵg. Bydd dy fywyá i ú jn 
goron, i'th dad yn anrhydedd, î^th fam yn 
ìlawenydd, i grefydd yn ddaioni, ac 1 Ddow 
yn ogoniant. Bydd dy farwolaeth i ti yn 
elw, cei huno yn yr Arglwydd, rhodio j 
dyffryn faebon niweid, ài i dan^aefedd, a 
gorphwysi mewn g^ynfyd oddiwrth dj 
ìafur. 

O ddyn digréfydd ! ystyria dy fod i /àrw, 
efallai yu y flwyddyn hon. Frawd a chwaer 
créfyddol, ystyria iwybr dydraed. Athi- 
thao wrthgiliwr, cofia y byddi yn fuau ger 
bron y Barnwr cyfiawn, ac mai ofer fydd 
dy holl wagesgusion yno. Na thwyller 
chwi. 'N'ì watworir Duw : canys beth bynag 
o haoo dyo, hyny faefyd a fèd efe.^^ Gaa 
hyny ystyria bcth ydwyt yn hau. AmeD 
gyda hyn, i fod yn Ilea i bob un a'i dar- 
lleuo, meddaf 
Porth Madog. J. M. 



TRYSORFA YR YSGOLION. 



DEUDDEG O BYNCIAU YSGOL. 

PWNC I. 

Ám Úrefyddy aU gwerthfawrogrtDifdd. 



Co^YNiAD 1. A ydyw gwir Grefydd yii 
annbraethol wertfafawr? 

Atéb. Ydyw, yn ddiammfaeool ; obtegid 

1. Y mae yn tra-rhagori arbollbethaa 
gwerthfawr y byd hwn, lob 2S, 13, 15, 19. 
Diar. 3. 14, 15. 

2. Y mae yn ardderchog ryfeddol yn ei 
natur aM heffeithiau, lago 3. 17, 18. Rhnf. 
14. 17, 18. 

3. Y niae y llawenydd a'r hyfrydwch 
mwyaf yn pert|H iddi, Salm 4. 6, 7. Diaí. 
3. 17. ^ 

4. Y mae yngweînî y cysufon mwyaf pan 
fyddo pob peth arall yo metfau, Hab. 3. 17, 
18. Salm 73. 25, 26. 

5. Y mae yn Uenwi faoll angea ënaid dyn, 
Diar. 8. 18, 21. Esay 55. 1, 2. 

6. Y mae yn dwyn dyu ar gynnyddmewti 
tebygolrwydd i Ddow, 2 Cor. 3. 18. Eph* 
4. 24. 



Digitized by VjOOQ1C 



ŸSGÖLION VR IẄERDDON. 



5â 



Ŷ. Maegànddi bob peth sydd eisiaii taaí^ 
àt y byd hwa aV byd trayy wyddol, l\]ut. 6. 
33. 1 Tim. 4. 8. 

8. Y mae yn pariiaa yn meddìaot ei 
phercheaog yn ngwyneb pob peth am byth, 
loaii 4. 14. Rhuf. 8. 38, 3&. 

Gof. II. Pa fath weddai fod ein hymddyg- 
iadao ni tuag at Grefydd lesu GHet? 

At. 1. Dylem ei cheisio yn ddioedi yn 
raoreu ein hoes, Diar. 5. 17. Preg. 12. 1. 

2. Dylem ei cheisio yn wìrioneddol a 
pharhaoa, Diar. 4. 7. ler. 29. 13. 

3. Dylem ymgyOwyno er ymwneud àM 
gosodiadau cyhoeddos, Rhuf. 12. Ì. 2 Cor. 
11. 24—26. 

4- Dyiem ei gẃneuihur yn bwnc o ym- 
arferiad cydwybodol yn mhob |:eth, 1 Tim. 
4.7. lCor. 10. 31. 

5. Dylem ymdrechn yrtiddẅyn yn addas 
iddi yu mhob yniarweddiad, Rhuf. 2. 24,25. 
tit. 2. 10—12. 

6. Dylera ymgfeìsio at ym^yrhaedd ac 
ymeglnro y rhinweddau a berthynaut iddi, 
Phil. 4. 8. 2 Pedr 1. 5 8.. 

7. Dylem ymdrechu hyd y gailom er bod 
yn ddefnyddiol yn mhlaid ei hachos yn y 
byd, lCor. 15.58. 2Tira.4. 7. 

8. Dylem ymestyn er ymgryrhaedd y dy- 
inanoldeb a'r dedwyddwch a berthyn iddi, 
Rbuf. 2. 7, 10. PÌiil. 3. 11—14. 

Gof. III. Pa gasgliadau a dynẁch oddi- 
yma? 

At. 1. Fod lluaws yn camsynied yn ddir- 
fawr gyda goìvrg ar werth a buddioldeb 
Crefydd, Iob21. 14, 15. Mal. 3. 14. 

2. Nasgellir meddu gwir Grefydd, acétto 
yn byw yn hannerog, fel yn cloffi rhwnÿ 
dau feddwl, Afat. 6. 24. a 12. 30. 

3. Mor ynfyd a thruenus y w y bobl nad 
ydynt ond yn nnig yn rhagrithio gyd.a 
Chrefydd, Mat. 25. 3 8. 2 Tim. 3. 5. 

4. Y bydd gwahaniaeth dirfawr yn faan 
iûwTv rhwng meddiannwyt gwirGrefydd â> 
cyfrai fyddont yn amddifod o honi, Esa. 65. 
13, 14. Mal. 3. 18. 



CYMDEITHAS YSGOLION SABBÖTH- 
OL YR IWERDDON. 

« 16, Heol Sackvaie, DMin, 

Hydref31,1834. 

Anwyl Syr, — Wrth ddanfon yr adrodd- 
ìadau cydfynedol â phapuran eréill, goddjef- 
^ẁ i mi osod ger eich bron ychydîg fTeìthiau 
cyssylltiedig ag amgylchiadau presennol ein 
Cymdeíthas. 

7 



Ei-'s y cyntaf o Ìonawr y gwnaethpwyd, 
neu •yn h.vtracfa y danfonwyd yr helyntion 
cyunwysedig yn yr Adroddiad presennol.— 
Cynuorthwyasomfwy na 150 o Ysgolion nâd 
oeddynt yn gyssylltiedìg â nyni oV blaen, a 
chyfranasom, nen werthasom am bris îsel, 
nẅehiaw 20,000 o Fiblau a ThestameBtau, a 
29,000 o Silliaduron; 

Tra y maegenym felhyn lawer o g^londld 
yn nhaeniad dysgeidiaeth ysgrythyrol trwy 
gyfìrwng ein Cymdeithaa, y mae Ilawér o 
drìstwch a dyryswch wedi cae! ei deimio 
yn nygiad yn mlaen ei gweithrediadaa o 
herwydd îlesgrwydd y cyfraniadau. 

Gyda gofynion yn cynnyddu bobblwydd- 
yn ar y Gymdeithas, y maë éi derbyniadau 
yn lleihau ; ac y roae'i* lleihad yn y flẃydcí. 
yn 1833 wedi cael ei deimlo yn neillduol 
trwy ystod y flwyddyn hou, fel y mae yn 
ddyledus arnom, htòlaw gofynion ermìlf 
l,100i*. amFiblau a Thestamentau. 

A gawn ni erfyn y flàfr genych o ddwyn 
y fl'eithiau hyn ger bron cyfeillion y Gym- 
deìthas. Yr ydym yn hyderus obeithìo y 
bydd i'n cyftimwynaswyr yn Lloegr (Cymru 
yn gynnwysedig) y rhai a'n cynnorthwyas- 
aiit ni yn dirion ac yn haelionus, ein cyn- 
northwyo ni etto i ddyfodallan o^n maẃrion 
gyfyngderau prëscnnol, ac i^n galluogi ni i 
gyfarfod yn gyflawn â'r aẃydd â'r gofyn 
sydd am Air Duw yr hyn a ddarfu i'r Gym- 
deithas tan fendith ddwyfol ei greu, trẁy ei. 
ddangos aM ddysgu yn y wiad. 

Dymunem yn daer hefyd, erfyn am gaél 
rhan yn ngẅeddYan cyfeillion Crist, fel ein 
gallooger i orchfygu ein holl anhawsderan 
presennol, ac y byddo iV gwaith mawr o 
gyfrann dysgeiâiaeth ỳsgrÿthyrol Iwyddo yn 
ein tir. Gydag ystyriaethau o barch a 
chymmeradwyaeth, 

Ydwyf, Anwyl Syr, 

Yr eiddoch yn dra flyddlon, 

J. J. Ysgrìfenydâ, 
I'r Parcii. Arthur Jones, 
Bangor." 

Èfr, Ŵ)l.— Ÿn oí dymuniad y Cyfeillîoii 
sydd yn y llafur gyda'r Ysgolion Sabbothol, 
íwerddon, yr ydwyf yn anfon eu llythyr 
gwedi ei gyfieithu, fel yr ymddangoso yn y 
Dysgedydd Crefyddol, ac felly gallo YsgoU 
iòn Sabbothol y Cymry ei weled, ac hefyd 
ystyried pa fodd y gallant wneud ychydig 
bob un i helpu y Cristionogion flTyddloa 
îawn yn y Chwaer-ynys, sydd hyd yraa yn 
llwythog o ddygn anwybodaetb; ond daw 



Digitized by KjOOQaQ 



^ 



54 



DYLEDION YR ADDOLDAl. 



I^oleaoi mawr droBti cjm bo hir, y maentyii 

llafario yu ddjfal, a'u gobaith yn gryf, 

trwy bwyao ar addewidion mawr iawnDuw. 

Ydwyf yr eìddoch, 

Bangor. Arthur Jones. 

AMRYWIAETH. 



YCHYDIG YMDDYDDANION RHWNG 
DAFYDD AC lOAN, 

Meiírn perthyms i Dduledion yr Addoldai, a hefyd 

rhwymau pawb i fo'd yn haelionus a flyddlon i 

gynnorthwyo y rhal sydd yn mron digaioni 

tan eu beichiau tryniion. 



Dafydd. Dyddda i chwi, loan; attolwgf 
aellwchchwi roddi i rai ryw gyfarwyddyd 
yn nghylch y Cynllun newydd, yr hwn sydd 
a mawr son ara dano trwy ddehau a go^ledd 
Cymru, tua§^atdalu ymaithddyledion addol- 
daiyr Annibynwyr? 

lOAN. Gallaf; ond meddyliwyf mai y 
fibrdd fwyaftrefnus yw, i chwiofynypethau 
sydd ar eich meddwl yn nghylch y g^or. 
chwyl. 

D. Pa faint yw swm y dyled? 

I. Níd ydym yn eithaf sicr ; ond teby^oi 
ei fod o bnrap i ddeg ar bugain o iiloedd o 
bunnau.* 

D. Syndod! ond, a oes rhyw olwg y 
geìlir talu yr holi ddyledfawrhonpebyddai 
pawb yn ífyddlon ? 

I. Oes, yn ddigon rhwydd. Bernir fod 
yn Nghymru dros driugain mil o aelodau, 
y'nghydag ewyllyswyr daereill, perfhynol i 
achos yr Ymneillduwyr j ac y geliircael yn 
mhlith y rhai hyn, ddau cant a all roddi 
ugain punt yr un; a dau cant ereill a all 
roddi deg puntyr uu; a mil aall roddi dwy 
bantyrun; a dwy fil a all roddi punt yr 
un ; a phymthegmil a all roddi deg swtltyr 
un; a phymtheg mil arail a all roddi pum 
swllt yr un ; a^r gweddill, sef pum mil ar 
hugain achwe chaut, i roddi dau swllt yr 
un — gwna byn y swm o wyth mil ar bugain, 
wyth gant a dcg o bunnoedd, ac nis gell^r 
meddwl ei fod yn faich rhy drwm í neb ei 
ddwyn, a chaei dwy flynedd o amser i*w 
talu. 

D. Yn mha ddnll y maeV ymdrech fawr 
hoD yn cael ei dwyö yn miaen? 

• Erbyn edrych i mewn i swm ^- ddyled gyda 
mftnyldra, cafwyd ei bod yn cynnwỳâ . £34,430 
Tanysgrifwyd yn Nghymru . . 18,404 

Troir at y Saeson anj y gweddill . £16,026 



I. Mae yn perthyn Yt gorcbwyl, er meiht 
cydweìthrediad, dri o gytchoedd lèl olwyDO 
fewn i olwyn. 

D. l*a rai ydynt? 

I. Y cylcb cyntaf y w yr holl gynnulleid. 
fiioedd, yn nghydagewyllyswyrda i> acfaos^ 
drwy holl dywysogaeth Cymra : mae trefn- 
iad y cylch hwn yn perthyn rrGweinidogioa 
yn y cyfarfodydd mawrion ; megysy rhai a 
gadwyd yn Rhaiadr Gwy, Caerfyrddin, yn 
nghydaV rhai a gedwir etto Yr ail gylch 
yw y cylch sirol, o fewn pa nn, nea ba raî, 
y mae dau o Weinidogion y sir, neo y rhai 
cymmydogaethol, yn myned oddiamgylcb i 
annog yr eglwysi at eu g^orchwylion. Y 
trydydd cylch, a*r rowyaf efieithiol, ydyw 
cyleh pob cynuulìeidfa, yn mha rai y roaeV 
Gweinidog a> Blaenoriaid yn ymdrecbo 
ennyn sél yn mhawb o'n bamgylch 3 ac y 
maent i flaenori eu hunain yn y gorchwyl 
pwysfawr. 

D. Ai tybied ei bod yn ddyledswyd(f 
arnom ni i ofalu am gynnorthwyo rhai pell 
taaV gogledd — onid digon i ni ofalu ám eia 
hachos crefyddol gartref, a gadael i ereilf 
ymdaro fel y gallont? 

I. Na; y mae hyny yn groes i garíad 
brawdol — dylem deimlo dros y rbai sydd ya 
rhwym mewn caethiwed, raegys pe byddem 
yn rhwym ein bunain. Mae yn groes í 
ysbryd Cristionogaeth. Yn yr oes apostol- 
aidd, pan oedd eglwys Macedonia, ac ereìîl 
yn mhell, yn cynnorthwyo y saint tlodion yn 
lerusatem: ac y maeV fath egwyddor, os 
cai(f y llywodraeth ar y meddwl byd y 
bedd, y n debyg iawn o wueud ei phercheoog 
yn anaddas i gynnulleidfa y saìnt, pan y 
bydd y Barnwr mawr yndywedyd, "Bûm 
glaf ac yn ngharchar, ac ni ymwelsoch â 
mi; buarnafnewyn a syched, ac ni weini' 
asoch i mi '* 

D. Yr wyf yn gweled mai peth dychryn- 
llyd iawn yw cysgu pau y mae yn ddydd; a 
1x>ddhaa fy hunan mewn claearineb, pan y 
dylwn fod yn eflTro, ac ymdrecbu hyd eithaf 
fy ngallu o blaid crefydd aduwioldeb: ond, 
a ydy w yn arferlad i gyfranu at addoldai 
pell, y rhainas gwelsom erìoed? 

I. Ydyw; y mae cannoedd a miloedd 
b.aanau wedi eu cyfranu îçan y Saeson er 
cynnorthwyo cynnulleidfaoedd y Cymry, er 
nad ydynt yr un iaith, nac yr no genedl a 
bwy; ac y maent yn barod i gynnorthwyo 
yn bresennol yn y gorchwyl pwysfawr 
hWn: y mae ganddynt gymmaint pleser 
wrth weltd y Cymry yn deífro at eu dyled- 



Digitized by VjOOQ1C 



DYLEDION YR ADDOLDAI. 



55 



wrydd, nes yáynt yn crybwyll am dano yn 
eu cyhoeddiadao mìsol *, ac y mae'r pendef- 
ìgìan yn y Senedd yn crybwyH yn barchns 
An> y (forchwyl hwn, wrth ddadleu o blaìd 
rfayddid crefyddol. 

I>. A yw ddim yn rhesymol ac yn gyd- 
wybodol, iV rhai a ymroisant yn g^led i 
dalu traul enhaddoldai eu honaìo, heb bwyso 
ar neb, î gael bod yn rhydd heb fyned dau 
feichîaii rbai ereill hefyd ? 

l. Y cyfaiU l^afydd! y mae yn ddrwg 
g^ayf nad allech ymwadn â chwi cicb hunan 
yn fwy llwyrj ond yr wyf yn gobeithìo y 
deuwoh yn gwbl rydd yn y man. Ond 
ystyriwcb, nid yr hyn y mae dyn wedi ei 
wneud yw ei ddyledswydd, eìthr yr hyn a 
allaHai wnend ac a all wneud etto. Gwyliwo 
rbafc rhoddi terfyn anysg'rythyrol i'n hym- 
drechiadau, a thrwy hyny dynu bam Duw 
amoBì ein hunain, a^n faeîddo ar ein hol. — 
Hollol anaIIo,neu ddiffyg cyfleusdra i wneud 
daìoni yw yr unig beth a'n rhyddha yn 
D^byfrif Duw. Beth a dalai iV cyfoethof;;> 
ddweyd wrth y tlawd, Dos ymaitb, yr 
ydwyf yn ^falu am fy nheolu fy hun heb 
greisîo dim gaa neb ! Y creador balch, ooi 
ddylai yn hytrach ddiolcb, a thosturìo, g^an 
ei bystyried yn fraint fod ganddo g^yfle i 
wneud daionì, a chofío mai goruchwylìwr 
ydyw a raid roddi cyfrif ger bron y Meìstr 
mawr. 

D. Petbau pwysifJT jn wir: gwareded yr 
Arglwydd fí rhag^ Ily wodraeth hunang^is, a 
daearoldeb-— >yr wyf yn gweled fod hyny 
fn bwy ta cryfder crefydd : ond meddyliwyf 
nad wyf allan o le wrtb ddywedyd fy mod 
yn teimlo rhyw wrthwynebiad i gynnilo ac 
ymdrechu talu dyled yr addoldai hyny, pan 
wyf yn clywed fod annoethineb wrth eu 
hadeìladu, yn nghyda gorwychder yraddol- 
dai, wedi eu suddo i ddyled afreidìol ac 
aag^bymmedrol ? 

I. Beth bynag am eich meddyiiau dirgfel- 
aidd, Dafydd, chwi a addefwch fod y fath 
ddywedìad jn iaíth gwrthwynebwr, pcb'ai 
dim ond tystiolaeth, teimlad, ac ymdrech 
Gweioido^ion duwiol ac eowog^ yn ngwa- 
hanol barthau y wlad, y rhai nad ydynt dan 
ddyled eu hunain. Galiai uo feddwl, mewn 
bam carìad, mai nid rhyfyg ac ynfydrwydd, 
ond g'wir ^ariad at lesu Gríst a^ì achos, a'u 
hannogrodd ì roddi eu hariao, eu haraser a^u 
I llafur i ddwyn yn mlaen yr achos pwysig^ 
presennol. Ond y mae genyf ragfor i*w 
4dy wedyd am yr annoethioeb y crybwyll. 
f imph w dan'o, pe buniai wedi bod. Rhai4 



i bob meddwl dìdoedd faraü nad oes neb yn 
foddlon suddo i ddyled o'i fodd •, ac os caiff 
un gam oM anfodd, wrth wneod ei oreu, y 
mae yn drueni mawr sathru ar y gwan 
ffyddloD dan ei faìch gofldus. Ond erbyn 
chwHio i mewn i amgylchiadau lleoedd, pris 
y tir i adeiladu, ptis y defnyddiau, traul eu 
cludo at yr adeilad, a phethau cyffelyb» 
ymddengys yn amlwg nad yw y fath an- 
noctbineb yn bod. Ac mewn perthynas ì 
wychder yr addoldai, oddigerth rhy w ych- 
ydig, megys un allan o bob deugain, g^yr 
pob preg^tbwr teithiol mai rhai dtgon llwyd 
a thlawd ydynt. Mae mawr wahaniaeth 
rhwng adeiladu addoldy mewn ardal lle y 
byddo yraelodau a'r ewyllyswyr da oddeu- 
to chwecfa nen saith cant o nifer, ag yn 
adeilado on arall Ile na byddo ond dan neu 
dri dwsìn o dlodion yn ceisio gwneud eu 
goreu — ^hawddach beio na diwygio. 

D. Dymanaf wybod beth yw llaiscytn^d- 
in y wlad am y gorchwyl ? 

I. £r fod y dadlenon a enwasocb yn barod 
yn ngeneuau amrai ; etto, trwy drugaredd, 
y mae cariad yn cynnyddu, a> teimladau o 
blaid yr ymdrech yn bywhao, a> niwl 
afiacb yn oilio ymaith. Mae cannoedd a 
miloedd yn tansgrifío eu henwau, yn rhoddi 
eu harian, rhai hanner coronau, rhai goron- 
au, rhai bunnoedd, pnm punnoedd, deg 
punnoedd, ug^n punnoedd, rhai hanner 
can punnoedd, a rhai fwy na hyny ; uo ei 
gae gwenith, arall ei fuwch gyflo; arall ei 
fochyn ; pob un a'i rodd, megys pan adeil. 
adwyd y babell gynt yn yr anìalwch. 

Mîie'r byd jrn Uawn o györo, 

A myrdd yn d^ro'u sêl, 
y n gwaeddi ^xa dalu'r d> led, 
- A deued fel y deL 

D. Os felly, y mae yn rbaid i bawb ddi- 
hono ati ; ond etto, osbydd eisìau adgy weirio 
ambell addoldŷ, neo fod gweddill o ddyled 
yn aros heb ei dalo yno, tybied fod y gyn. 
nolieidfa hòoo yn rbydd trwy wasanaethn 
ei hunan, heb bwyso ar ereill, na gofaln am 
eo cynnorthwyo chwaith. 

I. Pe gallai pob cynnulleidfa trwy y wlad 
wneud hyny, yna byddai y gorchwyl ar 
ben, ni byddai ar ol ond casglo Gweinidog. 
ion Cymru i ry w fan cyfleus yn ngbanol y 
wlad i gadw Jubili faiivram ryddhad 8¥on oU 
dyledion, a threfnu mesurau i'w chadw rhag* 
y fath gadwynan drachefn ; ond gan ei bod 
yn hoUol analiuog i iawer cynnnlleidfa i 
wneod h^rny) a chan fod yr ymdrech yn 
Çyffredinol, dylai pob cyaaullcidfa gref 



^W^BM 



56 



AT Y PAReH.E. DAV1E8. 



wnead hjá eithtf ei gnWn i g jnnorthwyo y 
'rhai gweioiaìd. MaerfaaicynnuHeîdfaoedd 
eiaoee gwedi talu ugreiniau o bunnoedd, y 
rhmi oedd yn ddyled arnynt hwy e« bnnalo, 
ac y ipaeat y bwriadu caflglu ogeiniaa etto i 
gynnorthwyo y gweiniaid; acymaeereill 
wedi eodi addoldai newyddlon y flwyddyn 
ddiweddai^ ac y maent yn meddwl gadael 
dyled amynt iV dalu fel y gfallont yn yr 
amier a ddaw, M y gallont wneud (ringaln 
nen gant o bonnao i-r drysorfö gyffredin, i 
gynnorthwyo y rbai aydd yn wan iawn : ani 
adgyweirio a gwydio addoldai, a boddloni 
heb gynnorthwyo ereill yn y fath ameer a 
fawn, dylid bod yn ochelgar, ac yn gynnil 
ìawn yn nghylch hyny, rhag i Ben mawr yr 
eglwys eu barnu yn debyg i dylwyth y 
CPf&dft gypt. Maro7.11. 

D. Maegenyflawerobethau yn yehwan- 
egiV dweyd, pebyddai araser yn caniatán; 
megys ealedi yr amseroedd yn gwasgn yn 
drwm ar rai; ereill am gadw yr ychydi^ 
sydd ganddynt erbyn henaint ; ereiil sydd 
yn derbyn ngetniau y flwyddyn o dreth tir 
a llog arian, wedi arfer by w yn gyunil, yu 
ofuì raai gwastraff ydyw, ac y cânt eu cyfrif 
yn ífol gaa eo pertbynasao, ac efallai y cánt 
eu dirroygu ganddynthefyd, osrhoddant y^ 
helaeth at yr achoe pwysig yma. 

1. Mae mor hawddedchwanego esgnsion, 
ag oedd i*n tad Adda gael dail y ffigysbrea 
Ì wneudarfTedogau gwael a darfodedig; ond 
rtiy anhawdd cael un eBgos yn erfoyn haeU 
lOBÌ, ag a dawela y gydwybod yn ngwyneb 
angeu, neu a nertha yr enatd i sefÿll ger 
bron gorseddfainc bam y dydd a ddaw. 
Gŵyr holl ddarüenwyr y Bibl, nad yw yr 
Arglwydd yn gofyn y peth nad all dyn ei 
wneud; ûs nad allai gyrhaedd oen blwydd 
mawr i'w roddi yn aberth, boddloaai Duw 
ar ddau gyw coloipen. Os na fyddai gan y 
wráig bunnoedd, canmolai eia Uarglwydd 
y ddwy hatling a fwrid i'r drysM'fa: gwyl. 
ied pawb rhag offrymo ea hnnain a*u ham- 
■eFao at bethau afreidiol, er mwyn blys neu 
falchder, a bod yn brin a diffrwyth atachos 
«rBfyddj-r^**Ni watworir Duw.^' Mewn 
perthynas i barotoìerbyn henaint,-^r-gwyiied 
pawb rhag ymddiried mewn golud, a'i garo 
jsi fwy oa Duw ; y lle diogelaf yw rhoddi 
benthyg Vr Arglwydd, mae ei fendith ef yn 
well na miloedd o arian aç aur, ni a ddylem 
barotoi âmeddwl mwy am y wlad sydd yr 
ochr draw, a llai am yr ychydig ddyddiau 
sydd rhyngom aV bedd ; ond y cyfryw sydd 
yn attal «a golod rhag ofa gwoead gwost. 



rafl; neu rhag ofn caeì eu gwaradwyddo,— I i 
cofient mai nid gwastraff y w hao,— yn awr 
yw yr amser i arfer y byd, fel y byddo yn 
dda i ni yn y byd a ddaw. Pe grallefn adad 
miloedd ar eio hol yma, a*n bod yn llw* 
byth wedí myned oddiyma, betfa g-weU a 
fyddem ni? ein holynîaid yn gwastraffu ar 
oferedd y peth a allasero ni ei ddefn jddio 
yn well, dirmyged y sawl a ddirmygo, y 
peth goreu a allwn ni ei adael ar ol i'n teolo- 
oedd, aV peth a beparoglai ein beo watu wedi 
ein claddu, yw dangos eîn bod yii parchu 
crefydd o flaen pob peth. Mae achoe of»i 
fod llawer, trwy eo dîfrawder am grefydd, 
a^o rhagofat gormodol am y byd, wedî cal- 
edoeu plaot yn Ilegwnenthorllesiddynt,— ? 
peth mawr yw roarw yn rbydd oddiwrth 
waed pawb. Terfynaf yn awr gyda dy- 
wedyd mai ymdrech gyflredinol ydyw hon- 
Bu iawer gwaith o'r blaen ddoslìarth ymaa 
thraw o'rfyddip yn yrodrecho yngaled,ond 
yn awr y mae'r ndgorn yn cano, a'r hotf 
fydtljn fawr yn çael ei galw arunwaith i 
yníosod. Gobeithiwyf y bydd buddngoU 
iaetb yn sier o ganlyn. Y mae ufiiera yn 
crynn, y byd yn sylwi, aV angylioB ya 
gweno. Gobeithîwyf y bydd llaw Duw 
arnom, a^i law o^n plaid. 

D. Diolch i chwi, a diolch iV Arglwydd, 
yr wyf yn teimlo mwy o sêl droe yr achos 
nag a deimlais erioed o> blaen, a gobeîthie 
y caf rym i ymdrechu hyd eithaf fy ngallo 
gydaV gwaith hyd fy medd. 

I. Yr Arglwydd a'n benditfaîo, ac a'a 
gwnelo yn fendith î ereîH. Yr Arglwydd^ 
lanwo y wlad ä grym duwiòldeb, fel y dar- 
fyddo rhith o grefydd o'n plîth, a bydded l 
haelioni a chariad lenwi ein heglwysi drwy 
yr faoll Dywy8ogaeth.-?-lÿ5ifw«í. 



AT Y PARCH. E. DAYIES, 

Oweinidog yr AnnibynwTr yn Llanrwst a Threfriw 
gynt, ond yn awr yn Llanerchyinedd, sir Fon. 

^niryîFrawif,-;— Defnyddiwn ycyflensdra 
presennol, ar eich ymadawiad oddiwrthyDi, 
i ddangos ein parcb dyledos i cfawi fel mr a? 
sydd wedi bod yn gweinidogaétho yneis 
plith yn nghyìch 8 mlynedd p amser. Ac y 
mae yn hyfrydwch genym alio amlygo, nld 
yn unigroai oid anghariad na diflyg ìlwydd- 
iant oedd yn galw am eich symodiad, ond 
hefyd fod bys Dow yoamlwggydfyned â'ch 
diwyd lafur jm ystod yr aroser ocbod. Trwy 
eich hofferynoliaeth g^lUr dy wedyd i lawcr 
o ddrygau gael eu faattai, a liawer ì«wb û 



Digitized by VjOOQ1C 



T PRIF EGLWTM. 



6T 



A^aioni natnrto! a moesol gael ei wneuthnr 
jrn y cymmydog^ethao yn gyffredinol, ac yn 
y r eg^lwysi yn neillduol. Pan yr esgynora ì 
fVyn myfyrdod, a thafla golwg yn o1 dros 
d^mhor eich gweinidogaetb, yn mhlith am- 
ryw olygfeydd hyfryd, nas cawn eu nodi yn 
l^reaennol, yr ydym yn oanfod y tŷ addoli 
mewn on ardal wedi ei harddn aM helaethu 
i g'ynnwys yn agos i gymmaint arall o wran. 
dawwyr, a thŷ newydd cyfleus i weinidog 
fyw yn ei ymyl. Ëdrychwn i ddwy gym- 
-Biydog^eth arall, gwelwn yno ddau addoldŷ 
newydd hardd a chyflens. Taflwn eingolwg 
drachefi) i'r bedwaredd ardal, canfyddwn 
yno achos newydd wedi aî gyfodi. Yn yr 
olwg ar y cymraydogaethau uchod, yrydym 
yn canfod fod yn agos i 200 wedi eu derbyn 
î gymundeb er pan ddaethoch i'u piith. Ac 
y mae eich diwyd lafur yn Lloegr aV Ysgot- 
land ì leihau y ddyled yn deilwng i gael ei 
goflTbaa. Ac yr ydym yn dy wedyd yn hy^ 
y deil eich bywyd yn eich holl deithiao 
cartrefol a dyeíthriol i ailedrych drostynt. 
\¥rth sylwi ar yr holl bethau canfyddedig, 
yr ydym raegys rhai yn brenddwydio, ac yn 
barod i lefaìo yn groch, ^ Yr Arglwydd a 
wnaeth i nibethau mawríon: am hyny yr 
ydym yn llawen.'^ Ond O, yn nghanol ein 
llawénydd yr ydym mewn tristwch, Drwg 
genyro fod eich iechyd chwi a> eiddoch yn 
galw ara eich symudiad i awyr arall. Ond 
yn ngwyneb y cwbl nid oes genym ond 
bwrw ein baich ar yr Arglwydd, a dymnno 
î chwi bob llwyddiant yn yr bjrn sydd dda. 
Ac O, aac anghofiweh ai wrth orsedd gras. 
Gobeitbio yr ymwelwch à ni cyn hir, ac y 
gwnewch eich goreo gyda gweision Crist o 
wahanol ranau y wlad i ddyfod i ymweled 
à ni, ac i dreolio Sabboth yn ein plith, hyd 
nes y byddom wedi cael rhywon yn sefydl. 
og. Y mae eich gwybodaeth am ein g^lla, 
a^n parodrwydd i ddigolledu y sawl a ddelo 
i yaweled à ni, yn gefnogaeth i chwi iV 
hannog, ac hefyd iddynt hwythao i ddyfod. 
Dyagwyliwn yn iawr am gyhoeddiadao 
amry w o weision Criet yn ddioed, a bydded 
iddynt arwyddo eo llythyrau at Mr. John 
Jones, Arg^ffydd, lianrwst. 

Ydym yr eiddoch. 



£VAN THOMAfl, 
ROBERT HUGHES, 
WlLLIAM JONES, a 
WlLLIAM íiRIFFrrH, 

lonawr 6ed, 1835. 



W. JONES, 
O. OWENS, 

W. £vAN8, a 

H. WlLHAMS, 

JHaamiaid. 



At Olygydd y Dysgedydd CiefyddoL 

Syr,— Y mae'r ychydig ddywediadaa a 
ganlyn at eicb gwasanaeth. 

Pwüheli. D. RoBERTf. 

YMDDIRIED YN NüW. 

Pan ydoedd swyddog milwraiddunwaìth 
mewn tymhestl ddychrynllyd, ei wraig, yr 
hou oedd yn eistedd yn y cabangerllaw iddo 
a lanwyd á braw gan fod y llong mewn 
perygl,asynodd gymmaint at ei ymddygìad 
tawel a llonydd,fel ygwaeddodd allan, **Ff 
aowylyd, a oes amoch ddim ofn? Sot y 
maeynbosibl i chwi fod mor dawel yn^y 
íath ystorni V' Efe a gododd oddiar gadalr 
ag oedd wedi ei rhwymo ar y bwrdd; gan 
roddi ei bwys ar golofìi, ac efe a dynodd ei 
gleddyf, gan ei gyfeirío at ei wraig, ac a 
lefodd, '< A oes arnoch ddim ofn ?" Hithan 
aatebodd yn ddiattreg, "Nacoes." A'r 
swyddog a ofynodd, «'Paham?" <<Oblegid 
fy mod yn gwybod fod y cleddyf yn Ilaw fy 
ngwr, ac y mae efe yn fy ngharu yn rhy 
fawr i wneuthur i mi on niweid.*' Yna y 
dy wedodd e^ ** Cofiwch fy mod ianau yn 
gwybod i bwy y credais; ac y raae efe yn 
dal y gwyat yn ei ddwm, a'r dyfroedd ar 
giedr ei law.^* 

Y PRIF EGLWYSI. 

NiD oedd y prífeglwysi byth yncaniatán 
iddynt en honain ddyoddef o eisiau llafur- 
wyr. Yr oedd eu cynnydd ysbrydoi, yn ea 
golwg hwy yn anfeidrol fwy gwerthfawr 
na*r holl gyfoeth yr hwn yr oedd cynnal- 
iaeth eu Gweinidogion yn ei ofyn. Edrych 
dros Actau yr Apostolion, a syna at y fkth 
helaethrwydd o gymhorth oedd yr eglwysi 
y pryd hwnw yn ei fwynhau. Ein cyullon 
cynnil ni yw gwneuthor i un Gweinidog 
gyflawni y gwaith, yr hwn oedd gynt yn 
cael ei wneud g^drí neubedwar; ac y mae 
y canlyniad naturiol yn dilyn, fodgwaith yn 
cael ei wneod yn ddrwg, neu y gweithydd 
yn ei aberthu ei hun. Yn ein dinasoedd ein 
hunain, oddiwrth gynnulliad y trígoiion, 
a'u trígfanau gwasgaredig, pe byddai i nl 
ymweled á chymmaint, neu rywbeth yn 
debyg, ag y mae ein pobl yn ei chweonyeh, 
ac yn afresymoi ddigon yn eì ddysgwyl, ni 
fyddai genyra un awr wedi ei gadnet i*n 
gorchwyl priodol, ac i|i wnaera ddin eyn-' 
■ydd mewn g wybodaeih ysgrythyrol, ae ni 
fyddem yn abl i bregetho pregeth yn deil^ 
wng o wFandnwiad dyn aynwyrol. Mae ý 



Digitized by VjOOQ1C 



58 



MARWOLAETHAU. 



canlyniad braîdd yn hnnaDdystíol. Ob bydd 
i gynnalleidfaoedd brinhau en hunain o 
-weithwyr, rhaid Vr g^waith gael eì ddyfetha ; 
ae 08 bydd iddo g^ael ei wneud o gwbl, rhaid 
iddo ladd corff neu feddwl y gweithiwr, ac 
weithìau y ddau. Na thwylled y cyfry w eu 
hunain. Os g^osodant flìnderau na orchym. 
ynodd Duw erioed, rhaid iddynt ddysgwyl 
myned ymaìth heb y fendith. — Dr, Máion. 

SOSIN A NEWTON. 

Dywedodd Soain yttyfnigf nnwaitb wrth 
y Parch. John Newton, yr hwn oedd yn 
ymresynm ar yr eg^yddor, nad oedd yn 
ofynol i ni gpredu dim na fedrem ei amgfyff- 
red, a'i fod ef wedi darllen y Testament 
Newydd, ac na fedrai gael yno un prawf o 
athrawiaeth y Drindod. Gwyddai Newton 
yn dda â phwy yr ydoedd yn siarad, ac efe 
a atebodd, gan ddywedyd, **A wyddoch 
chwi belh a ddygwyddodd i mi neithiwyr?" 
**Weì,'* eb ei wrthwyoebwr, "pabeth?" 
**Wele,"ebai Newton, "tra yr oeddwn yn 
myned i'm hystafell rhyfeddais pa bethoedd 
ar fy nghanwyll nas medrwn ei goleu, ac 
wrtb chwilio oanfyddais fy mod wedì bod 
yn oynnyg ei goleu a*r diffoddydd ami.^* 



1. DYWEDIADAU CYNNWYSFAWR. 

GwERTHFAWROCACH ydy w calon dda na 
chyfoeth lawer. Gwellydywsanteiddrwydd 
oddimewn na gwynfyd oddiallan. Gwell 
ydyw Crist heb anrhydedd, nac anrhydedd 
heb Grist, Duwioldeb a Ilwyddìant sydd 
yn well na llwyddìaDt heb dduwioldeb; a 
gwel! ydyw daionibebfawredd, namawredd 
heb ddaìoni. 

2. DYDDANWCH CYDWYBOD DDA. 

Y sAWL sydd ganddynt gydwybod dawel, 
gras a chariad Duw yn eu calonau, hawdd 
fydd g^nddynt ddyoddef blioderau, caeth. 
iwed a thrallodion yo amyneddgar, dilyn 
llwybrau Crist, gorfoleddo yn ei groes, can> 
fod pethau y byd yma yn fyr a darfodedig, a 
llawer o bob aflwyddiant. Felly y mae gao 
gydwybod dawel a duwìol sylfaen gadarn 
nad ysgoga y byd hi. Y mae ei serch ar 
lawenydd y nef, yn lle gwagedd darfodedig 
y byd. Dyn o gydwybod dawel sydd a'i 
galon yn ymddiried yn ei Dduw am iach- 
awdwriaeth. Os dywedir drwg am dano, 
ni chynhyrfir ef. Hawdd ganddo gymmodi 
gyda phawb. Y mae efe o ysbryd heddych- 
loD a llonydd, yr bwn sydd ger^bron Duw i 



yn werthfawr. Ni fydd wel! er elod, u 
gwaeth er anghlod. 

Bangor. SmhYW. 

MARWOLAETHAÜ. 

At y Gólygydd. 

SYR,— — O bydd gwiw gennych gamattào Ue i'r 
oofiant byrr canlynol yn rhyw gongl o*ch Cyhoedd» 
iad Uwyr ddefnyddiol, chwi a ryngwch fodd perth- 
ynasau a chyfeiUion lliosog yr ymadawedig, ac yij 
eu mygg, eich darDenydd cyfannedd, 

FAMILIARI& 
Godre Cader Idris, ^adoUg 1834. 

ELISABETH R0BERT8. 

Bü farw ar y 8fed dydd o Dachwedd 
diweddaf, £lizabeth Roberts, mercfa hyoaf 
Mr. Roberts, Highgate, Dinbych, yp 39 ml. 
oed. Buasai^n by w, hyd o fewn ynghylcfa 
blwyddyn i*w marwolaeth, gyd â'i brodyr 
Mrd. Roberta John Roberts yn Nolymelyo- 
llyn, gerliaw Doigellan, er pan gyntaf y 
daethantyno, yn brif-drefoyddes y teuluj a 
gwerthfawrogid ei chyfeillach gan bawba'i 
hadwaenai. Yo unol á dymunìadau cedawl 
a haelfrydedd dilyuwiw ei brodyr, yr oedd 
hi yn hynod o gy weithas, croesawgar, llet- 
teogar, ac elusengar. Ni chyfrî64 
ychwaith ymhlitb y lleiaf o'i chynbeddfau 
mwyneiddnaws, ei pharodrwydd siriol i 
groesawu Gweinìdogion yr Efengyl, o am. 
ryw enwadau, ar eu teitbiau achlysurol 
drwy'r gymmydogaeth, Ilawer o ba rai nid 
aentbraiddun amser heibìoheb droi i mewD, 
a chyfrannogi o'i harlwy cyssurus a'i lletíy-: 
garwch. Yr ydoedd yn ferch dra diesgeuU 
us a syml, o dueddfryd sobr a dwys, yn 
gyfarwydd iawn yn ei Bibl, ac er mai 
aelod oV Eglwys Sefydledig oedd hi, etto 
hoffarn awyddus wrandaw'r Gair ar bob 
cyfle. Yn ystod ei hafiechyd diweddaf, yr 
oedd ei hymddygiad a'i bymddiddanion mor 
sobr a dwysion, mor grefyddol, ai^raphiad- 
ol, ac addas i'w sefyllfa ddifrifol, fel ysyaai 
ei pherthynasau a'r lliaws cyfeillion a 
ymweleut â hi ;•!— yn fyr, drwy gydol y 
nychdod a ddadfciliodd ei pfaabeli ddaearol, 
yroedd ei holl feddwl wedì cael ei lyncu gan 
betbau byd arall; ac o ganlyniad, yr oedd ei 
gofynion, ei hattebion, ei sylwadau syn- 
bwyrol ac ysgrythyrol, yn nghydaM difrif- 
wch arbenig, yn fawr ddiddanwcb, adeil- 
adaetb, a byfrydwch i'w cbyfneseiflaid yn 
neillduol, ac i'w hymwelyddion yn gyffyed- 
inol. Ymadawodd mewn tawelwch meddwl, 
yn obeithiol a chysurus, fel un yn gwybod j 



Digitized by VjOOQ1C 



ADAMMEä. 



69 



bwy y credasai, ac a allasai ddywedyd yn 
liy deruB, " By w i mi y w Crist, a marw sydd 

Wele oa inarw*n dw yssydd. 
Ail fjn^ yn fwy elw a fydd. 



Ifewn hyder yn Nêr hon aetb ^i htmo 

Hyd hoenus adferiaeth— 
GoUyngdod cyfood y caeth— 
Galẁad i fuddugoliaeth. 

Cyssams, boddus, y bu 'min angaa 

McMTi ing yn ymdrechu :•— 
Hi drwy fudd, yn y dydd du, 
OriAiwj^sodd aíhoff lesu. 

Di ofh fu'n y ddofh iawn ddu lorddonen 

Wrdd, anwar, wanegddu ; 
No8 c'add draw ei chroesawu 
I dir ei hanferwol du. 

Credir y gwelir hi â'i gwaelwedd— draw 
WedPi droi'n ddisgleirwedd : 
Wrth syllu *ar lesu 'urdtîaswedd, 
A, rian wiw, yr un wedd. 

MORRIS EVANS. 

Bufarw, nos Lun, Hydref 27, 1834, yn 
63 mlwydd oed, er dwys alar i'w deulu a*i 
gymmydo^on, Mr. Morris £vaus, Bryny- 
llys, Llanbrynmair. Bu yn aelod bardd a 
ffyddlawn o'r Eglwys Gynnulleidfaol yn ei 
ardaì, ac yn athraw ymdrechg^ar a diwyd 
yn yr Ysgol Sabbothol am lawer o flynydd- 
oedd, ac yr oedd syched am wybodaeth 
ysg^rythyrol, ac awyddfryd i feitbrin tang- 
nefedd, hunanymwadìad, a sobrwydd yn yr 
Ysgol aV Eglwys yn egíur ddynodi ei holl 
ymarweddiad. Dy wedai lawer yn ei g^ystudd 
diweddaf am ogoniant gwir grefydd o ran 
pnrdeb ei hegwyddorìon a helaethrwydd ei 
chysuron, a gwresog annogai ei gydbro- 
ífeswyr a'ì gyd-atbrawon i wasgu gyda 
dyfalwch a dwysder ar feddyliau ìeuenctid 
y pwys annbfaethadwy oM cbeisio â'r holl 
egni yn moreuddydd yr oes. Bu yn ddy. 
oddefgar yn e1 gystudd, dyfalbarhaodd 
mewn gweddi, a gorphenodd ei yrfa mewn 
cyflawn dangnefedd. 

JOHN MORGANS. 

Bu íarw, Medi 1, 1834, yn driugain oed, 
Mr. John Morgans, Glanhanog, Carno, wedi 
bod yn aelod eglwysig defnyddiol a fiydd- 
lawn iawn gyda'r Trefnyddion Calfinaidd 
am dair ar ddeg ar hugain o flynyddoedd. 
Yr oedd ei holl gyfeillion crefyddol yn ei 
barcbu ac yn ei garu yn ddiragrith a 
gwresog o herwydd llarieidd-dra ei ysbryd, 
addfwynder ei dymher, gwasladrwydd ei 
ymarweddiad, a'iddiwydrwydd diflino gyda 
gwahanol ranau gwasanaeth ei Arglwydd. 
Yr oedd amgylchiadau crefydd yn y Ile yr 



addolai wedi en bymddiried bron yn hollol 
iV ofal, a llanwodd ei gylch yn y dnll 
mwyaf camaidd a ffyddlawn féì awyddog 
yn yr eglwya. Gwirfoddol gjrasegrodd y 
rhan fwyaf ol fyfyrdod a'i amser ai waith 
ei Ddow, a pharhaodd ynddo yn ** ddlymod 
a helaeth,** nea iV hanl fachludo gyda 
dyscleirdeb digwmwl, ac Vw ysbryd ded. 
wydd gael derbyniad droeaawus i'w dragy. 
wyddol orphwysfa. 



GOFYNUDAU. 



Hynaws Oìygydd^ — Byddai ynddagenyf 
g^el esboniad ar y pethau canlynol yn Dat^ 
16. 12.— 

1. Pa beth sydd i'w ddeall yma wrth 
Euphrates ? 

2. Pa bryd y tywalltwyd neu y ty welltir 
y phìolamihi? 

3. Pwy y w y breninoedd hyn, ac i ba le 
y maent yn myned 

4. Pa beth yw eu gwaith? — Cyflwynaf y 
gofyniadau hyn 1 ofal y Parcb. W. Morris 
o Lanfyllin, swydd Drefaldwyn. 

Bcnt. £. Eyans. 

PAfodd y cydsaifcadwedigaeth pobbaban 
sydd yn marw yn y sefyllfa hòno ag etbol- 
odigaeth dáiammodolì'^l ofal y Parch. H« 
Morgans, Sammah. Alltud. 



ATEBIAD 1 DDYCHYMMYG I, A. 

lonawr diweddaf, tudalen 26. 

Mwyn haiam a gloddir a dynir bob dam 
O'r ddaear, — a lìunir» gosodir e'n sam ; 
A hwn i'r gôf celfydd y w defnydd, modd dwys, 
I wneud wrth iawn reol bob Pedol er pwys ; 
A'i hwy th Weinidogion blaenllymion. er Úes, 
ÌFyth hoelen etholir, dir roddir dwy rês, 
Y rhai a osodir yu sìet eu swydd 
Dandroed yr 'ysgrubliad sy a*i rediad ynrhwydd:* 
Cant weithiau y brif-fforda« a oheuffoTdd dra chuL 
Dan wadnau'n dyn wydnr.arch gwineufarch neu fuJ, 
Ac amjiit y cludir, gosodir yn siwr, 
Yr oll a grybwyllodd ag enwodd y gwr ; 
Ileblaw yr amryMth orchestwaith, a diost, 
Dygludaw beilcn gorthrwm, a " degwm go dost,** 
Rai gweithlau fe*u perchir addumir mor teirdd 
Cânt j|;ludo cyfreith^^-yr, boneddwyr, a beirdd : 
Os teithíant am ddeuns mewn dyrys hir daith 
Bydd eisiau rhỳw gymmaint o'r goiàint i'wgwaifli; 
A dyna'r Dychymmyç mae'n debyg yu d'oa 
Wyth hoelen wrth reol i Bedol syíi bod. 
DolgeamL. G. A. 

ADAMMEG. 

Wrtb ddyfod yn wftgfol o*r ysgol ryw waith, 

Cyfarfu glfts lencyn & dyn yn ei daith, 

Yr hwn iri cjrfercnai, — ofynai'n y £án 

O'i oes faint dreuliasai, neu red'sai i'w ran : 

Yr herlod atcbai, a gwedai'n o gaU, — 

Os teirgwaith pedtpar-ran (yn wiwlan heb wall) 

A wnewch liososi (a'u nodi'n ddi nidr) Cchwidtj 

Ag un rhan o ddeuddeg o'm chwêg flwyddau 

O nvd dowch l wybod, a chanfod wnewch chwî, 

Parif flynyddau yw dyddiau'm hoed i.— IDRII^ 



Digitized by VjOOQ1C 



BARDDONIAETH. 



AWDL 

Ÿ» eifmnmif* Golpffiad m p B^éA moirr 
diwêddaf. 



Wele ym motea galw- t neirwoo, 

?daa*T o&ul a'i belTdr njlon ; 
8 aruthr egwyl syrth i*r dgion. 
Y bsrwlawii odtrymp dêr UlaBedion ; 
A'r eres aer a roes Ioa-«yrth i lawr, 
Tn eirias hyf awl oli gonaíion ; 
Dirgryna'r ddaear gan dduoa-^leetaic^ 
O'i huthyr seiliau ai throsoUon. 

ddiwmodl hynod enwi,— oiiaa bam-^ 
Meirw byd yn adgodi ; 
Rhwyg 1 anian, oer gyni 
Drwy y nef á*n daear ni. 

0*u deddf, ac eu greddf gridd&n— y bydoedd^ 
A*r bodau yn druan, 
A gwyllt, gwàr daear drwy dân 
Elfenawl o fy w anian. 

I>ydd diweddiad uoserrhediad. 



A dymchweliadbyd o'i drefniad 
Diadferiad; O odfbrcul 

Ein daear Iwysgu a'i da orlosgant, 

A'i boU erf weithydd yn Uwyr a fèthant: 

Mynyddoedd. brynoedd mewn ewybr anian, 



Ÿn ffrwd ofhadwy, rhuadwy rhedant 
I'r eigion erfawr ; ei ddeifr gynhyr&nt, 
Ie*r hoU foroedd a orhylî ferwant, 
A byd yr awyr yn flFroch dyruaut ; 
HiTiod dTodfau anian,— trwy'r nef uchod^ 
Air ddaear isod a Iwyr ddyrysant 

Ar fỳr egyr y toawrfor eigion, 

Ei grombil gwelw i f^rw ei feirwon í 

Y ŵlaear hithau ddyry weithion, 

J fyny d meirwon fän a mav rion : 

O udgorn Nef rhed gair ein lon^yo glau, 

fewn eu dorau i'w dyfiìderion. 

Hen gloiau gwcryd yn glau agorant, 
A Uuoedd hypod heb ball ddinunant ; 
Mewn daear isod mwy nid arosant ; 
Unnaws a'u beddau byth mwy nis byddant, 

1 gyd mewn nerth adgodant, — 301 dryfrith, 
I dir diymrith ar d'rawiad amrant. 

"Wedi eu bod yn ngheudod bedd^-oesau,'n 
Gorphwysaw mewn Uygredd, 
Fry neidiant feirwon odwedd^ 
Yn nydd lon mewn newydd wedd, — 

Myrdd ie mil mjrrdd mal y mân— raian, 
Ddwyrea'n chwai aUan, 
O wythi daear weithian, 
Ger bron Duw byw y Gly w glân. 

Cyfyd ufydd dorf y tristydd, 
Hwn foreuddydd yn fawreddus; 
A chwyd aflan weision Satan, 
Eres anian yn resynus^ 

t»an fo daear hygar át^y ei heigion^ 
Jn dal i grynu mal daU gorweinion, 
O ddydd enawr. a mynyddoedd Arfon, 
Gywrain, hoífwiad'n ymguraw'n yflion, 
ÇrweÜr mewn teg argoeUon, — yn rnyfedd, 
Pwy fedd wir sylwedd pwy fydd rasoUon. 

Yr iawn weis ufudd yn y Fam safant, 
Gwiw luon iach, ac a lawenychant ; 
Yn wir hoffusawl hwy a orphwysant, 
Ar Graig yr oesoedd, drwy'r GTẅt garasant; 



Eu dilyth Briod welantF— heddyw.'n fflwcii, 
Yn ei ËLn harddwch, a'i gyflawn mddiaat 

Diau gwŷr anwir y byd a grynant, 
(rer y sywiaw) leso groeshoêlhisant; 
I'w cuddiaw'n dristiun o wÿdd lon gwaeddant 
Ar y mynyddoedd dirym eu noddiant ; 
Heb unrfayw achles lu eres galarant 
Heddyw o'i blegid, ac iddo e blygant : 
Hen gawri Eden gwridant, — mewn angar, 
Eithr Duw ddynoetiia'r gweithredoeda wn 

Y dihrfr Knad a dau lyfr imion, 
A wir ddynoetha bob rhy wddyn weithion ; 
Pob drwg i'r golwg a ddwg lor ffwiwlon, 
A fu er Addaf, ŵr hy&wr raddion, 

I'r güleu daw dirselion ysbrydoedd 

A gorddu giloedd, a gwraiad y gaba 

Fn awr y Bamydd cofydd, cyfion, 
A yrr y nawswyllt druenusion, 
I'dywyUwch at anfad wyUion, 
Hen lû ffjnmigawl uffern eigion : 
Tan Ud tfuw yn y wlad.hon, — dirboenaotii 
A byth wylant, anobeithioUom 

W^ele'r Oen a eilw ei wâr angylion, 
Iddei nef wenwawr at Dduw Píaf nnion; 
A'r lesu gwiwras a'r eursy w goron, 
A'u hurdda ynsolwg yr heirdd angyUoni 
Yng^r fry byŵ gerei fron, — ei foliant 
A wiwd^ eilìant «m waed el galoni 

Hoffhoewlu byddant gyffelyb idiio, 
Yn berffaith lanwaith, a goleu yno ; 
A chânt fyth breswyl, ac anwyí uno, 
JTn fw jTî a'u Moduí heb ofn ymado ; 
lacho freg, mewu corwech iro,— Uebyddliaulj 
A'i dês gloy w, araul, byth jm dysgleirio. 
Tremadoc, JOHN WILLIAMẀ 



Mÿfÿrâiod y CrUiion Oedranut. 



Mi deithiais ran o'r anial hir 

Tua thir addewid rad, 
Hydrosydd Moab, dyna'rman, 

CyfRmau Ganaan wlad ; 
Er colli'r hen Baradwys wen, 

Gorphwysfa Eden wiw, 
Mae etto'n ol orphwysfa weU^ 

JTn ninas bell iy Nuw, 

^rth edryeh ar fv Uwybrao gynt, 

A'm helynt ar íy nhaith, 
Dan ofnau ac euogrwydd bUn 

Bererio Uesgfiin Uaitb : 
Rhyfeddu 'n^ drugaiedd rad, 

A chariad Dwyfol cu, 
Fmg'leddodd Tenaid lawer tro 

fTTth deithio'r anial du. 

Yr unrhyw ras-a ddeil fy mhen 

Yn yr lorddoneo ddofn, 
Fél na ddiffysio f egwan Éyáà 

Tan gystu<kl prudd ac om ; 
Wieth groesi'r aJòn, dirion Dadj 

Na âd bechadur Uwfr, 
Ond estyn fraich o gjTnhorth gu, 

I'm nérthu y'ngrym y dwfr. ' 

O lesu'r Arèhoffeiriad mawr, 

Frenin dir&wr doeth, 
Bydd di yn ^ymhorth ac yn Waid 

1 fenaid eiddU noeth ; 
Gorchymyn dy gerbydau chwyiOi 

Angylion cedym Duw, 

I'm dwyn o tan y farwol don, 

Fyth ger dy fron i fyw. 

Ac os caf dirio yr ochr draw, 
üwch cyrhaead biaw a briw, 

Ac wedi'm gwneud fn hoUolbur,i 
BechaduT dua'i Uw ; 



Digitized by VjOOQ1C 



BARDÍX)«IAEtH. 



61 



Àm iechydwriaeth werthfawr lawn 

Bydd uchel iaMrn fy i^hân, 
I>yTchafu'r gwaed a fydd fy ng^raith 

A'm gwnaeth yn berffailìi lAn. 

Mi gofiaf yno'm dvrys daiüi 

Trwy anial maith y byd, 
Mi gona'r groes a'r gw'radwydd gynt, 

A^r hdbpt drist o hyd ; 
Mî gofiafbwys a gwres y dydd 

Yn Uonyda ^m iy lle, 
A chofia'n beiuif am y gh>ea 

Am dyg i deyftias ne'. 

Bydd melys seinio c&n yt Oén, 

A'i boen ar GaUbri, 
Ac am y gwaed o ddwyfol werth 

Roe'nbridwerth drosom ni ; 
Dyoddefaint Crist, a'i &rwol firiw, 

Cyfiawnder Dnw a'i ddawn, 
Bendithion y cy&mmodhedd, 

A rhinweddtnawr yr lawn. 

Ni ganwn goncwest rhad á rhydd 

Ar angeu prudd a'r bedd, 
Adferiad i íarwoUon byd 

I fywyd uur a hedd ; 
Pa lê mae'tn golvn, angeu du ? 

Mae'th allu uflfem drist ? 
Diddymwyd eifch awdurdod gaeth 

Trwy rin marwolaeth Crist. 

Hosanna Haleliwia fydd 

Tôn ddiludd am ei ddawn, « 

Am angeu'r groes a roes yn rhydd 

Rai oedd annedwvdd lawn, 
Am gyflawn brynedigaeth rad, 

Am garìad Tri yn ün, 
Ac am y eras, ragorol rodd, 

Achubodd euog ddyn. 

Aneirif lu angylion net 

Mewn osleîmwynlef mawl, 
Gydseiniant gyda'r ^lwys l&n 

Drag'wyddiaiwlg&nddi dawl : 
Yn harddgymmanfa bur y saint 

Bydd mawr ein braìnt a'n brí, 
A swm ein holl Raniadau'n glau 

Fydd angau Calfari. 
Cbernar^. Y diweddar EDM. FRANCIS. 



ENGLYNION ÀNERCHIADAWL 

AT 

MR. 0. WYNN THOMAS, 

(" Ttorogr) 

Bardd Cymdeithas. Cymreigyddion Caerhidd, 

am y flwyddyn 1834. 



Oioen Tiorog anturìa^ dy annerch^ 

D'awcnydda garaf, 

Mewn iaith wyl mi ni'th welaf, 

Cwrdd i ni mewn cerdd a wna£ 

Ai di-och 'ran dy iechyd— — wyt Owen î 
Ai tawél dy ysbryd, 
A d'awen fel dyn diwyd 
Yn fwyn a hoff iawn o hyd ? 

Ai da iechyd dy achol ^frodorion, 

Frawd eirwir serchogol î 
A fwri pe baent farwol, 
Y canai rhai cwyn ar eu hol ? 

tJwyn o aru cynorion,— — diwgweis 
Diwygwyr iáith Brython ; 
Corlwyddwŷr caroljrddion, 
Bwrddres hardd beirdd jnr oes hon. 

Yn yr oes hon — hon ar ei hyd, — lledfeirdd 
Svdd a Uwydfeiwl myrílyd, 
rnllu yrbeirdd yn fie'r byd 
OwtiefauUon i'ẃ gòchelyd. 
8 



Oochcl grachfiirdd yn gwawchio— oymysgiaith. 
Ac ymysgwyd rhc^do, 
I'w adwaen fyth dyna Fo, 
ABatedwyriVbleiäio. 

Myn lle bo bigo y bwyd— — e gaxlá 
Am rjmnyg ar friwfwyd : — 
Ysiç hopren ysgriprwyd 
Ddeil yr oU a ddel i'w rwyd. 

Band hwn a fwriwn ar fa i c 'n wirion 
A waria ei fwnai, 
Dryglais fwrdaisi fírdai, 
Cyîl ei bwnc oni Iwnc lai. 

Gyda'r drel gochel gychwyn i fir-dỳ 

Rhag oferdaith meddwyn ; 
Of na 'wedd ef Oioen Wynn, 
rmachub dyna'r liiochyn. 

Rhwth gamvyr mewn rhith gyni, — a'u mwy^n, 
MoesgerHd Tom a Ŵen", 
Rhed o'u twrf, can's rhaid i ti 
Ochel adw^yth ach'ledi. 

Dilyn wŷr a dal yn ol y cynfeirdd 

Pu'n canfod iawn reol ; 
Hoffa wir-ddysg hyfforddol, 
Ffwrdd a'r ffug ffair-ddyri ffoL 

Yn Nghaerludd rhy w fudd rhyfeddol— a ddaw 
I (Idyn fiti'n synwyrol ; 
Cei, ŵr da, iàith dda.o'th ûli 
A Brythonwobr berthynoL 

Cofla eirchion o'm cyíarchiad— ^buddiol 
Tra byddot o'th henwlad, 
Llanw d'enw Llundeiniad, 
A mwynddyn doeth, mjnDduw'n dad. 

Mae enwau a ddymunaf, Sion Owen, 

( /ras newydd, yw'r cynta^ 
Gwas i'r lon, i seisio'r af, 
Cerdod Nef ) a Sion Catordaf. 

Penttyn^ Eifìonydd. 



ATEB. 

Cawrdàf o talaf i ti ^íÿiiyied, 

Fy niolwch difri, 
Annhetlwng, ond it' holi, 
Ndllduawl o'thfawl wyí fl. 

Ond am y Gymdeithta ^m dwr tybiaf 

Atebont i'r cyflwr, 

Ei mheib cu, ie 'mhob cwr, 

A nodi gy wrain Awdwr. 

Tía bo nen uwch ben ein byd-^y tonnau 
Odditano heíyd, 
Fr annerch hyd yt ennyd 
Honno i ddawn eaw a ddyd; 

Caerludd. Twrog, 

Ar fipys dros y Gymdeithas. 



Èywyd.'^Cyfìeithado Montgatnery. 

Beth yw bjrwyd ì Rhyw fftagen wan wiw, 

A dirÌMryd gan lanw'rbyd mawr, 
I ddangos prydferthwch eilliw 

Ar sugndraeth amser dros awr : 
I'w helfen ehangfûth am dro 

Aeth y werdd-donn a'i dygodd i'r lan, 
Gwel ! im arall sy'n golchi y gro, 

A'r gragen nis ceir yn un man. 

Caergylri. W. G., 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESION. 



HANESION CARTREFOL. 



ETHOUADAU. 



Weoi cyhoe4diein Rhifyn diweddaf dat- 
tod wyd y Senedd •,— ac y mae'r Senedd new. 
ydd i ymgyfiEirfod ary 14egoChwefror,pryd 
y dysgwylia y Toriaid y bydd ea nifer yn 
llawer lluosocach n&g oeddynt o*r blaen, ac 
hefyd yn Iluosocach naV Wbig'iaid, ac felly 
yn ddìgfonoi o rifedi i ddwyn yn mlaen y 
lly wodraeth newydd. 

SìDffdd yr Amwythig.'-^Dyyfeá hanesion 
fod yr holl Ddiwyg^wyr wedi eu taflu allan 
yn y Swydd hon, a bod y rhai a etholwyd 
yn awr yn Doríaid i çyd. Nid oedd y 
Whigfiaìd, meddir, ddim wedi bod yn ddig^ou 
(CofaluB are ro^di enwau pleìdleiswyr i lawr 
felydylesid,yu ugbyda chyngraira thwyll. 
wobrwyon y Torlaid— yr hyn a fu yn achos 
Vr Diwyg'wyr golli y dydd. Golygir hefyd 
fod annhrefo ac anfedrusrwydd wedi bod 
gyda golwg ar Mr. Slaney, oddieitfar hyny 
y buasai yn mbell o flaen Hanmer a Phel- 
bam. 

Swydd Drefaldwgn. — Y mae Mr. Charles 
Wynn wedi ei ddewis dros y Swydd, aV 
Milwriad Edwards o Fachynlleth dros y 
Bwrdeisdrefì. Nid oedd yma neb yn en 
gwrthwynebu. Vma y mae un yn Ddiwyg. 
iwr, a'r llall yn Doriad. Y mae Mr Wynn 
mewn swydd yn y ilywodraeth yn lle Arg. 
Iwydd Holland, ac yn aelod o'r Cynghor. Y 
mae^r ethoiiad o hono yn awr y pedwarydd 
ar ddeg. 

Swydd Feirion. — Ar y 12 oV mls diwedd. 
af, etholwyd Syr R. W. Yaughan o Nannau, 
yn Harlech, yjryflydd g^aitharddeg. Nid 
ocdd yroanebyn sefyli yn erbyn Syr Robert 
y tro bwn mwy na'r'etholíadau blaenorol. 

Swydd /y/mf.^EthoIwyd Syr S. Glynne 
dros y Bwrdeisdreíì. Ni chlyWfiom am un 
gwrthwynebiad i'r hen aelod dios y swydd 
bon. Y mae ei ^tholiad wedi cymnieryd ile. 

Swydd Fon.— Etholwyd F. Paget dros y 
Bwrdeisdre6. Ni chlywsoip am un gwrth- 
wynebiad iYhen aelod drosy Swyddbon. Y 
roae yn awf wedi ei ethol. 

Swydd Aberteifi.-^EÚìoiwyá yr hen ael- 
odau Pryce a Fhillìpe, dros y Swydd hon aM 
Bwrdeisdrefi. Dau Ddiwygiwr. 

Sivydd Ddinbych.-*^Yn y Bwrdeisdrefi 
perthynoi î'r Swydd hon, gwrthwynebìd yr 
hen aelod Mr. Maddodcs gan Mr. Wjlson 
Jones, un o'r Toriaid. Cynnygiwyd Mr. 
Maddock8 i gynnrychioli Bwrdeisdrefi y 
Swydd boo gan y Parch. Archddiacon New. 
come, a chefnogwyd y cynnygiad gan Mr. 
Hughes o Aatrad fíall^ Y ddau hyw, ya 
nghyda Mr. Griffiths o'r Garn, a areiíhient 
yn hyawdl a synwyrlawn o blaid Mr. .\Iad. 
docks a*i egwyddorion, a dynoethent 
egwyddorion Mr. Wilson Jones,. yr hwn 
aydd Döriad o'r fath dynaf. Yna cynnyg. 



iwyd Mr. Wilson Jpnes i aefyll yn erbyíl 
Mr. MaddocksgaB Mr. Co{mer WiHiaiDs^ yr 
hwn a fyddai arferol bo|l> amaer cyn hyn o 
bleidio y Whigiald. Dywedai pebuasaiMr. 
Bìddulph yn sefyll dros y Bwrdeisdrefi y 
buasai yn parbau i'w bleidio, ond am eì fod 
yn sefyll dro^ y Swydd, y byddai iddo ei 
wrtbwynebuü Wedi hyn cefnogwyd y 
cynnyg^ad gaa y Milwríad Salosb^ry o 
Alltyfaenan. Yn niwedd yr etboliaâ saif y 
rhifedi fel y canlyn: 

/oaetf. Mdddoehs. Mkf$. 

Dinbych 127 ÔO 67 

Rhuthyn 178 62 116 

Holt 87 21 06 

Gwrecsam 98 99 — 

248 

Yma sylwer fod tro dichellgar wedi cael ei 
wneuthur â phleidleiswyr Mr. MaddocltSÿ 
sef gweinyddu iddynt amryw Iwon er rowyn 
treuiio yr amser ymaitb, a phan welodd Mr. 
Maddocks nas gallasai ẃlegid hyn ddwyo i 
mewn banner ei bleidleiswyr yn Niubycb, 
rboddodd i fyny yr ymdrecb. Drwg genym 
feddwl fod y Toríaid wedi ennill yr ymdrech 
trwy y fath ymddygiad cyfrwysddrwg. 

Dros Swydd Ddinbych etbolwyd Syr W. 
W. Wynn, a Mr. Bagot. Bu ymdrech galed 
rhwng Bagot a Biddulph. Yr oeddìd ya 
meddwl bron byd y dìwedd mai yn ochr 
Biddulph yr oedd y rhifedi mwyafj ond 
clywsom fod yr ymdrech wedi troi yo ei 
erbyn. Yr oedd 254 yn fwy o blaid Bagot; 
y mae'r tri aelod pertbynol i Swydd a Bwr- 
deìsdrefi Dinbycb yn Doríaid. MeddyiieiD 
maì Syr Watkin ydy w y rawyaf cymoŴMÌroI 
o honynt oll. 

Swpdfi Gaerfyrddín.-^Bu ymdrecb galed 
am y Bwrdeisdrefi perthynol î"'r Swyda hon 
rhwng yr hen p.elod, yr Anrhydeddus W. H. 
YeIverton, a D. Lewis, Yswain, o Stradney. 
Pan derfynodd yr ymdrech, cyhoeddwyd 
fod 36 yn fwy o blaid Mr. Lewis, yr hwii a 
gyfrifir yn Doriad. Y niae'r etboliad dros y 
Swydd wedidechreu er yr 16 o'rmisdiw. 
eddaf, ac nis cly wsom etto pa fodd y ba. 
Gwelsomfod yno dri yn meddwl cynnygea 
hunain yn aelodau— Trevor, Williama, a 
Jooes. 

Pcn/ro.*— Y maeV Milwriad H. Owca 
wedi ei ethol dros y Bwrdeisdrefi yn ddi- 
wrthwynebiad. 

Hwlffordd.^Bu ytoa ymrysonfa rhwng 
C. Peel a Scourfield, ac o herwydd cam- 
drefn (meddant) y mae Peel wedi colli. Yr 
oedd 116 yn fwy o ocbr Scourfield 

Etholiad Cynnrychiolifr dros Fwrdeisdrefi 
Caemarfon. 

Mr. G.olyç ypd,-^Bu un o'r ymdrecbiad^n 
mwyafegníol yn y Bwrdeisdrefi bynawel- 
wyd erioed wrth etbol Cynnrycbiolwr iV 



Digitized by VjOOQ1C 



itAMESION. 



63 



Senedd; jrr ymgeiswýr oeddynt Colonel 
Parry o Lanbedrog, a Major Nanney o'r 
Gwynfryn ; y cyotaf yn Ddiwygiwr a'r llall 
yn Dory} pan oedd y ddau ymgeisyâd yn 
ttlîu yr ymweliad cyntaf Tr etholwyr, yr 
oedd pob peth yn myned yn mlaen gyda'r 
tawelwcb mwyaf, heb neb yn tynu'n groes, 
ac yu ol pob ymddangosiad y pryd bwnw, 
nid oedd dim dadl yn nghylch anfonìad y 
Cotonel Parry i'r Senedd;— wedi î'r blaid 
arall ddeall hyn, ac i'r Senedd ddiweddaf 
gáel ei g^llwng, ennynodd rhyw ysbryd 
aogerddol yn y Tories o bob gradd ^ a phen- 
derfynasant arfer pob moddion cyrfaaeddad- 
wy er sicrhâu anfobiad Major Nanney i'n 
cynnrychfoli ; bygythient denantiaid y 
caent eu troi o'u tyddynod, a'u tai annedd, 
yn y dref hon a'r gymmydogaeth ; bygyth- 
ient fasnachwyr, llongwyr, trefnidwyr, a 
chreflfìwyr, y gwnaent bob drwg ìddynt,yn 
mhòb man, os na phléidient y Major Nan- 
ney; a dywedir y meddai rhäi y digywil- 
ydd.dra o gyntiyg arian i ddynion am eu 
pleidlais; ac addaw gwaith drwy'r flwydd. 
yn i laweroedd, a chodi ereill i drin mas- 
nach eu hunain, &c. ac y caent bob fiàfì* 
oeddddichonadwyeihestyn; ond cyfarfoant 
à llawer dyn tylawd, wrth ei ddiwrnod 
gwaith, a chanddo ysbryd rhý annibynol i 
wertho ei hun yn slare i wŷr mawr gor- 
thrymas; ìe^ peryglodd llawer en bywiol- 
iaethatt wrth bleìdio eu hegwyddorion, a 
dangos mai dynion oeddynt ; ond yr oedd 
amry w ereill, a gymmerent arnynt eu bod 
yn deall pa beth ywegwyddorion rhyddid a 
chyfiawbder, ag ydynt o ran eu profiès, yn 
hoHol wrthwynebns i orthrymder y Torîes 
äc Egtwys Loegr, yn troi fel ceilÌDggwynt> 
ac yn cymmeryd eu hysgubo ymaith— 

•* Fel maD'US ar fol mynydd," 

yr ydys yn hyderu fod y ddraîg Doriaidd 
wedi cael dyrnod rhy farwol ar ei phen i 
allu ymiachàn ar frys; y mae wedi myned 
yn ormod o'r dydd i wneud slates o bawb yn 
Nghymru yn bresennol; os gellir eâTeithio 
ar ambettddyn gwan, an wadal, diegwyddor 
aphlentynaidd, y mae llnaws ereill o ddyn- 
ion i'w cael nad oes digon o rym yn nharan- 
^^ bygythiol y meistr tir creolonaf, na'r 
itiward na'r twrne mwyaf gwynebgaled i 
tì\ví eu troi ; le, nid al) yr addewid o ager 
ea tai na phrynu eu goodêf na dim ag sydd 
yn perthyn i ddichellionTorìaetheu gwneu- 
thar yn ysglyfaeth. 



Wedi dau ddiwrnod o ymdrcch caled yn 
y gwahanol fanau, nifer yr etholwyr oedd 
fel y canlyn : 

PARRY. NANNEY. 

Caemarfon 148 143 

Pwllheli 125 42 

Bangor 60 76 

Conwy 17 30 

Cricieth -»- 49 

Nefyn 28 10 

378 350 

Mwy o blaid Colonel Parry o. . . . 28 

Y mae ugeinian etto, o bob ochr, heb roddi 
enpIeidlaisynNghaernarfon, achoswyd hyn 
drwy fod y llwon yn cael eu rboddi i bawb 
o'r etholwyr, hyd yn agos i*r diwedd. 

Erbyn i blaid y Major Nanney weled fod 
y foddugoliaeth wedi ei hennill gan y Colonel 
Parry, yr oeddynt wedi ymgynddeirìogi yn 
ofnadwy ; ni wyddent yn y byd pa beth i'w 
ddy wedyd na'i wneud ; yr oedd Ilawer o 
honynt fel teirw gwyllt mewn magl yn 
bognnad ; ac yn ysgrechain fel dylluanod y 
difiaethwch; pan oedd y Colonel yn cael ei 
gario drwy yr heolydd, y r oeddynt yn llochio 
Ilaid a cherygato ef a'i bleidwyr; yr oedd 
hyn yn dwyn ar gof imi ysbryd yrhen blaid 
orthrymus hon yn mhob oes; Tories fyddaì 
yn llucbio henbregethwyryr Ymneillduwyr 
gynt ag ẁyau drewllyd, a> llaid a thom, ac 
yn eu berlid drwy «u bwrw î gastell Caer. 
narfon, a héo g^rcbarau budron ereill ; yr 
oeddyut drwy hyn yii ymddwyn yn hollol 
gyson â'u hegwyddorion, yr ydym yn dra 
diolcbgtar ìddynt am ddang^ mor amlwg pa 
heth y w eu daliadan ; bydd genym lai o 
drafferth erbyn yr etholiad nesaf i roi ar 
ddeall i ddynion dwl, mai erlidwyr ydynt. 

GOHEBYDD. 

Swydd Forganwg. Y mae etholiad y 

Swydd bon wedî ei phenodi ar y 15 o'r mis 
diweddaf, pryd yr etholwyd yr aelodao 
diweddaf yn ddiwrthwynebiad. 

Cacrdydcí.f-Etholwyd yr aelod diweddaf 
Mr. Nichol dros y ile hwn yn ddiwrthwyn- 
ebiad. Ni chafodd, medd hanesion, ond 
derbyniad oeraidd iawn. Y gwr hwn a rifir 
yn mhlith y Toriaid. 

JlferMyr.— Etholwyd MrTGueBtdros y Ile 
hwn. Rboddodd Mr. Meyr1ck i fyny ar o1 
ychydig wrthwynebiad. 

Swpdê ŵẃísÿèrf.— Y mae yn debygol 
gebym fod Mr. WìIWimi wcdi ei ethol cỳi^ 



Digitized by VjOOQ1C 



6é HAN£SION. 



hya. Dywed htOMÌoii fod <Mr. Walfth yn 
bwríftdu Befyll yn ei erbyn, ond mai Wilkiii8 
oedd y cynnygydd mwyaf cymmeradwy. 

Swydd Frecheâäotf.'^ùm y Swydd hon 
y mae y Milwriad Wood wedi ei ethot jrn 
ddiwrtbwynebiad. £tholwyd hefyd droa y 
Dref C. M. R. Morgfan, Ybw. Toríad. 

Swydd Caer//e(m.— Etholwyd drosDdinas 
Caerlleou Arg1wyddGroeTenoF,a Mr.Jer?is, 
yr aelodaa blaenorol, Whigiaid. Ni ba yma 
un gpvrthwynebiad. 

liynUeifiad. — ^Etholwyd dros y lle hwii 
Arglwydd Sandoo, a Mr. Ewart, y ddau 
aelod blaenorol •, ud yn Whig, a*r llall yn 
Doríad. 

Herefàrd. — Dn» y lle hwn etholwyd 
CiiTe a Biddulph, dao Ddiwygiwr. 

Swtfdd Fymwy. Meddyliem fbd Arg- 

Iwydd Somerset, a W. A. WilJiams, Yswain, 
wedi eu hethol cyn hyn yn ddiwrthwyneb- 
ìad. 

ilfcmcfte»l«r.^Droa y lle hwn, etholwyd y 
C;wir Anrhydeddus P. Thorapson, ac M. 
Phillìps, dau Ddiwygiwr. 

Ar y cyfan, meddylir nabu'rfath ymdrech 
niewn etholiadau er pan y mae neb yn colìo, 
trwy holl raaau y deymas. Y mae yr hen 
i>oriaid fel pe byddent yn gwneuthur yr 
yme^^nladolafameubywyd. Golygir fod 
ganddynt Drysorfa wedi ei darparu er cyu- 
iiorthwyo rhai ìsel eu hamgylchiadau yn eu 
plith i wrthsefy U y Whigiaid. Ond er iddynt 
jwyddo mewn rhai roanau i ddwyn i mown 
i Dŷ y Cyffredin, Doriaid diragrith, dygwyd 
i mewn yn manau ereìll rai yn eu lle. Ond 
hwyrach y byddant ychydig yn eu henniH 
f rbyn diwedd yr etholiad yn fwy na chyn 
dechreu. Dywed y ^^Monẁtg Chronicle''^ 
am y lô o lonawr, fod 26* o Ddiwygwyr 
wedi eu hethol, ac 161 o Dorìaid : felly fod 
104 yn fwy o Whigiaid nag o Dorìaid wedi 
vu dewis yn awr. Dy wed y '* Courier'*^ nas 
»>a1l y Torìaid ar y goreo gael dim mwy na 
i:58 o gynnorthwy wyr yn Nhỳ y Cyffredin. 
Y mae yn cymmeryd i mewn drwy hyn yr 
holl etholiadau ansicr yn yr Alban a'r Iwer- 
ddon o blaid y Toríaid, yr hyn (meddai ef) 
iiydd yn erbyn pob rhesymoldeb. Y nifer, 
niedd ef, sydd debygol o fod o 240 i 250 o 
blaid y Toríaid. Ond beth fyddai hyny 
wed'yn tuag at ddwyn yn mlaen y llywodr- 
iieth, pryd y byddai tua 400 yn eu herbyn? 
Nid oes yn awr y gobaith lleiaf y bydd i 
Peel, a Ŵelling^on, a^u cyfeillion, allu dWyn 
yn mlaen eu mesurau yn Nhŷ y CyfiVedin. 
Dylai fod ganddynt rífedi mawr yn fwy o^u 
tu nag yn eu herbyn cyn byth y gallant fod 
yn Üwyddiannus. Gellid meddwl yn awr 
fod Syr Robert Peel yn lled ddigalon i 
flaenu y fyddin, yn yr hon y mae y rhifedi 
mwyaf yn wrthwynebol iV olygiadau. Nid 
oes yn awr, gan hyny, ond un o ddau beth 
iddo, naill ai troiyn Ddiwygiwr ar unwaith, 
neo droi allan oM swydd. 

Capeli fFÄií/tcW.— Cof gan amry w o'n 
darllenwyr, fod aughydfod wedi cymmeryd 



lle yn nghylch y ddau addoldŷ hyn y n L.laiir 
dain.* Mynai yr ymddiríedolwyr oil ond 
un attal Mr.CampbelI i weiniyn yr addoldai 
hyn ; ac er mwyn sicrhao ea dyben myn. 
asant swyddogiont iV gadw ymaith oV 
addoldai am lawer o amser. Wedi ynodrech^ 
yn hir, a phob ochr gyhoeddi eu rhesymau 
droseuhymddygiad,aeth yngyfraith rbyng- 
ddynt â*u gilydd, sef 11 o ymddiriedolwyr 
o un ochr, a Mr. Campbell ac un oV ymddir- 
iedolwyr yr ochr arall, Wedi i bedwar o 
Gynghorwyr o hob ochr gael eugwrandoyn 
Liys yr Is.g^ghellydd am amryw ddiwrn- 
odau, penderfynwyd gan yr lB.g^ngrhellydd 
nad oedd dim awdnrdod gan yr ymddiried- 
olwyr a wnaed ar ol i Campbell ddyfod yno 
yn Weinidog, i droi ymaith eu Gwelnidog, 
mwy na'r rhai oeddynt yn ei alw ef yno— 
nas gailasai yr un o honynt ddifeddianoa y 
Gweinidog o'i hawl, oddieithr fod rbyw 
gamymddygiad neillduol yn oael ei brofi 
ynddo. Ac mor belled yr oedd arferiadau 
wedi myned yn yr addoldaihyny, a'n bod ya 
cefnogi ydyb o fodsefydliad Gweinidog, yn 
sefydliad oeuiwl. Gwnai y Canghellydd 
wahanii^eth dirfawr rhwng y rfaai a elwid 
yno i wasanaethu am amser penodol, aV hwn 
a el wid yn Weinidog sefydlog. 

Gellid meddwl yn ddiau wrtb yr byn a 
ddy wed ef, nad oes hawl gan y rhai a ýra- 
gyf^mmodasant â Gweinidog, dori ea cyf- 
amrood ag ef, a'i ỳru ymaith, heb iddyot 
allu profi yn gyntaf ryw gamymddygiad 
neiUduol yn perthyn iddo. Haerai ei wrth- 
wynebwyr ei fod efwedi ei rhoddi i fyny 
mewn llythyr o'i eiddoatynt ; ondy Barnwr 
a ddangosodd mor amlwg a> baul ganol 
dydd eglur, nad oedd ei Iythyr yn cynnwys 
y fiätth beth. Rhyfedd fel y mae cyndyn- 
rwydd a chynddaredd dynion at eu gitydd, 
yn attal iddynt ganfod fel ag y mae byd yn 
oed y peth egluraf Dywedai Mr. Ching, 
Cynghorwr yr ymddiriedolwyr, fod awdur- 
dod gan yr ymddiríedolwyr i ỳru Campbell 
ymaith^ yn yrun modd ag yr oedd ganddynt 
awdurdod i'w alw yn Weinidog. Ond Syr 
W. Horne, un o Gyngborwyr Mr. Campbell 
a'i bobl, a haerai i'r gwrthwyneb; felly 
hefyd y máe osgo araíth y Bamwp, yrhwn 

a ddy wed, " Pe buasid yn gofyn i Mr. 

Whitfi^ld, pa un a oedd ef yn golygo sefydl- 
iad Gweinidog yn sefydliad am ei oes ai na^ 
oedd, y buasai yn sicr o ddweyd ei fod, 
oddiar y parch oedd g^nddo i arferiad yr 
EglwysSefydledig yn yr achos.^' Dywedai 
hefyd mai fel hyn y bu yr arferíad yn y Ile- 
oedd hyn ar ol marwolaeth Whitfield hyd 
amser Mr. Campbell — fod Mr, Joss, Rnight, 
HyattaAVi1ks, wedi bod yno yn Weinidog- 
ion sefydlog o amser eu penodiad hyd eo 
marwolaeth. Gan hyny, yrhyn y cynghorai 
y Canghellydd y pleidiau iddo ydoedd, na 
byddai iddynt ymrafaelio dim yn hwy ynyF 



y Tabemade a*r Tottenham Gourt Chapẁ. 
+ PoliceOfficCTa. * 



Digitized by VjOOQ1C 



J 



HANESION. 



65 



iM^hoa hwn, a cbaniatáu i Campbell wein- 

yddu îddynt yn yr addoldai, fel yr arferai 

wneuthur cyn misMaì diweddaf, hyny yw, 

cyn dechreu yr ymrafael. Mewn canlyniad 

ì hyu §fOBodwyd bam a chynghor yr la. 

gnng'hellydd dan sylw yr ymddiriedolwyr, 

&c. y rhai a ddanfonasant i> Llys y d/dd 

canlynol, trwy Mr. Rowland Willcs eu cyf- 

reîthiwr, eu bod yn mbell oddiwrth gael eu 

harg-yhoeddi yn ngrhywreinrwydd a chad- 

ernid rhesymau yr iB-ganghellydd; ettoeu 

hod, tel aelodau perthynol i gymundeb 

CrístîoDogol, yn ystyried yn deilwng o 

yrbryd tangnefedd, ac o oruchel awdurdod 

y Cang-hellydd, iymlonyddu yn ei gynghor, 

mor belled ag i aildderbyn yParch. John 

Campbell yn yr addoldai uchod fel Gwein- 

idog-, yn nghyda chaniatâu i bob materion 

perthynol i lywodraeth y lleoedd hyu fyned 

yn mlaen fel y byddent arferol cyn dechreu- 

ad yr anghydfod. Crorchymynwyd i draul 

y gyfraith gael ei dalu allan o'r drysorfa 

adawedig berthynol i> Ueoedd hyny. 

Yn awr y mae Mr. Campbell wedi ei ad- 
feryd yn ol fel y bo, yn nghydaV gynnull. 
eidfa luosog ag oedd yn ymlyno wrtho yn ei 
dywydd. Meddylir fod yr eglwysi hyn yn 
awr yr un golygiadan a'u Gweinidog am 
ly wodraeth eglwysig, hyny yw, yn Anni- 
hynwyr; pryd y mae'r blaenoriaid neu yr 
ymddiriedolwyr yn gyífredin, yn ngbyda 
rbai ereìll yn eu plith, yn Drefnyddion, ac 
fel y cyfryw wedi amcanu cymmeryd yr 
holl lywodraeth eglwysìg yn eu dwylaw eu 
hunain, heb fod un llais gan yr eglwys yn 
gyflTredin yn ei materion ei huu. Meddyliem 
mai oddiar y gwahanol olygiadao hyn yn eu 
plith y tarddodd yr aoghydfod yn nghyloh 
ea Gweinidog. 



HANESION TRAMOR. 



FFRAINC. 



Y MAE ymgais yn awr yn y wlad hon i 
luDÌo trefn er diddymu caethiwed. Ffurf- 
iwyd Cymdeithas i> perwyl yma, yn mha 
nn y mae amryw o*r mawrion, megys Duc 
de Broglie, Passy, Odilon Barrott, G. Lafoy. 
ett, &c, Penderfynwyd g^n y Gymdeithas 
yn ei heisteddiad ddiweddaf, fod penderfyn- 
iadau y Gymdeithas i gael eu hargraffb, a'u 
danfoD i aelodau Senedd Ffrainc. Y mae 
Dirprwywyr wedi eu penodi i ystyried pa 
bethau ydynt y moddion mwyaf effeithiol er 
ateb y dyben. 

Dy wedant nad y w Talleyrand yn debygol 
o ddyfod i Lnndain fel Cenhadwr y Llyw- 
odraeth j ond mai M. Rayneval sydd debyc- 
af o ddyfod, yn lleSebiastani, yr hwn sydd 
dra gwrthwynebol gan Dduc Wellington. 
Golygir fod RayneTal o ran ei olygnadau yn 
gyfaddas i ddal cyfeillach &^n Gweinidog 
Tramor. 



YR YSPABN. 



Y MAE y ddlcbell a gynnyg^wyd eraflon. 
yddu Cynghor Cynghorwyr y Frenines, yn 
awr wedi ei ddiddymu mewn modd ag sydd 
yn tôi y cynnygydd â chywilydd, a rhoddi 
mwy osefydlogrwydd i Martinez de la Rosa 
a Toreno. Dywedir fod M. Toreno wedi 
dwyn yn mlaen ei gynliun yn nghylch dyled 
tumewnol yr Yspaën. Yn mhlìth pethau 
ereill perthynoì i'r drefn, cynnygir rhoddi 
ar werth ry w ran benodol oV tir eglwysig, 
acetifeddiaethau perthynol iV Liywodraetb. 
Dywedir fod y Gweinidog perthynol Vr 
Rhyfel wedi dwyn yn mlaen ysgrif i godi 
25,000 o wŷr yn ycbwanegol at y fyddin 
Yspaenaidd. 

Dywedir fod Don Carlos yn parbau i Innio 
dichellion, ac i wneud a allo o aflonyddwch 
yn yr Yspaen. Ond nid llawer y mae yn ei 
Iwyddo hyd yn bresennol. 

AWSTRIA. 

Dywed hanesion nad yw y teimladau yn 
y wlad hon ddim cymmaint ag y buont yn y 
cyntaf o herwydd newidiad Gweinidogíon 
Llywodraeth Lloegr. Meddylir yma na 
phery Ilywodraeth Peel a Welling^on fawr 
o amser; ac yn gymmaint a bod pellafoedd 
aneírif rhwng Weliington ac Arglwydd 
Durham, y bydd i Iywodraeth gael eiffurfio 
yn fuan i'r hon y bydd Arg. Stanley yn ben. 

TWRCL 

Dywed hanesion o'r wlad hon fod y pl^ 
wedi gwneuthur rhwygiadau annhraethoi 

yn y brifddinas fod cymmaint a 70,000 

wedi eu by^ubo ymaith mewn byr amser. 

PERSIA. 

Pan fìi Brenin Persia farw, amryw o'i 
feìbion a ymladdasant nwchben ei gorff am 
y gemau a wisgai, pryd y lladdwyd tri q_ 
honynt yn yr ymdrech. Effeithiodd hyn ar 
ranan deheuol y wlad fel y tywalltwyd 
llawer o waed, ac y mae ymryson mawr yn 
mhlith meibion yr hen Sha^ am y freniniaeth 

CHINA. 

Dywed banesion o Canton yn y Taleith. 
iau Cyfunol, fod cyfyngder mawr yn y rhan 
hon o^r wlad yn mhlìth yr iselradd. Y mae 
byn wedi ei achosi, medd hanesion, trwy y 
llif-ddyfroedd a fu yno yn yrhafdiweddaf. 
Meddylir fod tua 10,000 wedi eu dwyn i 
gfardota eu tamaid mewn canlyniad iddo. 

HOLLAND. 

Meddylir 3rn awr fod ynbeth trabodd- 
haol gan Frenin Holland ì Peel a Welling- 
ton gaeì eu dyrchafu i'r Llywodraeth yn 
Lloegr. Dy wedir ei fod yn anfon Cenhadwr 
atynt i Lundain, i osod o'u blaen hwy ryw 



Digitized by VjOOQ1C 



66 



HANESION. 



fflsaran Cmanteisiôi ìàáo ef yn y aefydliad 
rhyngfddo à Belg^um. Meddylìr fod parcli 
mawr gran Frenin Holland Vr hyn a ferair 
gân Ddoc Wellington yn yr achos yma. 



LLOFFION. 

Yr Iwerddm. — Y mae hyBbysiadao am 
ranau oV wladhon yn ddiweddar wedi ym. 
derfysgra ì raddau mawr, yn nfçwyneb yr 
ymflÂodiad a wnaed yno gan flaenoriaid yr 
Eglwys am y degrwm. Y pryd hyn y cýf- 
ododd yr ardalwyr yn en herbyn, ac y tan. 
iodd y degymwyr aroynt, fel y lladdwyd 
unarddeg o honynt, a chlwyfwyd llawer 
ereìll yn drwm. Cadben Bag^ley, Cadben 
Collis, aV Parch. Arddiacon Ryder, oeddynt 
y tri ynadon mewn awdurdod, y rhai oedd 
a rhan iddynt yn y degwm. Aeth y fyddin 
gyda bwy i Bal1inakilla, yn mhlwyf Bartho- 
lomy. Y maeV lle hwn yn y cyflwr mwyaf 
alaethns ; nnarddeg^ neu ddenddeg o bobl 
wedi eu lladd, a mwy na chymmaint arali 
wedi eu briwo. Casgl wyd y cyrflT i'r addol. 
^f yo y llc, a> glocb yn parhau i g^nn am 
blramser, a'r bobl o bob cwr Vr wlad yn 
ei chlyw yn yrodyru yn ng;hyd ar yr 
acblysur. Am y àe^my nid yw yn ddich- 
onadwy i fyddin Lloegr ei gBMgu yn swydd 
Cork. 

Araifh Syr John Hobhouse yn Nottingham 
ar ei etholiad. — Dy wedai fod gan y Llyw- 
odraeth ddiweddar amryw fwriadau i'w 
dwytì i ben yn eisteddfod oesaf y Senedd,ac 
yn mhlith ereill y rhai canlynoi ; Ysgrif i 
ddìddymu y gyfraith gospedi^ethol, a hefyd 
faoliol ddìwygiad yn Eglwys yr Iwerddon ; 
Cyfnewidiad yn nfarefn y degwm yn Llo^r, 
a rhyddhad i*r Ymneillduwyr, yn ngbyda 
cfayflawn ddiwygìad yn mbob petb a olygid 
yn fdnteìsioi i ddeiliaid y deymasbon. £be 
Syr John, " Dy wedir gau rai maì o berwydd 
fayn y trowyd ni allan o swyddau yn y 
Llywodraeth, nid yw hyny yn pertfayn i mi 
ei ddywedyd, er ei fod dan eich sylw chwi 
i*w ddyfala. Dywedai rhai fod gwahanol 
olygladau yn ein plith, ac roai byn oedd yr 
acbos o'n dinystr. Ond gallaf bysbysu yn 
ngwydd y gynnulieidfa bon, nad oedd y 
gwahaniaeth Ileiaf rhyngora mèwn golyg- 
iadan am ddìm.o'r materion ag oeddym yn 
meddwl eu dwyn dan sylw y Senedd nesaf " 
Dywedai Sjrr Jobn fod y Llywodraeth ar ol 
yroadawiad Stanley, a'i gyfeillion, ac ẅedi 
hyny ymadawìad larll Grey, ynfwycadarn 
nag ydoedd un amser eyn hyny. 

Marwolaethau. — Bu farw Mrs. Williams, 
gweddw yr hyglod DaTid WiIIiams, Yswain, 
gynt o>Saethon,swyddGaernarfon. Ciadd- 
wyd hi Rhágfÿr 11, 1834, yn nghlad^lti yr 
Ymneiliduwyr Annibynoi yn Mhwllhelì, yn 
65 mlwydd oed. Yr oedd yn nghyd ar yr 
aehlysur dyrfti barchus o berthynasan a 
chyfeiilion. At ýr achlysur gwedd'fodd y 



Parch. W. Jones, Gẃeinidog y lle, a phreg- 
ethodd y Parch. Arthur Jones o Fangor. 

Ar y 13 o> mis diweddaf, yn 63 ralwydd 
oed, Mrs. Lewîs o Gleifiog, gerliaw Bod. 
edeym, MAn. £i bywyd oedd yn dra deù 
nyddiol, a'i marwolaeth yn acfaos galari 
lawer o gyfeillion a pfaerthynasau. Bu Mrs. 
Lewis, a Mrs. Williams a grybwyilwyd yn 
flaenorol, yn dra adnabyddus i luaws mawr 
o Weinidogion yr Efençyl, am eu bod am 
lawer o flynyddoedd yn arferol o^u Ifetya, 
a*u croesawn pan ddenent i'r ardaloedd y 
cartrefent ynddynt. 

Ar y 12, yn 64 mlwydd oed,Mrs.£dwardR 
o> Bala, gweddw y diweddar Mr. Morris 
Edwards. Hir goflr am dani gan luaws oM 
chymmydogîon, yn neillduol y tlodion a'r 
angbenus, yn y dref aV gymmydogaeth. 

Ar yr 11, yn 63 mlwydd oed, Mr. Richard 
Edwards oV Bala. Bu am lawer o flyuydd- 
oedd yn aelod eglwysiggydaV Trefnyädioá 

Caifinaidd yn y dref hon. Ar yr on dydd, 

Hannah, gwraig y Parch. P. B. Wiiliama, 
Perîglor Llanrug, swydd Gaemarfon. Fe 
gwynir ar eî hol gan lawer o gyfèiliioD. Yr 
oedd, meddant, yn Ilaw haelionos wrth y 
tiawd. 

Ar y 3, Anne, gweddw y diweddar W, 

Evans oV Bala, siopwr. Ar y 4, yn 78 

mlwydd oed, Mrs. Elinor Jones, Morfa 

bychan, gerllaw Porth Madog. Ar y 3, 

yn 83 mlwydd oed, Mr. Thomas Griffitb, 

cyssylltwr, Bangor. Ar yr 2, yn 24 ral. 

oed, Miss Jane Jones, Tŷ-cocfa, Ffestîniog. 
Priodasau. — Ar y 13 o lonaẁr, Mr. Rd, 
Roberts, Uwchlaw-y-coed, swydd Feirion, 
â Miss Lìoyd, ail ferch Mr. Robert Lloyd, 
oV Wern, gerllaw Tremadoc. 

Ar yr 11, priodwyd yn Llanycil, gan y 
Parcfa. J. Lloyd, Mr. John Jones o^r Bala, 
â Miss Mary, ail fercfa Mr. R. Saunderson, 
argraffydd, Bala. 

Ar y 7, Mr. Robert Jones o*r Clawdd- 
newydd, â Mrs. Williams o> Bryngwyn, 
yn Ngloeaenog, gan y Parcfa. J. Parry. 

YSyllt-dŷ. Penodwyd yn Arglwydd 

Brif Farnwr, pertfaynol i'r Syllt-dŷ, Arg- 
Iwydd Abinger (Syr James Scarlet) yn Ile 
Arglwydd Lindhurst, yr hwn a ymadawodd 
â*r lle hwn ar ei benodiad diweddar yn Àr- 
glwydd Gangbellydd, yn ìle Arglwydd 
Brongham. Y tro cyntaf yr eisteddodd Ar- 
glwydd Abìnger yn y Llys, ymgasglodd yn 
nghyd luaws mawr Vy/ weled. 

/>2/rcAq/Micí.—U ysbysir ni yn y newydd- 
iadnron diweddaf, fod Syr James Scarlet 
wedi ei ddyrchafu i Dŷ y Pendefigion, dan 
yrenw, Barwn Abinger; — y Gwir Anrhyd- 
eddua W. Báron Fit2geraid a Yesci, dan yr 

enw, Barwn Fitsgerald; Syr PbiHipB, 

Charies Sidney, dan yr enw, Barwn de 
L*Isle a Dudley ; — George Pratt, Yswain, » 
elwiryn gyfiTredin larll Brecheiniog, danyr 
enw, Barwn Camden. 

J>cispfiadau €r SeHedd.^Aóroáéìaá y 
Oirprwywyr am y Deisyfladau a anf<^m;fd 



ÌIANESION. 67 



Vf Seneáá trwy ysbaid yr Eisteddfod Sen- 
eddol ddiweddaf sydd fel y canlyn; 8ef,463 
o erfyniadau dros ddattod yr undeb rhwngr 
Lloegr a> Iwerddon, yn cynnwys 539,781 
o dansgrrifwyr; yn dál perthynas â'r Eglwys 
Sefydlediç 336, yn erbyn ysgariaeth yr 
Eglwys â'r Wladwriaeth, ' yn cynnwys o 
dans^rifwyr 49,051 ; anfonwyd dros ysgar. 
iaeth yr Egrlwys â> Llywodraeth yn unig 
63, yn cynnwys 72,274 o dansgrifwyr; y 
rhifedi a anfonwyd o blaid Eglwys I^egr yn 

fyffredinol oeddynt 1,484, yn cynnwys o 
ansgrifwyr 155,783 ; anfonwyd dros Eg- 
Iwys yr Alban 64, yncynnwys 21,839; an- 
foDwyd dros Eglwys Sefydledigyr Iwerdd. 
on 320, yn cynowys 51,900 o dansgrifwyr; 
anfonwyd dros sefydlu cyfraîth er gwell 
cadwraetho'rSabboth 729, yn cynnwys o 
dansgri-ifwyr 157,419; anfonwyd gan Ym- 
néillduwyr am ymwared 434, yn cynnwys o 
dans^rifŵyr 352,910; yn erbyn eu hiawn- 
derau 495, yn cynnwys 35,212 o dansgrif- 
wyr; droB ddefodau crefyddol mewn 
gwledydd tramor 20, yn cynnwys 1,121 o 
dansgrifwyr; yn erbyn y degwm Gwyddel- 
ig 10, yu cynnwys 10,067 o dansgrifwyr; 
dros dderbyniad yr Ymneillduwyr î'r Ath- 
rofeydd 24, yn cynnwys 2,564 ; yn erbyn y 
inesur hwn 445, yn cynnwys 41,810 o dan- 
ysgrifwyr ; yn erbyn yr ysgrifberthynol i'r 
preth Egìwys 144, yn cynnwys 51,815 o 
dansgrifwyr; dros ddiddymiad y dreth ar 
frag 120, yn cynnwys 25,518 o dansgrif- 
wyr ; yn erbyn chwanegiad treth wLiccnces 
ì werthu gwirod 17, yn cynnwy8 964 o dan- 
ysgrifwyr. Yr holl rai ereill a ddanfonwyd 
oeddynt o amryw fath, ac ar wahanol dest- 
ynau llai pwysig. 

Bufarw — ^y Parch. John Phiìlîps, Gwein- 
idog diweddar y Drewen, Ceredîgion, mab 
hynaf y Parch. Dr. Phillips, Neuaddlwyd. 
Gadawodd weddw, a Uuaws o gyfeilìion 
calon i aiaru ar ei ol. 

Peel at Etholwyr Tamworth.^Y lle hwn 
y mae Syr R. Peel yn ei gynurychioli. 

Dywed Syr R. Peel na buasai iddo gym- 
toeryd swydd danunrhyw rwymau i ymad- 
adael &'r ^wyddprion ocdd wedi eu dal hyd 
yma. (Eg^yddorion Toriaeth.) Nas darfu 
iddo roddi ud math o gefnog^ad i drais, ac na 
fu erioed yn elyn ì un diwygiad rhesymol. 

Yn nghylcb " Ysgrif y Diwygiad," efe a 
haerai mai penderfyniad y Llywodraeth yw 
S^wrthsefyll pob matb o gynhwrf diachos — 
mai eu hymdrech fydd diwygiopobllygriad 
addygir i'r amlwg, yn nghyda diddymupob 
gormes wirioneddol. 

Tystia nad y w yn wrthwynebol i egwydd- 
orion " Ysgrif Priodasan Ymneilldnwyr," 
ood ei fod yn hollawl wrthwyuebol i'w der- 
byniad i'r Prif Atbrofeydd fel hawl gyfiawn^ 



eithr oe oes neb o ddeîliaid «i Fawrfaydi yn 
goddef unrby w anghyfiawnder trwy eu caa 
allan oddiwrth freintiau gwladwriaethol, î'r 
rhai y mae g^n bawb hawl, y dylid iawn. 
drefnu y rheolau perthynol iddynt, a gosod 
pob deiiiaid o'r deyrnas mewn sefyllfa gyd- 
raddol gyda gfolwg ar y breintîau hyny.— 
(Da iawn, Peel.) 

Mewn perthynas iV pwnc o ddiwygiad 
eglwysig, nis gall Syr Robert gydsynied i 
ddefnyddio eiddo yr Eglwys mewn un parth 
o'r deyrnas atun achosarall, heblaw i ddy. 
benion eglwysig yn unig. 

Ei fwriad yw dwyn cyfraniad cymhwys- 
ach o feddiannau yr Eglwysyn yr Iwerddon 
dan ystyríaeth manylaidd, a'i ddymnniad 
penaf ydyw rhoddi boddlonrwydd o barth y 
degwm trwy fath o gyfnewidiau o hono, a 
hyny arsail egwyddorion cyfíawnder. 

Yn oghylchcyfnewidiadau yn y cyfreith- 
iau perthynol i> Eglwys Sefydledig, ei 
ddeisyfiad y w symud pob rhwjrstr i fuddiol- 
deb ynddi, ac ehang^ ei therfynau o ddef. 
nyddioldeb, yn gystal a rhoddi taw ar 
achwyniadau pawb. 

Yn mhellach y ma€ yn hysbysu, y cym- 
m.erir gofal am ddiogelu heddwch, a sicrhan 
pob trefniadau daionus yn g^rtrefol. 

Gelild meddwl fod Syr Robert Peei, oddi 
wrth rai pethau a ddyweda, am wneuthur 
yr un tegwch â phawb o ddeiliaid y Lly w. 
odraeth; ondpell iawn ydyw hynyoddlwrfh 
osod gorfodaeth ar YmneiIIduwyr i gyunal 
yr Eglwys Sefydledig trwy ddegymau, treth 
eglwys, oflirymau, arian y pasg, &c. Digon 
tebyg yr ystyrìa Syr RobertPeel bawb Ym- 
neiilduwyr dan rwymau, fel deiliaid gwlad. 
ol, i gynnal crefydd y wlad, heb ystyried 
fod cynnal crefydd, a chynnal y Llywodr. 
aeth, yn wabanol bethau, iie yn bethau nas. 
dylent byth gael eucyssylltn â'ugilydd, ond 
eu gosod ar waban tragywyddol. 

Pa beth a ymddengys i Syr Robert Peel 
yn dditcygiad rhesytnol, yr hwn nas bo ef 
erioed yn elyn iddo, nis gwyddom : dígon 
tebygol nad yr un pethan a eilw ef yn ddiw^ 
ygfiad rhesymol, a*r hyn a eilw Ymneilldu. 
wyr, ac ereill sydd dros eg^yddorion 
rhyddid. Dy wed ef mai '* penderfyniad jr 
Llywodraeth ydyw gwrthwynebu pob' cy- 
nhwrf diachos." Pa beth a ystyria efe yn 
<<gynhwrf dtocAof" sydd yn lled hawdd ei 
fynegi, sef pob ymgais a wnelir gan bawb i 
ymryddhau oddiwrth iau drom yr Eglwyg 
Wladol. Ei bleidlais yn y Senedd ar wa- 
hanolamserau a wiria hyn yn llawer gwelly 
na geiriau dengar a thwyllodrus Syr Robert 
yn flaenorol i*w etholiad. Gwelir yn eglur 
yn nechreuad ei lythyr at yr etholwyr, ei 
fod yn meddwl parhan heb ymádaeJ á'r 



Digitized by VjOOQ1C 



68 



ÍIANESaON. 



egwyddorion a ddaliasai cyn hyn; ac os j 
felly, nid gwiw dysfcwyl llawer o ddiwypr. 
iad ipnrladol nac eglwysig, ond a gydweìo y 
Toríaid yn dda ei gauiatâu yn raeol, ueu 
rbag ofn. Am eu grasni» dyagwylir wrtbo 
ond ycbydinr*, a gweithredu rhajç ofn, nid 
yw yn weitfaredu caredigol, oddiar gariad, 
nac ychwaith yn cenedlu caríad ereill pan ei 
gwneir iddyot. Ofoir fod teg ymadroddion 
athwyll resymau y Toríaid yn llawer man, 
wedi hodo llawer etholwr nes ei myned yn 
rhy ddiweddar. 

Ànerchiad Syr Robert Wüliames Yaughan 
at Foneddigim, Eglwywryr, ac Uchdwyr 
Swydd FeirionydíL 

FONEOOWYR, — 

Erfyniaf ymgynnyg etto 
i'ch cynnrychioli yn y Seoedd. 

Gan eich bod eisoes wedi fy ngosod yn y 
sefyllfa anrhydeddus hòno mewn deuddeg 
Èlenedd olynol, y mae fy egwyddorion yii 
rhy adnabyddus i chwi, i wneothur yn 
angenrheidiol i mi roddi eglurhad o bouynt. 

Y maent yn parhau yr nnrby w ag a sicr- 
hasant i mi ar y cyntaf, ac a ddiogelasant i 
mi hyd yma, yr aorbydedd oVh ymddiried. 
, A mi yn sefydlog ymlynu wrth y sefydl- 
iadau hyny ag ydynt er ys cybyd o amser 
wedi cyfansoddi gogoniant a diogelwch y 
^lad bon, nis gallaf gefnogi ond y äyfryw 
gyfnewidiadau ynddynt ag a ellir eu dangos 
ar seilian da yn wasanaethgar i ddyrchafu 
y gogoniant hwnw, ac i wneuthur y cyfry w 
ddiogelwch jm'sicr-barhaus. 

Tr fath gyfhewidiadau, dymunaf sicrhau 
f chwi, nas dichon i unrhyw ragfamau fy 
ngwneuthur yn elyniaethol. 

Ydwyf, Foneddigion, 
Gyda difliuant barch a brí, 
Eich ufoddaf a^ch gostyngeiddiaf Was, 
- ROBERT WILLIAMES YAÜGHAN. 



H Ei Ddiolchgarwch wedi ei Efholiad. 

FONEDDIGION,-^ 

Yr wyf yn dychwelyd î chwi 
fy ntolchgarwcb diragrithiol am yr anrhyd- 
edd a wnaetboch i mi, drwy fy ethol dra- 
chefn yn Gynnrychiolwr i chwi yn y 
Senedd. 

Bydded sicr genych y bydd i mi, cybyd 
ag y byddo fy rhan i lenwi y sefylifa 
anrhydeddns höno, yindrechu yn ddifrifol 
I brofi nad wyf yn anaheilwng o boni, trwy 



ofalu yn ddyial am lesoldeb y rbai i 
olasant, a dwyn yn mlaen hyd y ; 
ddedwyddwch fy ngwlad. 

Ydwyf, «Ä. 

ROBERT WILUAMES YAC€ 



liywydd yr Íwerddon.'^-Gwelaoim, i 
>yn bysbysu mai Doc Buceleucb al 
yn Is.|y wydd yn y wlad bon. 

Y Dywytogee Vicforia. — Dy wedlr 
newyddiaduron a ddaethant o Ger 
peoderfyniad wedi ei wneod i briodas { 
meryd Ile rhwng y Dywysogea Vic 
Tywysog WiIUam Alexander ~ 
ail fáb Ty wysog Òrange. 

Dygwyddiad gaiaTu» yn lei 
hyn a ganlyn sydd dalfyríad o ìy 
dderbyniwyd oddiyno yn y flwyddyn i 
eddaf;— -*' Drwg genym cich hysbyan'] 
golled by wyd truenus yn lerusaiem, yn j 
I wys y Bedd SanUidd. Yr oedd o 15/ ' 
20,000 o bererinion, fel y^m hysby 
wedi ymg^s{];Iu y flwyddyn hon i'r wyl^ 
Cysgodd caonoedd o bonynt yn yr TJ 
y noswaith o flaen ymddangosiad y 
santaidd, a thrwy y dydd yr oedd mllo 
wedi ymgasglu yn iighyd o fewn iViniir 
yroedranus aV ieuanc, gwŷr, gwr 
phlant, yn sefyll dros oriau hebgynnaìia 
gansugndynuyrawyrwresog a chlafycT 
ag a'u cylchynai. 

Yn mhen amser maitb cly wyd gríddfi 
mewn gwahanol ranau, a chynhyrfioi i 
mwythder a ganfyddid, nes, pan ymdda 
osodd y fflam, iV dyrfa mewn modd dìattil 
ymsymud tuag at y Bedd Santaidd. Milo 
o gwyrflaglau a oleuwyd mewn amrantj 
daeth yr awyr roor deneu-lym a thân, a i 
tur — megys wedi ei goresgyn ac yn C 
flTrwythi— a ymollyngodd ; rìiifedi mawij 
lewygasant, ac a glodid gan ymwasgia 
dyrfa, a gwympent, ac yna setbrid arn;| 
ar ÿ llawr : yr yrogais iV hachob a ddji 
chwelodd ereill i> onrbÿw anflbdna T " 
edd. Yr ysgrecbiadau aV anesmwythde 
aebosodd iV rhai ag oedd^mt wrth y dr^ 
ymofyn am ddihangfa, a'u siampl hwji 
barodd ddycbryn anamserol i>bo1l gynnii 
eidfa. Yn awr golygfa o farwolaeth ac \ 
reolaeth tu hwnt i ddarluniad a ddechreno 
Ibrahim Pacha, yr hwn a ddisgyna 
goríT yr Eglwys, a ddygwyd allan gan j 
ymwthiad gorfawreddawg yn mreichil 
ríiyw ddynionj mewn sefyllfa flìnedig-l 
bron yn orchfygedìg. Pob meddwl aml 
gorweddedig a'r dyoddefedig a goll wyd J 
y gwyllt-feddwl am honangadwraeth. Rl 
a ddywedant ntai o 200 i 300 a gollasantif 
bywydau,— ond dywed y mynegiad fod 
agos i 400 wcdi colli eu bywydau, ac yn ^ 
plith lawer o fllwyr Aiflîtaidd, arhai o h^j 
ynt yn swyddogion milwraidd. 



J. PÜGH, ARGRAFFYDD, DOLGI 



. Digitized by VjOOQ lC 



Digitized by VjOOQ1C 



r 



l 



^Vh 




.^" 



Digitized 



fy&ogle 



Digitized by VjOOQ1C 



. \ 



134 



PREGETH. 



* •" C^ríiUBiiiod rbad, c^rfiuiuood OMian Duw, 
Ni syfl o'i le ; nid ie ^ nage yw,** 8cc. 

Fan yn teimlo ei huii jm ìleig iawn, dy. 
Wedòdd, "Gwr crealon yw ang^u, ond 
bydëed iddo orphen ei waith arnaf fi. Cenad 
yw i'm Harglwydd. Rhaid iddo orpben ei 
waiib cyn y caf fyned i dŷ fy Nbad." Myn- 
ycb yr i^roddai y g^iriau byny, *Tyred, 
Arglwydd lemi, v frya.*" Dywedai yn 
fynycb fod ami cbwant i ymddattod, a bod 
gyda Chrift. Anrl iawn y diolchodd am eì 
cbyitndd, yr bwna gyfrüai yn ysgafn : dy. 
wedai, " Diolcb, diolch, mi ddof allan ry w 
ddydd fel anr." Un o^i cbyfcillion mynwes. 
ol a ddywedodd wrthi, oddiar eî adnabydd. 
iaetb o boni, ei fod yn credn fod ganddi 
obaith da trwy ras, ac y byddai iddi yn fnan 



gael twddugoliaeth ar y gelyn dlweddaf, i 
chyaarai ei kìan yn fawr mewn gobaith y 
cai gyfeillach á brodyr ymadawedig yo y 
nef. Adgofiodd am bregeth a lelarwyd ga 
y Farch. W. Williams, mewn p^bynaa 1 
adnabyddiaetb y saint yn y nef, ac er mor 
ragorol oedd y bregetb, dywedodd 
wyddai fawr; etto tybiai yn ei meddwl 
weled Abraham, laaac, a lacob, Moses ac 
Elias, aV deuddeg apoatol, a Mair Magjial- 
en yno, ond mai y rby feddod fwyaf fyddai 
gweled ei bon yno. Dywedodd wrth á 
theulo, "Na wylwcb^plentyo yn wiiw 
plentyn yn wir — plentyn yn wir." Ei geir, 
iau diweddaf oeddynt, *< O obaìth mawr/' 
^ E. Eluí. 
Treffynẅm^ Chmefror 4, 1835. 



A'-V 



TRAETHODAU. 






j^wisg^drwsiadoa y bendefiges 
3anfyddir ef, nid yn unig yn y 
ond hefyd yn nheml y Gomch- 
onig yn llechu yn y coroelaa, 
' ag esgyn iV areithfa. Ood i 
y neillduol ar agwedd y dyn 
rned heibio ei ymddangosiad ya 
I ei osodiad, trefniadei wisgiad, 
1 

ibyddiref wrth ydyb fawrsydd 
lano ei bun; <*Nid wyf fi fel y 
ereill. Yr wyf yn ymprydio 

yn yr wythnos; yr wyf yo 
imaint oll ag a feddaf." Osoa 
ú g^nmol gan ereill, fe fydd yn 
»1 ei hoti, ac ni fydd brin o glod 
Dyo 'balch gydag achos leso 
edda yn aml gymmaiot y mae 
ud at ei achos, a cbymmaiot y 
agY>ri ar creill, yn ei gyfraoiad- . 
i gynnortbwyon, fel y geliid | 
juasai ef, na boasai gao lesuan ' 
ardal hòno. Gwir yw maitrwy 
Diae Crist yn dwyn yn mlaen ei ; 
I rhai mewn pöb ardal lle ymae \ 
j gellid eu gaiw yn bríf goíofh- / 
ol golwg cmynol ni^fyddai yn J 

yn mlaen yr achos hi^iiÉBli \ 



-r ÿ 



BSr-^'/.-:^^ — TL 



Digitized by VjOOQ1C 



PREGETH. 



135 



nynaî pegallai bawb ereill î feddwl yrun 
modd! Pa mor 'annhebyg i'r Cristìon gos- 
tyngedig' yw hyn, yrbwn yn ngwyneb pa 
betb bynag' y mae yn, nea wedi ei wnend 
«ydd yn barod i waeddî, **Nid î mi, ond i'tẂ 
«nw dy hun dod ogt>niant.'* 

2. Y dyb iset, sydd granddoam ereill ; **Yn 

drawnon, yn an^hyfiawn/' ècc. Gan gystal 

y mae yn meddwl am dano ei hon, anbawdd 

gftnddo dybîed fod ond ychydig yn gyfetebol 

iddo ef ; îe, ni foddlona ar hyn, ond edrych 

^ ddirmygedig 9. meddwl yn ddiystyrllyd 

9m y rbai y tybia «ydd islaiuddo. Bydd 

beiao ereill mor amlwg aV haul yn ei oIwg> 

»c moT aral a'r g^wellt, ac ni fydd brin o*î 

•ylwaroynt; rowyha eu beiau, a diystyra 

enpersonau ; nid y w yngwyl^odond^^chydig 

am y cariad na *' feddwl ddrwg, ac nad y w 

Iftwen am angbyfiawnder, ond cydlawenhad 

y mae à'r gwirionedd. Mor helaeth ydyw 

eìíam dda am danoeihun ag ydyw ei dyb 

îsel am ereill,--^**Nad wyf fi fel y mae dyn- 

ioD ereill?^ Yr ydoeddynbarod i gymmeryd 

pawb i fewn yn ei dyb isel; nid fel "rhai 

dynioa," ond "dynion ereill." Hynodmor 

ddìffyg^ol yw pawb ond ei hnn. 

3. Ei anewyllysgfarwch ì dderbyn cyng- 
hor. Yr anhawdda o bawb i roddi cynghor 
iddo ydy w y dyn balcb ; pa mor fwyned 
a thiríon bynag y gweinyddir ef, y piae yn 
; fwy tebygol o lawer îawn i g^mmeryd 
[ tramgwydd nag i gymmeryd cynghor; 
obìegid ei dyb am dano ei hnn ydy w, ei fod 
yn rfaagori cymmaint ar ereill, fel nad oes 
oûd ycbydig yn allnog i roddi cynghor iddo 
ef; ac os oes, y mae yn meddwl fod ereill 
yn sefyll mewn llawer mwy o angen nag ef. 
^wy a allasai feiddio rhoddi cyngbor i*r 
PlíariBead hwn, yr hwn " nad oedd 
ion ereill.'» A phe buasai rhy wun 
à ies gymmaint ag anturio dy wedy 
ö fei, gwwn fnasai raid Vsv obait 
cawaai dderbyniad. Hawdd yw < 
fwyddo. Pa un bynag a fyddo yr 8 
Çyfiawn neu angbyfiawn, cymme 
gwydd braidd oddiwrth bob peth n 
yn tneddu i borthi ei feddwl balc 



hnn. Yn mha^bfth bynag y rhagora, gettir 
meddwl ei fod yn ystyried y rMnwedd ynddo 
ei bun. Os oedd y Pharisead yn well nag 
ereill, da oedd bod yn ddiolchgar, ond y 
mae yn dra difiygiol yn ei gydnabyddiaeth 

darddiad y daioni: nid oes air o son gan- 
ddo am y gweithredol achosag y cyfeiriaun 
oM frodyr, ẃedi iddo gael ei alw yn effeith- 
iol, "Trwy ras yr ỳdwyf yr hyn ydwyf." 
Nid oes na gras na thrug^redd yn cael son 
am danynt ganddo. Nid* y w y balch yn 
ystyried ei hun wedi derbyn y naill, nac 
eÌBÌau y llall ; gan hyny nid y w yn cydnabod 
Duw, trwy roddi iddo y gogoniant sydd 
deilwng. 

2. Mae yn tueddu i ddibrisio y doethineb 
mwyaf aV daioni penaf erioed aamlygwyd i 
ddyn-«-y fath ddoethineb ag a drefnodd 
Waredwr i ddynion, yr hwn a anrhydeddMUi ) 
y Ilywodraeth ddwyfol, yn yr hwn y tyst- 
iodd cyfiawnder iddo gael ei ' foddloni, a 
thrwy ba un y geiU nefoedd a daear gael eu 
heddychu etto ft*u gilydd — y fiith ddaioni ag 
a ddarparodd ar gyfer y gwrthryfelwr, i 
dderbyn yr estron, i groesawu yr afradlon, 
a mabwysiadu y dyeitbr i deulo Duw ; ond 
y mae balchder calon dyn yn ei rwystro i 
dderfoyn y Gwaredwr, ni fyn mo hono i 
deymasu amo. Mae ei iau yn rhy drom, 
a'i faich yn ormod. Mynfwynhau ei ryddid, 
nen yn hytrach ei gaethiwed, yn nheyrnas 
pechod a diafol. Ac er mai dyma y gwrth- 
ddrych sydd yn ymddangos ei fod yn tynu 
sylw yrangylion, er nad yw ynuniongyrch- 

01 yn dal perthynas â hwy fel y mae ft dyn- 
ion, etto cymmaint ydyw y doethineb a'r 
daioni a amlygir ynddo, fel y mae angylion 
yn chwennych edrycb arnynt. Ood, medd 



ei hui}. 



Digitized by VjOOQ lC 



136 



PBEGETH. 



me» j gwreiddia or díwedd BiewB cjieil. 
ioraiad, altjfrydaarwBewB twjll. 

4. Mae ja gwacad dja ja agored i dlodi 
diddiwcdd, a tlira^wjddol draeai ja j 
bjd a ddaw. Y fiith jw cjflwr dja fei aad 
oca Mdd iddo fod ja gadwcdig bcb War. 
cdwr; oad ai fja j pcdndar dd ji»d at 1«m 
i gad ei wared, A pba bctb ajdd ja ei 
rwjẁo rbaf djlbd? Diai omI ei fidcbder ! 
Y aae ja rb j íalcb i waeddi aa dragaredd 
er Biwja aagea Criat,— ja oraMMl petb 
gaaddo feddwl aoi beidio rboi petb *« Jb- 
ddirìed ja j caawd.^ Mae ja meddwl ja 
rbj achd aa <laBo ei baa I feddwl oad oea 
dini da jd trigo jaddo. Blae ja aieddwl 
fod j cjfiui a wnaethpw jd gaoddo jn ormod 
Tw jstjríed jn ddilea^ ac nad jw ei gjf. 
iawDderaa gorea amgen na **bratiaa bndr- 
op/' YmfiToetia j Pbarìaead oV hjn a 
wnaeth. Djwed wrth jr Hollallnog'gjm. 
BNÚnt oedd ei rìnweddan, fel j g^lid braidd 
feddwl ei fod gjda'r rhei'o j gjnt, jn barod 
i ofjn, '^Paham jr jmprjdiasom, ae nia 
g^elaiat? j cjBtaddiaaoip ein henaid, ac nîa 
g^jbnost? Esa. 58. 3. Mae jn dadlen ei 
g^awnder fel pe bjddai trwjddo jn teil. 
jngn rbjwbeth gan Ddnw, a thra parhao 
fel bjn ni8 gall dderbjn cjfiawnder Crìst, 
jr bwn Bjdd jn gn^^ared rbag angen. Mae 
jn agored i jmddangos jn noetb o daen j 
Bamwr, ac nîd oes gjsgod rbag jr jBtorm 
' a ddiflgjn ar ben jr anno wiol ond jn Nghríst 
j ddinas noddfa. I dderbjn cjfiawnder lesn 
rbaid dyfod jn ostyngedig fel [ilantbjcbain, 
dyfod yn ostyngedig beb gymbortb na 
gobaìtb, ond gorpbwys ar anfeidrol rínwedd 
aberthlesu. Gostyngeiddrwydd a derbyn 
lesa, neo folcbder a tbragy wyddol draeoi. 
III. Arocenir rhoddi rhai cyfarwyddiadaa 



jr bja a ddetbjaiaist gaa Ddaw, i gael et j 
defiijddw rw waaaaedL Os jdw jt well na 1 
djŵaa ercUl, c jdaebjdd ras ara y gwahaB* 1 
iaelb. Oa jdwjt feddiannol ar fw j o ragor.í 
ÌBCIftM na djBÌoa ereai, cydnebjdd j PeB-J 
argtwjdd ajdd a madd gaaddo i wneatb 
fel j Bjao à*r eiddo el bnB. Elr d j 1 
jBil&OBt, Bid jdwjt oed gorocfawjliwr, i^ 
bjdd raid ili ejn bo bir roddi cjfìrif oV cjfta 
a dderbjaiaÌBt i'r bwa sjdd Famjdd cyf. 
ìawB. 

3. Edrjcb am feddj brmwf.iiod I fjBj,ae 
■id ì lawr. Nid jd jw jn arw jdd o ddoelb- 
ÌBeb i 'Hèsar eia baaaiawrtbjm einbanaìo, 
a cb jüel jbo eip banain i ni eio bnoaîa Ç* a 
Ifaü fytb o ddoetbiiieb jdjw, cjffelyba ein 
baaaÌB fr rbai sjdd isfaiw i ni. Edrjcb i 
fjaj, 'gwel gjmmaiat sjdd ja rbagorí 
araat, efiillal lawer mwj o rifedi jn ddoelh. 
acb, cjfeetbocacb, a mwj rUnweddol oag 
jdwjt tl, paliam g^ fay» J y ymfalcbîi ? 
onid oes geojrt fwj o acbos i yuiostwng nag 
i felcbîo ? Yr ydwyt lawer mwy yn ol nag 
j tjbiaist, a llawer mwj jn pl nag j gall- 
esit fod. Pan jn cjfièljba dy haa ag arall, 
cjmoier dj well jo brawf-nod, a cbel yn 
fban le i weled tod dynion ereill yn Uawn 
mwy rfainweddol nag wyt ti, a mwy o gy^ 
mfawyaderao i famn oag sydd g^yt ti. 

4. Meddwl oior atcas jdjw y balcb gan . 
bawb, ond ganddo ei hnn. Ffieiddir balcb- 
der g^ ddjnion, ac ''er bod yr Arglwydd 
jn ncfael, etto efe a edrych ar yr isel, ond 
y balch a edwja efe o hirbell. Balchder 
jd jw ao o'r .** cbwe pbeth sydd g^ gao yr ' 
Arglwydd ;" a cfaàs fyddai geoyt tithaa ond 
edrydi arao ya el liw ei boa. 

Gellir dysgu fod yn mblith addolwyr ar 
y ddaear rai o wabanol nodweddiadaa, a'a 
bod ya aml yn myned gyda^a gilydd fel y 
risead. Daeth Caio ac Abel . 
nn allor, ond nicbymmer. 
erth Abel. 
dferthaf meẁa crefydd yw 
Id. Mae y gostyngedig ya 
■bynind, tra y maeV balch 
yga. Y gostyngedig sydd 
g^ostyng^ig a ddyrchefir. 
la i berthynas i 

âV i|efoedd; d 
ár ddeheulaw £) 
wryddol mew'n gi 



í 



Digitized by VjOOQ1C 



lAWN CRIST. 



137 



J lAWN CRIST. 

Prif weîthred cyfrynçdod Crist yw yr 
igRm, oblegid yn y weithred hon yr amlyg. 
Id Duw ei hon hetaethaf i'r byd moesol. 
'ms». y dangfoswyd holl berffeitbian yr 
ÌM>fa yn eu cyaondeb a^u prydferthwch, ac 
ílierwydd byny yma yr edrych y saint am 
II di(^el)ívch a''u cysur. Yma yr edrych 
arubiaid, seraphiaid, ac engyì y nef er 
hwaneg^ad at eu dedif yddwch, ac yma yr 
jdrych y damnedigrion er eu gwarth a'n- 
|mnedwy<ddwch bythol. Gellir yn briodol 
(dweyd fod y falh ogoniant yn pelydrn yn 
pr lawD, fel y bydd yn wrthddrych sylw yr 
Ml fydoedd rbesymol am dragy wyddoldeb. 
ESan hyay, nid anfuddiol fyddai ymofyn pa 
beth yw yr lawn hwn o ran ei natur. Yr 
wyf yn golygu mai yr. hyn a ddeallir wrtho 
fw, Arddangoaiad eglur o> hyn y w Duw yn 
li natur, ac yn egwyddorion ei lywodraeth ; 
Me Vr dybenion hyn cafodd elfenau yr lawn 
eM dwyn oddiamgylch yn y modd.doethaf er 
ibmgoB ac eífeithio y pethau hyn ar ddeil. 
iaid y Uywodraeth ; obleg^d dangoswyd gan 
j&rist, trwy ei ufudd-dod a*i ddyoddefoint, 
ipgwyddorìon llywodraeth yn eu huniondeb 
É*u gog^niant yn eu perthynas â byd euog. 
fr dyben I weled uniondeb deddf yn gofyn 
ifodd-dod, ac yn cosbi am bechod, rhoddodd 
Iddì nfodd-dod perCTaith, a bu farw yn 
iÊberih dros bechod. Trwy hyn gwnaed 
ügonol lawn dros yr boll fyd, a chafodd 
l>Dw ei ddigolledu o ran ei gymmeriad 
iioesol fel rhoddwr çyfraith uniawn. A 
cbyfraith, ac nid â meddiannau, y mae a 
'wnelo aberth Crist; oblegìd yn eigymmer- 
lad y cafodd Duw ei golledu, ac nid yn eì 
fBddiaanan. Taliad y w hwn o natur foesol, 
te nid masnachol ; gan hyny anrahriodol yw 
y geiriau, ** Gwerth am werth, — Talu dyled 

«00," &c. 

Nid wyf yn deall Vr lawn osod rhwyroed 
%aeth ar Dduw i drugarhau wrth ddyn: 
«bleg^d 06 rhwymwyd Duw i drugarhau, oic 
ÿw ei drugaredd yn drogaredd mwyach 
má g^eithred ydyw o angenrheìdrwydd, 
gall beidio a dyfod oddiamgylch. Trefn- 
ẃyd jyp Uwn i fod yn gyfrwng addas j 
ddiaeth acbyfiawnderì ymwnelicl 
ac nld i osod un rhwymedigaetti 
bno i weithredu. Gellir dwe?d mai nen- 



ddynion, oblegid anmhosibl ydyw i ddim 
eflíteithio ar Ddow. Gellir dweyd ei fod, yn 
ei berthyuas á dynion, yn toeddn i greü 
ynddynt gasineb at bechod, galar o'i her. 
wydd, yn nghyda charíad at santeiddrwydd ^ 
ac yn ei berthynas â Duw, y mae yn dwyn 
ei foddlonrwydd á'ì gymmeradwyaeth, fel 
ag y g^ll gyfranu trogaredd i bechadur, a*i 
ddwyn i afael â bywyd tragywyddol ynnnol 
â cbyfiawnder, ar delerau ffydá ac edifeir- 
wch. 

Y maeV lawn yn anfeidrol a diderfyn o 
ran ei werth, ac y niae yn dal perthyna8á> 
holl/yd. Nid wyf yn deall fod yr lawn yn 
sail i holl gyfryng^od Immanuel. Y mae'r 
cyfryngfdod, oddieithr y cyssylltiad sydd yn 
dal pertbynas ft dynion, wedi ei sylfeenu 
trwy ddwyfol awdnrdod yo unig; ond y 
mae cyfryngdod yn ei berthynas ft dynion 
wedi ei sylfaenu trwyddwyfol awdurdod ar 
sail yr lawn. Diau fod cyfpyngdod yn dal 
perthynas ft holl weithredoedd Dnw ; **Crí8t 
y w pob peth, ac yn mhob peth.'* Ond nid, 
y w byn yn sicrhan fod yr lawn yn sail i holl 
weinyddiadau er cyfryngdod, ond yn unig 
iV cyssylltiad hwnw sydd yn ymwneud à 
dynion ; oblegrid hwy a bechasant, ac iddynt 
hwyy trefnẁyd yr lawn,— "Felly ycarodd 
Duw y byd." Felly, oni buasai iddynt 
bedhu, ni buasai lawn yn ang^nrheidiol fel 
sail i ymwnead ft hwy. Ar y dybiaeth fod 
dyn wedi pcchu, a bod Duw yn ineddwl 
trug^rhau, yr oedd lawn yn angenrheidiol. 
Gallasai Duw eu damnio heb lawn, fel ag y 
damniwyd y eythreuHaid. Ac yr un modd 
gellid sicrhaỳ dedwyddwch yr angylion 
hŵddOy ond nid heb gyfrypgdod. Yr wyf 
yn golygo cyfryngdod ac lawn yn bethau 
gwahanol. Gweithred yn y cyfryngdod 
yw yr lawn, fel y mae yn sylfaen addas i 
Ddnw vinwneud ft dvnion. 



ẃyd vr Uy 
fâdyd^h, a< 



Digitized by VjOOQ lC 



138 



CYMHWYSDERAU ESGOB. 



Belb íÿMclìwedd y riial nad ydynt yn creda 
i cfengyl Dnwr* Terfÿnaf, gan ddymaiio 
i rywini o'cfa giohebwyr medniB wtteatiiar 
sylwadaa ychwanegol ar yr lawa a*l wahan- 
ol twrtbjrBami. 
B a. Nbophttus. 



F CpmÂ w f ^deram OMgmriteidiol i fod mewn 
Bêgcò^ neu WehttíUg yr Efemggiy wedi 
emeùdiù\Tim.Z.\ 8. 



1. RRAiDeifod yn ddiaargghoedd^ aefyn 
Wk naa gellir pro6 eî fod yn eaog o nnrfayw 
becbod cyboeddns. Y nne*r gair wedi ei 
gynwieryd am nn yn yaladd nen yn dymio 
ei elyn— ymddlffyn et hon rbag ei elyn, nas 
gidi BMwn nn inodd.gael ergyd amo. Dylai 
Gweinidog fod pior lán a manwi, yn ei ffydd 
á*i ymarweddiad, fel nas gall eì wrandaw. 
wyr gaei an man, nac nn pethcyfrettblawn 
a aa&dwy yn ei erbyn. 

2. Rhaid ei fod yn ^ im wraig. Ym. 
ddengya oddiwrth byn, a llawer o eirian ac 
ÜBgylcbiadaa ereill, fod gwr pried yn fwy 
cymbwys i> swydd santaidd na dyn ienanc, 
er mai y jm/beth yma ydyw, fod y dyn a 
■oddodd ei wraig ymaith er cael priodi dd 
arall^ a dyn a dwy wraig ar nnwaith, yn 
liollol anaddaa i> swydd. Yr oedd byn yn 
4ra ehyfffedin gynt, ac felly yn angeorheid. 
iol igael ei wahardd. Nid yw atibriodi yn 
waharddedi^ yma. 

3. Rhaid ei fod yn wgHadwrue. Dylai 
íbd yn nn eífro a llyg^dog nwchben ei 
swydd. Y raae dyn marwaidd a cbysglyd 
yn hoUol anaddas i fod yo Eegob, i olyg>o 
droa eneidiao. Mae geljm yr enaid aV 
eglwys bobamser yo efifro, ac yngwylioam 
gyfle i wnend drwg. Dylai fod groíal a 
meddylfryd ei galon, acagwedd ei gorff^ yn 



cyboeddna, ftc. Gan ei fod yn cam Daw 
mae yn cara y dyeitìir, %iae'n caru ei gy 
mydog, sef nn yn byw yn jrr od byd. D 
gwylir i Weinidog fod yn nn catoD fedâ 
llaw agored, a thŷ cyfleos a llawn i gra 
awo a derbyn pawb yn serebog. A ^yhtî 
flgiwysi ofaln am ei osod a*i g'ynoal yi 
cyfryw sefÿllfo. 

7. Rbaid ei fod yn aíkrawaiddz sef 
gallnog i ddysgn, a pharod i ddysga eré 
yn boffi y gwaitfa o ddysgn, ei fwyd 
ddiod, ei amean yw achnb pob eyfleosdr 
ddysgn ei gymmydogion, ftc. Ond O, 
fodd y bydd Gweinidog yn ateb ibyn os ; 
annysgedig ei hnn ! Ni ddylai neb fod yi 
swydd ofnadwy lipn heb fod yn ddyn 
broflad helaeth, ac o wybodaeth gyflTredin 
fel y gallo ddysgn ereiU. 

8. Nid yw i fod yn «ẃi^ar; nearbaid id 
ochelyd tymher wyilt. Nid bod *yn bar 
i daro arail, fel dyn mewn diod, fel y mai 
galr yn arwyddo. Nid yw diotwyr, yfẁ 
heb achos, ymwelwyr ft thai cyboeddos, i 
gjrmhwys i íbd yn Weinidogion. Dylest í 
yn llawn oV Ysbryd Glan, ac nid yn llawn 
o ddiodydd. ' 

9. Nid yw i fod yn darawgdd: nìd ydynt* 
i fod yn ddialgar a chwerw wrth erallsyd# 
heb fod o'r un faro â hwy. Dywedir am^' 
Esgob Bonner y byddai yn cnro âi lawnen'^ 
ftfflangell y rhai a fyddai yn ei wrtbresymo, 
sef y Prostestaniaid yn yr erlidìgaeth gynt 
*♦ Ni ddylai gwasyr Arglwyéd ymryson" fei 
hyn. A chofied y dialwyr, nad yw taro^ 
trwy ymddyddan nen.ysgrifennynesgosod- 
ol'ger bron Duw. 

10. Nid yw i fudr-elwa: nid addasìdddr' 
ymestyn am gyfoeth trwy fibrdd anghyf-- 
reithlawn a dirmyg^ig. Dyma beth yw - 
cybydd.dod yn ol y Gair. Ond y mae yn 
hynod, na arferir y g^îrftiidr.elw ondmegyn.' 
yn ei berthynas ft Gwcinidog^on yr efeogyl.' 
Ac O, gresyndod ẁd Gẁeinidog yn gorfod- 
bod yn fosnachwr, nen yn dewis bod. 

11. Dylai fod yn dmm'. sefymddwynyn ' 
serchogathawel-— -yn neillduol amamynedd-. 
ac addfwynder at bob dyn. Yn gwneutbor * 
ei hnDan yn bob peth i bawb er eu heDniU. 

12. Nid yw i fod yn gmladdgar: ^ydy 
laigoteddD rhyfel, nac yo barod 
reithio; ond yn caru heddwch a t1 




Digitized by VjOOQ1C 



Y DEOWM. 



iâ| 



la Rhaid ei fod yn ddtarûfti^r: neii nid 
!» i fod yn grjbydd. Cybydd y w dyn am 
bcl eiddo arall, eiddo ei gymmydog; nid 
|fn manwl a cbynnil ffyda'i betban ei hun. 
||M am y gwir gybydd y mae ara gael cyf. 
ptii, trwy défr oa gall, er mwyn parch, nea 
jnry ry w ífordd wael yn hytrach na bod 
pBbddynt 

** Get money if thoa eanst hy flôr meens ; 
I If not» get it by hook and oy crook," 

Inddai y pagan ei frawd. 

14. Rbaid ei íoá ÿn Opwodraeíhu ei dỳ ei 
|mi yn ddá: yn cadw ei blant mewn trefn, 
hr ofni yn barchns, &c. Gan fod yr efengryl 
IMdi ei phlanu ynmhob ardal ynein gwlad, 
jiylai Gweinidogr yr Efengyl aroa gartref 
gyda'i bobl, a cbydaM deuln, er eo llyw. 
adraethn yn addas. Gwrthyagrjrtbyrol a 
libgwartbas ydyw y cyfryw sydd yn byw, 
iftegyB yn heia ei dainaid ar hyd y wlad, a 
igBÀMl ei wraig a'i blant i fy w yn annhrefn. 
m. Nisgellir dyagwyl i blant y cyfryw 
Weinidogion fod yn addorn i> efengyl, 
llawer llai fod yn y weinidogaeth. 

15. Nid yw i newyddiaií: yn arwyddo na 
ddylai Gweinidog fod megys yn blaabigyn 
Ìeoanc, ond yn un ooedran a phrofiad; pa 
Ibdd bynag dylai fedfelly mewn crefydd, oe 
■ad mewn dyddiau hefyd. Preêhyter^ ẃdeTy 
•**«ef, rhai mewn oed, ac o wybodaetb en 
honaln, sydd i olyg^ dros ereill. Rhaid 
iddynt wybod am y ffordd, nen nis gallant 
arwain ereill, ^. '* Rhag iddo ymcfawyddo, 
a syrthio i ddemnedigaeth y diafol." Peehod 
yr arcbwrthgiUw^, y diafol, ydoedd baicli^ 
der, dybygid,'— dichon fod Duw yn rhoddi 
fhyw waith llywodra^thu ereiU iddo, Síc. ac 
Ìddo ymcbwyddo, a throi yn wrthryfelwr: 
felly bod dynìeaancbeb adoabod ei huuyac 
heb adnabod pwysigrwydd ei swydd, yn 
áneddol iawn i falchîo ac ymg^i, ac yna 
syrthìo. 

16. Rhaididdo gael tjfsHolaeth dda gan ff 
' rhai oddiaüan : sef ei fod yn un cadarn o 

gyounerìad; pawb yn cydnabod ei fod yn 
rfasgori ar y cyffredìn, ac na fu yn euog o 
becbodau gwarthus a ehyhoeddos. Diohon 
ygali dyn, wedi bod yn ymdroi mewn 
pechod neu bechodau cywilyddus, gael ei 
•dfeK% a bod yn aelod lled ddefnyddiol, ond 
Ai ddylai byth fod yn y swydd santaidd. Ni 
ddylid ei godi mor uchel, rhag iddo g^ael ei 

híbglu drachefn gan Satan. 

' ^ • Yr eiddooh, &c. 

Eta Delta. 



Y DEGWM. 



Mr. Gol. — Nid y w yn angenrbeídiol i ni 
syl wi yo y traetbawd hwn,beth oedd y trethi, 
a pha fodd yr oeddyot yn cael en eaaglu a^o 
rbanu gan y Lefiaid, o herwydd yr ydyn 
yn creda fod hil Gomer eisoes yo adnabydd- 
us o byny ; ond, pa fodd bynag, nid afreid- 
iol a fyddai i ni ymoiÿn, Beŵ oedd yr aehoa 
a barodd i Ddow sefydlu, ac ar ba dir y 
sefydlodd drethi yn mhlith y genedl loddew- 
aidd, fel ag y gallom weled oad oes oo hawl 
gao ofieiriaid yr EglwysSefydledigyDddjrot 
nml agyroedd gan yr ofibiriud Inddewaidd* 

Yr byo a achoeodd i Ddow beoodi y trethi 
Vt ofieiriaid a'r Lefiaid ydoedd, yn ddian* 
mheool, er eo cyooaliaeth. Gan oad oedd 
efewedi rhoddi iddyot hwy oo fhao yn 
ngwlad Cánaan, fel ag y rhoddodd i'r 
Uwythao ereill, (oodyoonig48oddinaaoedd 
ac ychydig gaean o^o hamgylch) ni boasent 
yn gialln cjmnal eu hunain oni bnasai wcdi 
rhoddi iddynt y degymau, sef y ddegfed ran 

holl ffrwythau y meosydd, a*r anifeiüaidy 
Scc Ond efiülai y gwneir amrai gasgliada« 
oddiwrth hyn, yn debyg i'r rhai a gaolyn : 

"Paham na ddarAi i Ddow eo cyooal trwy 
ryw foddioo ereill, megfystrwyroddiiddynt 
ran oV wlad, nial ag yrhoddodd Vr llwythaa 
ereill? a pbaham y rhoddodd iddyut hwy ^ 
ddegfed rao o holi firwythau y maes?'* Fr 
gofyniad cyntaf gallwn ateb,«— Yr ydoedd 
mewn rban fel na byddai idd eu hamser 
gwerthfawr gael ei lyncu i Tyny gyda 
phethau a berthynent iV by wyd hwn, a*a 
meddyliau eu gorlwytboogylch en ystadaa, 
&c. ac hefyd fel ag y byddai iddynt ddéf* 
nyddio eu boll amser yn ng^asanaeth eu 
Harglwydd. Etto, yr oedd tala y trethi jrn 

01 gorchymyn yr Ârglwydd yn gydnabydd'^ 
iaeih eu bod wedi derbyn en betifeddiaethao 
oddiwrtho ef, ac nad oeddynt yn eu medd<> 
iannu trwy un dàliad arall, ond haelioni. 
Duw. Yn yr olwg hon g^llir ystyried yr 
Wl drethi mal rhydd-rent i gae) eu talu yn 
flynyddawl i bercbenog'cyntaf y tir, yrhwo 
a^i gorchfygodd iddyot, ac a'i rhoddodd yo 
eu meddiant. 

Mae yn eglur fod talu y trethi gorchym- 
ynedig i weision a gweinidog^on Daw, er eu 
cynnaliaeth, yn eàet eu hystyried ganddo 
mal pe byddent yn cael eu talu iddo ef ei 
hun, canys yr ydoedd yn ol ei orchymyn ; 
^ ac o g^Dlyniad, gan en bod yn raeddianDu 
eu ystadau trwy ei ddàììad ef, yr oedd 
eagenUtuiad neu wrihodiad i daiu y cyfry w 




^ j^.. Digitized by VjOOQ lC 



é40 



Y DEGWM. 



\ 
'I, 



drethi ag a roddodd efe ar eo tir, yn di- 
ddymu yr hawl agf oedd gfanddynt yn flaen- 
orawl i hyny ar eu tir. 

Am yr ail gaagliad gallwn ddy wedyd, ei 
fod yntebygoli i'r ymarferiad ag oedd yn 
mhlith y rhan fwyaf o wledydd y dwyrain. 
Y mae Dr. Spencer yn rhòi ar ddcall i ni, 
oddiwrth eiriau Aristophane», fod arferiad 
yn Athen i dalu y degfed ran o'u meddiann- 
Bo iV ustosiaid. Ac hefyd y roae Aristotle 
yn dywedyd fod hen gyfraith o> nn natur 
yn mhltth y Babiloniaid. Fod hyn yn cael ei 
gyfrif yn rhan o'r jwregum yn ngwledydd y 
dwvrain sydd yn cael ei brofi yn ngeiriau 
Samuel,— « Eich hadau hefyd a'ch gwinllan- 
oedd áddegymaefe,'aSam.8. 16. 

Ond hyn aydd amaf yn fwyaf ueillduol 
éÌBÌau ei argraflfti yn y fan hon ar feddylìau 
eich darlleuyddion, sef, fod yr offeiriaid a> 
Lefiaid yn swyddogion ac yn weinidogion y 
llywodraeth dan Dduw, roal Brenin Israel, 
yn gyBtal ag yr oeddynt yn swyddogion 
eglwysig; ac yr oedd telu trethi, trwyeu 
cyfryngdod, i Dduw, yn debyg i'r dull ag 
ydoedd yn mhlith yr holl deyrnasoedd 
dwyreiniol, h. y. yn talu y ddegfêd ran o 
firwythaueu meusydd i'w breninoedd. Ary 
tir hwn ni8 gallwn ystyried fod y degrymau 
yn perthyn yn unig i^Eglwys, ônd hefyd 
i»r wladwriaeth, sef i'r Theocracp yn gyf- 
lawh; ac y mae o angenrhaid yo canlyn 
pan y diddymwyd y Theoeracy. diddymwyd 
pob peth ag^doedd yn perthyn iddi, adaeth 
cyfundraetFwell a chadarnach yn ei He—y 
Testament Newydd. 

Fod pob iot o'r gyfraith seremonîol wedi 

eididdymu sydd yn rhy eglur i'w araroau am 

fynyd. Y roae'r gwirionedd hẅn mor ddys- 

• clair a thanbaid fel nas gellir ei gelu, îehyd 

yn nod pe byddai i holl bendefigion yr 

Eglwys, yn nghyda holl allu y pwil diwael- 

od, ymegnYoâ'uhollnerth, acynrhoddiar 

waith eu holl ddichell. Yn ganlynol, pwy a 

ddylem ni ei efelychu ? Pa un ai esamplau 

Moses a> hen Inddewon, aí esamplau Cr» 

a'i ddyscyblion ? Onid y Testaraent New- 

^rfil vw ein rheol ni? Onid ewyliys ein 

/nimiigfaddylemni ei gyflawni? 

st wedi gadael i ni gynlluniau o 

sydd yn angenrheidiol i ni ei 

^n mha rai aid oes cynimaînt a 

à am ddegwin, treth eglwysig, 

nath o ormesiant arall. Y raae 

hyn». ag sydd yn perthyn i fater- 

►1 yp eglwys wedi ei adael i 

id ein twdwybodü 



A ddarfu i Grist a'i dáyscyblioii orfodí 

cyfundraethau ereill i gynnal ei g'yfiindíaetli 

eihun? A ddarfu iddynt hwy garcharn 

dynion, a rhoddi creai i ferwolaeth, ara 

nacâu talu yr hyo ag oeddynt hwy yn 

ewyllyêio ei ofyn ganddynt ? Och ! na ddo î! 

Ond y roae ein Heglwys Griatîooogof ni 

wedi gwneuthur hyny ; îe, milotfdd a gar- 

charodd, a roiloedd hefyd a ferthyrodd, o 

herwydd nad allent yn gydwybodol dalu ei 

gofyniadau paganaîdd ! A ddylal, yn cnw 

pob synwyr, Eglwys o'r fath gyromeriada 

hon, gael ei galw yn Eglwys Gristionogol? 

Na ddylai, mwy na'r Eglwys Fabometan, 

aidd. Ood, er hyny i gyd, y maent ya 

cly wedyd fod ei hamcan yn dda ! A ydy w 

dinystrio bywydau dynion, fel ag" y maeyn 

gwneuthur yn asDr yn yr iwerddon trwy 

gyfodi gwrthryfel, yn amcan da? A ydyw 

carchaTu dynion, fel ag y mae yn ^neod 

trwy holl ymerodraeth Brydaîn, o herwydd 

nas gallant o gydwybod gyfranu tuagatei 

cbynnal, yn amcan da? Na! y mae yii 

felldith i'r wlad yn gyff'redinol, y mae yn 

anianoli crefydd, ac yn caethiwo rhyddid 

eydwybodod ! 

Ond efallai, erbyn hyn, fod rhai dynioo 

yn dechreu ymysgwyd, a dywedyd, "Nid 

oedd gan Grist allu i uno yt eglwys â'f 

wladwriáeth, o herwydd nad oedd mewn 

awdurdod.** Y mae hyn yn ymddangosyn 

gadarn, onid yw ! Ond gwybydd di, ddyn, 

onid wy t yn credu fod Crist wedí gadaetì ni 

gyfundraeth ddiwall, îe bérft'aith dda? a 

phwy bynag a chwanego at yrhyn a welodd 

ein Harglwydd yn ddigwol er lledaeniad 

gwir grefydd, sydd yn euog o gelsio gwn- 

euthnr ei hun yn ddoethach ac yn rhagorach 

na Duw, ac nid oes ganddo fy wyd ysbrydol. 

Onid yrArglwydda sylfaenodd yr oruchwy/- 

iaeth Foesenaidd? ac oui d'darfu iddoypry<l 

ag y ff"urfiodd yr ortichwyliaeth hôno, ddad- 

guddio pob peth agydoedd yn ángenrheidiol 

er ei charîo ynmlaen? A ddarfo i ddyn 

feiddiaw chwanegu at yr hyn á wnaeth?— 

Naddo! Wel, onid yr un oedd yr Ar- 

glwydd pan sefydlodd yr oruchwyliaelh 

efengylaidd? Ac oni ddarfu iddo y pryá 

hwöw hefyd egiuro pob pefh ag ydoedd 

yn ançenrheidiol er Iledaenu y grefydd ag 

ydoedd.efe yn awdwr o honi ? Ma&ÿi'«cr. 

do. Wel, ô ganlyniad, paham yr ydym ni 

yu ceisio gweílân yr hyn iiad oes ŵòdd. 11 

mae yn sicr, pe buasai Duw yn ewylly^ 

uno yr eglwysi â'r llỳwodraeth, y baa 

wedi gadael cynllun o hyny iV holl fyd ei 



Digitized by VjOOQ lC 



y 



Y DEGWM. 



Í4l 



JdUyn, cyn iddaw dreaga ar ìẅén y gfoes. 
T mM yn rhald i bob eyfnndnietli orfod- 
awl gnel « dinyntrio. Y nae hyn yn wir- 
lòMdd abroílr mewn yciiydig eflynyddoedd 
i ddylbd. Y mae'r esflwyÊmjr yn dy wedyd 
(dynion a feddyliant lawer iawn am nator 
erefydd) oê bydd i liyny gymmeryd lle yr 
achoea ddìnyflrtr arawydos i wir gri^fydd ya 
y íwa ; ond, druaia ! pa fath dybiaa sydd yn 
ilochesa yn eu calonan bwy am wir gftfydd 
pe oaem olwg, trwy y ll«n fagddnawl, yr 
wyf yn credn y gwelem yno 

"fioUrywygelynliyll'' 

Ond yr ydym ni yn hollol wabanol yn ein 
bam ì*r ẅeoloffimu hyn.— Fod yr Eglwya 
mewn cywylltiad ft'r Lly wodraeth aydd yn 
^neatbnr y Grefydd Grí«)tîonogawl yn wir 
grefÿdd, na ato Dnw Vt fi>ch feddwl nflfìBmol 
w^otrwy ymenydd nnrbywddyn ! Oodyn 
lle bod yn ddhiystríol, fel y mOent hwy yn 
ffbl-dybied, byddai y cyffëryn iachnflaf a 
ddefnyddiwyd eríoed ergwneothur crefÿdd 
yr hyn a ddylai fod, yn ardderchog yn 
ogolwg y byd. Cadwai hyn ddynion 
anfedros a dryglonnsallan o'r areithleoedd ; 
a byddai raid Vr chwareodai.ymwelwyr, 
ee0y|.redegwyr,ilwynog.he]wyr, yngrystal 
aV dawnswyr a'r neithwyr (y rhai yd^rnt yn 
otìfeiriaid defnyddiol yn uhŷ yr Arglwydd) 
roddi ea llygaid ar rywl>eth arall !! 

Y roae nn haeríad afall o'n heiddo, sef, ntt 
chawsai Gweinidogion yr Arglwydd eo 
cynnal, ac y syrthiai crefydd drwy hyuj ì 
ddinystr. Wel, os nad yw crefydd o ran ei 
faon yn ddigonol i actiosi i ddynion ei chadw 
{ fyny, darfydded o'm rhan i pan y myno; o 
herwydd yn y golwg yma o honi nid oes 
ganddi nn rfainwedd, ac o ganlyniad nìd yw 
yn werth eì harddel. Ond nid yw synwyr 
cyfl^edin wedi palln i ni gymmaint fel nas 
gatlom farno fod y dyb annuwiol uchod, 
Wedi cael eî ífhrfio yn nghalonau y rhai byny 
nad ydynt yn gwybod dim raewn nn modd 
am eu $^waith. 

Am esamplau i wrthbrofi yr haeriad hwn, 
edrychwn ar yr amry wiol gyríf o Gristlonog. 
lon ag sydd mor bobiogaidd yn ein gwlad, y 
rfaai nad ydynt yn cael eu cynnal trwy 
narliyw gyfraith wladawl, ond cyfraìth 
eartad yn unig, pa nn sydd wedi eu gwneud 
^D anrhydedd i*n gwlad. Trwy gariad yn 
nig y dylai pob cyfundraeth gael ei chyn- 
aal, ac os ânt to drew i hyn, y maent-«yn 
ol fy nhyb i«»yn cyflawni pechod damniol, 
•c nid yw carìad Crist yn eo plith. Nid wyf 
18 



yn credo M yr árlan a geir trwy ormes yn 
gwneotbnr nn math o les, ond iV gwrth- 
wyneb y maent yn ellblthio yn ẁrwol Ÿr 
cyfìindrae^n a*n mynodd. Nid rhaid i 
Welnldogion dnwiol a gweithgar arswydo, 
o herwydd y maent nior ẃcr o gael en cyn- 
nal a bod Duw yn llywodraetbn yr boit 
greadigaeth. 

Syhraf y cbydig etto ar yr anghyflawnder 
o ddai i fyny sefydliad gwladawl. Y mae 
trethu teymas er cynnal unrhyw flíbrf o 
grefydd yn draws-doríad ar ryddid cydwy. 
bod. Yr ydym yn cael eln gorfodí i gyflawni 
gwëitfared pa nn yn ein eydwybod yr ydym 
yn fhmn yn béchaduma. Gall rhaf ddywed- 
yd ein bod yn Ilaforío o dan dyb gamsyniol. 
Golygwn ein bod, etto os ydym yn crêdu eí 
fod yn bechod i gyanal sefydliad gwladawl, 
y mae yn beehod, ar yr un egwyddor a bod 
yn becfaod i fwyta bwydydd, sydd yn gy- 
hoedd-waharddedi^ o dan yr efengyl, os 
tybia neb en bod yn aflan. 

Paun.bynag a fydd y llywodraeth yn 
uniawn neu yn feius yn gosod tretbi er cyn. 
nal riiyw ffbrf o grefydd, ni íÿdd undyn yn 
ddieuog os tftl efe hwynt, ac yntan yn cyfrif 
fayny yn bechod ; o herwydd dan yr omcfa. 
wyliaeth efengylaidd pa beth bynag ag sydd 
yn cael ei wnenthor a raid darddu oddlar 
ewyllys rydd; os bydd nnrhyw beth yn 
withwyneb i hyn, ni cfaaiff ei dderbyn gan 
yr Arglwydd. Os oes gan nnrfayw ddyn 
ammfaenaeth mewn perthynas iV ddyled- 
swydd o dalo y dreth i> Eglwys, nid yw yn 
ddieuog os g^eithreda yn wrthwynebol Vr 
ammheuaeth; oblegid lle bynag y mae am. 
mheuaeth o barthed i deilyngdod nen gyf. 
Ìawnder o dalu trethi er cynnal sefydliad 
gwladawl, nis gfall hwn fod, ar yr un 
egwyddor aV llall, yn gymmeradwy gan 
Ddow, o herwydd ei fod yn aberth doff. 

Y mae yn rhaid Vr Ily wodraeth, gan gys- 
tal aV deiliaid, weithredu yn gyson âV hya 
sydd yn ymddangos yn 11 wybr dyledswydd ; 
y cyntaf yn gosod cyíreithìao, a'r Uall yn 
ufoddban neu yn anufoddhao iddyat ; un yn 
rhoddi y cyfreithiau mewn grym, aV llall yn 
dyoddef y gosp am beidio ufbddhau i 
orchymynion pechadurus. Onîd yw hyn yn 
gosod i fyny fara bersonolyn erbyn awdur- 
dod cyfreithlawn? Nac ydyw; nid yw ya 
rhagor nagwneuthur cyfraith Duw yn rheoi 
ein dyiedswydd mewn perthynas iV Ilyw- 
odraeth wladawl. 

Nld oes ond un goruchel gyfraith iV 
llywodraethwyr aV rhai a lywodraethir, ac 



^^fnsr-f 




*?*=^ 



ÄÈ^^^^S 



Digttizechby 



y^ggjp 



14% 



YR EGLVnr8 A*ll LLYWODRAETH. 



nid yw mamir eu rbyddid i aftaddbaii nes 
anofttddban wedi ei derfyna wrlb ea cyd- 
wybodaa^ (Cyfiawnder a ddylai fod yn 
sylfaen i'r boll ^yfreithiau dynol. Gellir 
profi fodpobdeddfwrtb bon. Bydded i ni 
brofi yr Êg^lwys SefydledigFrytaaaiddwrtb 
yr egwyddor bon, a cbawn weled a ydy w 
ei tylfaen yn gadarn. A ydyw yn gyfiawn 
Vr llywodraetb hon roddi ì ddwy seet yr 
eiddo agsydd yn pertbyn i'r llywodraeth yn 
gyfiìredinolÿ neu i dretbn pob dyn ag aydd 
yn pertbyn iV lly wodraetb er cynnal, pwy 
bynag y maent bwy yn ewyllyno ? A ydy w 
yn gyfiawn i ddarparn i ddwy eglwys, nid 
yn nnìg ar goet yr boU eglwysi, ond befyd 
ar gost yr boll wladwriaetb ? Pa betjh a all 
fod yn fwy grormesawl ! Pe byddai yr bòll 
lywodraetb o nn íbm, ae yn pertbynu iV nn 
eglwys, ymddangfoeai yn y doll bwn ryw 
radd o degwcb, ood nid wyf am ddywédyd 
y byddai byny yn gyson á'r efengyl. Yr 
wyf yn mbell oddiwrtb y fatb dyb. Dylai 
pob dyn weitbreda fel ag y myoo yn mater. 
ion crefydd. 

Y mae yn well genyf bob amser ddangos 
y wyneb oreo i bob peth, na'i wneatboryn 
waetb nag ydy w mewn gwirionedd. Felly 
dy wedaf yn y fan bon, fy mod yn credo mai 
Uesâd y werinosoedd yn ngolwg y Ilywodr- 
aeth pan y íTnrfiodd y gyfraìth ormesolbon, 
ac efaltai ei bod yti angenrbeidiol yn y 
dyddiau hyny i ryw fesor; ond y maeV 
amser byny wedi myned heibio^ ac o gan. 
Iyniad yr hyn a amcanwyd iddi ei gyflawni. 
Ond pabam y mae bi yn awr a»ewB bodol- 
iaetb? Eisìao ymdrech o'n bocfar ni! 
Bydded i ni nnoli ac ymegnîo, ac yn foan 
cawn weíed yr hen ddraig wedi ei bwrw i 
eigion môr dinystr. Y mae Blackstoae yn 
dywedyd, mai y dull mwyaf cyffredin ac 
eífeithiol i gael iawn ystyr rbyw gyfraitb, 
pryd y mae-geiriao yn ammbenawl, ydyw 



Fe ddylai y llywodraetb, yn ol cyfteiÜÍ^ 
ian cyfiawnder, adael yr bawl ysbrydol y« 
nwylaw dynion ysbrydol, oberwyddgwnaot 
en gwaitb to draw i gymhariaetb yn welf, 
nag J g^A dynion dryg^onus a pbediador- 
us drwy y gyfnndraetb orfodawl. Mid yw 
esampl sylfaenydd y Grefydd Gristionogol 
yn cael eì befelycha; yn lle gosoddynion 
mewn swyddi ag ydynt ynbrofiadol o, acya 
addnro i grefydd, y rbai mwyaf Wjgreáig 
ae aflaa sydd bob amser yn cael y flaenor- 
iaetb. 

Yr oedd ygyfundraetb orfodawl wedicael 
ei rbagweled gan ein Harglwydd, ac o gan- 
lyniad gadawodd i ni rai crybwylliadao o^i 
feddwl am dani trwy ei apostolion, a dang- 
osodd i ni y duU addylem gymmeryd i gadw 
ein dysgawdwyr. Gal. ö. 6. — ^^Kmwtúw 

aílaSùtt.''^ Y gorcbymyn i gadw y dysgawd- 
wyr sydd, yn ol y geiriaohyn, wedi eiosod 
yn bollol ar y rbai a ddysgir. Fel hyn y 
dylai fod. Nidyw yn nnig yn athrawiaeth 
yr Ysgrytbyr, ond befyd cyfiawnder asyn. 
wyr cyflredin ; o berwydd pa belb a all fod 
yn fwy angbyfiawn na tbaln er cynnal dyn- 
ion i lafario yn mblltb sectan erein,oddl 
wrtb ba rai nid ydym yn derbyn, nac yn 
ewyllysio cbwaitb, nn llesâd. 
LUmidloes, D. J. Huohes. 



YSGARIAETH YR EGLWYS A'R LLY. 
WODRAETH. 

SyR, Gan fy mod yn Ymneilldnwro 

egwyddor, dian y dylwn ymdrecba defnydd. 
io fy nbalent er g^leuo fy ng^yd.ddynionyn 
Egwyddorion Ymncilldaaeth, pa rai wyfyn 
ystyried yn dra boddiol er cyrbaedd a 
meitbrin crefydd bersonol a cbymdeitbasol, 
yn ngbyda thangnefetó a chyfiawndef 
gwladwriaethol. Meddyìiaf fod tuedd yn y 



Digitized by VjOOQ1C 



VR EGLWYS A'R LLYWODRAGTH. 



143 



d(Hifì am drefo ysgrythyrol eglwyBÌCrist, ya 
Bg^yda drygfaa aDgbrÌHt. Yn Ngt»rphenaf 
<âiweddaf daríìi i*r Doctor BloiDfield, Eigob 
presennol Llondain, pan yn rhoddì Harê i*r 
g-wŷr eglwysig yn ei eegobaeth, alw y 
Gymdeithas nchod yn **Gymdeitha8 er dy- 
ehymmyg^ a thaenn anwìreddaug^irfoddol 
ar yr holl bethac ag ydynt gymylltiedig âV 
Eçlwys." Hefyd darfo i'r Esgòb ar y pryd 
gymmeradwyo llythyran gwrthysgrythyrol 
L. S. E. sef Mr. Gathercole, curad, fel y*i 
gelwir, yn y wlad. Os fel hyn y mae esgob- 
ion yr Eglwya Wladol yn adolygo ac yn 
cymmeradwyo llyfran yn gyffredin, yna y 
rhaî a ganroolant hwy a haeddent gael eo 
gwrthod, aV rhai a feiant en derbyn, gaa 
bawb ag ydynt yn ewyllysio gwybod y 
gwirionedd fel y mae yn yr leso, gyda 
golwg ar gyfansoddiad eglwys Crist. Gan 
fod eich Cyhoeddiad clodwiw yn toeddo yn 
íáwr at hyny, yn nghyda bod yr elw a 
dardda oddiwrtho yncael ei roddi at gynnal 
teymas yr Immaouel, yr wyf am ymdrecho 
hyd y gallaf oM blaid. 

Wyf, Syr, yr eiddech mewn cariad, 
Bhesffcae. O. Owens. 

Pia beth a feddylir wrtb ysgariaeth yp 
Eglwys a!r Lly wodraeth ? 

Fel y gofynodd Mr. Abercromby, pan y 
darfo ì nn o weinidog^on ei Fawrhydi dystio 
yngyhoeddus, mewn oyfarfod yn y Londm 
Tatiem^ Ìoá y ddadl am y^riaeth yr Eg. 
Iwys oddiwrth y Llywodraeth yn awr wedì 
cymmeryd y fath agwedd o flaen y cyffredin 
fel y mae yn rhaid iddi gael ei hystyriedyn 
dêg — ^a mynych y. gofynir î ninnau«r?***Pa 
beth a feddyliwch wrth ysgarn yr Eglwys 
oddiwrth y Llywodraeth?'' Gofynir hyn 
weithiau gan y rhai na/yium# ddeall, gan 
hydem trwy gymmeryd amynt fod yn 
anwybodus, ddyrysu ereill, a gwneud iddi 
ymddangos fod yn anhawdd gwybod pa 
beth a feddyliwn, ac nas gwyddom ein hon. 
ain pa beth a feddyíiwn wrth yr ymadrodd. 
Breill a allant fod, i ba rai y paae^r testyn yn 
newydd, ^m dymuno am hyffbrddiad ; canys 
er nad ydy w yn beth newydd g^da ni, y 



Ond, beth bynag fyddo yr egwyddor, yr 
ydym yn llawen i glywed y gofyniad, ac yn 
dra pharod i*w ateb. Ni a gawn gynnyg 
hjmy yn y Rhifjm hwn, yn y flbrdd symi o 
osodiadau, ac mewn Rhifyn dyfodol nyni a 
ymdrechwn i amddifiyn yr hyn ym yn awr 
3m ei oflod ger bron. Yr ydym yn deisyf 
g^ ein gohebwyr oeodiadan chwanegol, a 
chymmaint o wrthddadleuon rhe^mol ag a 
fedrant grasglu, pa un bynag ai o resymau 
gwrthwynebwyr neu o'o g^IIuoeddmeddyl- 
gar eu hunain y byddont. Y mae ysgam yr 
Eglwys oddiwrth y Llywodraetb yn cyn- 
nwys y pethau canlynol: 

1. Gosod yr Eglwys Gristionogol fel y 
g^dawwyd hi gan Gríst, yn rhydd i drefnu ei 
hachoiion ei hnn, ac yn rhwym Tw chynnal 
•i hon, trwy ei hymdrechiadao ei hun, heb 
unrhyw gyfryng^eth oddiwrth y Llywodr. 
aeth, nac unrhyw gynnysgaeth o*r dryaorfa 
gyhoeddos. 

2. Gosod yr Eglwys fel y gadawwyd hi 
gan Cystenyn, pe nas gwnaethai ddim yn 
ychwai^eg paM ddyledswydd tuag ati; ae 
fel y gwnaeth efe pan y danfonodd allan ei 
gyhoeddiad cyntaf o'i phlaid, gan wahardd 
pob erlidigaeth yn unig, ac heíyd hysbysn 
nad y w crefydd yn beth i gael ei gorfodogt 
ar ddynion. 

3. Dadwnend yr hoU ddryg^u a wnaeth- 
pwyd o'r amser y darfu i Cystenyn ymadael 
oddiwrth y drefn o amddiffyniad yn unig, 
gan ymyraeth yn weithredol yn llywydd. 
iaetb mewnol yr Eglwys, ac y cynnysg. 
aeddodd ei gweinidogfion, yr hyn a arwein- 
ipdd i'r hoU ddrygai| sydd yn yr ef Iwysi 
gwladol. 

4. Dwyn yn'ol y swyddog gwladol o few» 
ei briodol noydd ei Äun, jrr hyn ydy w gofaln 
am gjrmdeithas wladol, g^n adael crefydd^ i 
gael darpara drosti gan yr Eglwys, ìV hoq 
(ac nid i'r swyddog gwladol) ^r ^mddiried- 
odd Crlst y gorchwyl hwn. 

6. Ymddwyn tuag at yr Eglwys fel y 
gwnai unrhyw Iywodraeth gyfiawn pan y 
byddai Cristionogaeth yn cael ei dwyn o 
fewn ei theríynan. Er anghraifit,-r-08 bydd 
i> Llywodraeth Chineaidd ymddwyn yn 

og- 
ryr 
W| 
I P 
on. 
ieh 
nt; 

7« 



-:tS 



"è^ 



Digitized by VjOOQ1C 



144 



TR EGLWYS.Alt l.LYW<«>RAETR: 



ffeo jm ni » gwBeiiihur íẅf : o« bfdd i tà 
gredtt eicli aUmwiaelliaa ni a*a diljawa 
hwynty ond ni waawn er hjay ddefnyddl» 
trysor y Uy wodraetb er denn ereiU I waead 
feliy , er y bydd i ni gy«effra ein meddiaanan 
personoi ein banain, «'n hawdnrdod denhi. 
aidd ein banain er derchaf^ y gre^d a 
ddüynwn.^* 

6. Goeod yr holl bleidian crefyddol» fel y 
bu y rhan fwyaf o hof^ynt drc» gaanoedd e 
flynyddan^ ac fel y mae Eglwye Loegr ei 
bunan yn yr Yagotland, ya FíŵUnc, yn yr 
jlmerica, ac |iyd. yn ddiwoddar ya yrladin 
hefyd. 

Cánnoedd a mil<»edd o eglwypi a haa^Ml. 

eaant yn y wlad yma» am oeaoedd» yn 

yagarediff oddiwrth y llywodraeth^ Y 

liy wodcaeth a'a herlidîodd hwynt : pnd er jr 

flwyddyn 168B .darfa iddi en hainddiffyn 

hwynt yn nnig; ac beb anrhyw gyfryngiad 

neu wobroddiwrtb y llywodraeth cyanydd. 

asaot Tr fath rífedi agrym fe| y mae Uawer 

yn brawychu ao yn o(hl yr ant yn nchai;*^ 

Yo yr Iwerddoa y mae'r EglwyaBabaidd 

wedi haafodi yn hir, ya ysgaredigoddiwrdi 

y Uywodraeth, ac y pae wedì dyfod mar 

ryraas yno fei y geUir gaiw J Chwaerynys 

yn Wlad Babaidd.. Yn yr Yagotland y mae 

yr hyn a clwir Eglwys Loegr yn hanlbdl 

oddiwrth y Uywodraeth, yr 

^ m gwaeaddim yn ychwaa- 

ifiyn yn y.mwynhad ,o'i hawi 

rhyddid cydwybod. Yn 

! Eglwys Loegr yn hanfodi yn 

Jìwrtb. .y llywodraeth. Yn 

arisy jm^ cynnnllefdAwedd o 

isgobaethol Saesoqig, y n addoli 

leth a FfarfinaJEÿlwys Loegr, 

wodraeth ya ddigon doeth i*w 

pynt yno, er eo bod yn yagar. 

i, gan hanfodi yno f^ jm^ 

Idiwrth yr eglwys sefydledig. 

^ Eglwys oddiwrtji y Lly wodr. 

aetb, fiT&n byny, a obodai Eglwys Loegr yn 

yr un agwedd ag y mae mUoedd o eglwysi 

wedi hir sefyll ynddo, yn yr hwn hefyd y 



gyda dryaaa agored^ gyda chaalatftA i bwy 
byaag a ewyUyaio ddylòd i awwn iaddeS 
gyda ai; yr ydym ya ceisioaaMldiflÿBÌad 
rbagflyaiea aaliywaith ae aflywodraetbas: 
hya yr ydym sm ei oiyn fel peth a ellîr ei 
ddysgwyl ya rhe^nKtl oddiwrth ly w€>draeth 
gyflawa; rhodder I ai hyn, a ni a weddfwa 
droay Uywodraeth daa yr hoa yr ydyn ya 
byw, *G9B wneutharymbiliaa adeisyteiaB 
droa freniooedd, a pbawb sydd BMwn gor. 
achafiaeth, fel y feallom ni fyw yn lloaydd, 
BMwa pob dnwioldeb ac onestrwydd."' Os 
caniateid hya, dylai EglwysL4>egr fod ya 
foddlon. Osbyddaiiddigei8Ìoychwaaeg,a 
dieMÌe cylyma ei han wrth y llywo^raetli, 
a grwaead ei cbyfandraeth grefyddol ya 
rhan acbyfraa o gyfreitfaiau y wlad, ac i 
gael cyfoeth a gatla y Hywodraeth i'w dwy. 
law^ feUy bi a ddaagoeai ei chais cyntaf ya 
dwyH, aV bobla'r llywodraeth a allent ya 
gyflawa ddywedyd wrthi, *'Pe boafiecb ya 
cyiaddef eich dybeaioa penaf yn on<*st wrtb 
ddyfod i mewa yma, ni oddelaHeiM i bebl 
mor beryglus ymsefydlu yn y wlad." 

8. Bbyddbau y llywodraeth oddiwrth y 
gwarth o ddwbl-drethiad, yr hwii y gorfod- 
ogir ni i*w dala, yn gyataf er gofalu am y 
gf mdeitbas wiadol, yr bwn yn eln gwlad 
ni sydd yn foich digoa trwm^^ aù wedi hyny 
er go&la am yr enaid, nea grefydd, yr hwn 
ai ddylai ddyfod ya y flbrdd atoaa o dretii. 
Ysgara yr Eglwysoddiwrth y Llywodraetb 
a fyddai cymmeradwyo y lly wodraetb i ftra 
% aarcbiadaa y bobl, fel nn '^na fyaaiesod 
^ipiynt faich ycbwaaeg na*r pethan angea. 
rheidial byn,*^ sef parímd heddwoh ac iawa- 
drffngartreí^ drwyswyddogion digoaol, a 
diogel«Rcb rbag ymosodiadaa gelyaioa tra. 
mor: y pryd hwnw y peidid a gwneethar 
crefydd yn atcaa trwy gad ei chyssyllta áY 
dreth-gasglwr, a hl a roddid ar aercbiadaB 
dynion, y rbai. tCì cynnálient bi fel y bydd- 
eat yn ei chara. 

0. Byddai yn eta gwlad dì yn aymadiBd 
yr esgobion o Dỳ*r Arglwyddl, lle ni ddylv 
aaent eríoed fod ; ac yn niddyanad y lljt> 



Digitized by VjOOQ1C 



PWNC YSeOL. 



145 



gorwychder«tláiid, ac fet y darfti i eglwysi 
ercHI, g^ahaiMdì^ oddiwrtb y llywodraetfa, 
^yiiDyddo mewn rhifedi a grrym, nes iddyitt 
' gymaeryd y fath sefyllfa Bg «ydd wedi 
brawychu yr Eglwy#Wladol, o'r hon ni 
ỳrir hwynt byth mwyach, ac ni attelir hwy 
ihag hdni ea holl iawnderaa— perfiaithgryf. 
artaliaetb á*r Egl wys ËEigobaeCho], a phaham 
oa flodenaî yr Eg^wya Eag^baethol yn ys. 
garedig oddiwrth y lly wodraeth ? 

11. Hyn a adawaiyr EgiwyBtyddynawr 
yn sefydledig trwy gyfraith, yn y meddlant 
o'r holl gyfoeth a roddwyd iddi trwy hael. 
ioni a brwdfrydedd ei haeiodau ei hun, ac a 
adferai Vr llywodraeth y cyfan a gymraer^ 
wyd oddiwrth y bobl trwy awdordod y 
Moedd, ac a roddwyd i'r egiwys arglwydd. 
iaetbol. 

Ob bydd i neb a ofynodd, pa beth a fedd- 
ylir wrth ysgarìaetb yr Eglwys a'r Llyw- 
o4raeth, otfyn yn awr» "Pa fodd y gwneir 
y gwaith?'* yr ydym yn ateb trwy ddyfynn 
y llythyr caalynol oddiwrth y Parch.Charlea 
Freeman, Yagrîfenydd y Gynnadledd Gyff. 
redinol yn Maine, yn yr Unol Daieithìau,— - 
**GydaV foth egwyddorion crefyddol, trefh 
eglwywg, a dysgyblaeth, ag ydynt gyn- 
Bwysedig yn Adroddiad cich üüdel»,* y 
BaeLlòegr Newydd, oV dechreuad, wedi 
blagaro mewn crefýdd, ae wedi mwynhan 
Uwyddiant cyhoeddns a neìilduol. Yr oedd 
cyfifeithian yr amrywiol Dàleitbiau yn 
^ioegr Newydd, hyd o fewn pum mlynedd 
ar hagain yn ol, yn gofyn ar fi>d i bob tref 
gynnal gweinidog dyagedig, uniawngred, 
ac ar fod i bob dyn fod meMm nndẃ á rhy w 
gyoideìthas grefyddol o'i ddewisiad eihon, 
a tbalu tret.h, yh rtiy wie, er cynnal addoliad 
cyhoeddos; ond y mae> cyfrtithiau hyn 
wediei ŵddymo, ac y mae oyflawn ryddid 
creíyddol-yn awr yncaelei fwynhan. Bu' 
unryw o weinidogion ac aelodan ein heg. 
Iwysi yn ofni yn fhwr y canlyniadau o 
ddiddyfi^j^rlioll gyfretthiao er cynnaliaetb 
Cîefydd ; eithr bu hyny yn dra dymunolj yn 
hytrach nag yn annymunol. Y baich o gyo- 
. Bal ordînlmdau yr efengyl sydd yn wir yn 



ydyntfwy annibynel ár ÿbyéaiighredinfol ; 
a llai o ragfarn gýlioeddas a hanfbda jm 
erbyw pregethwyr dysgedlg, ag ydynt y* 
cael eo cynnal yn iawn, fel gweision cyflog^, 
neu ddoébarth freintiedig, 

^ Y roae ein gweinldogion yn mwynhaa 
cynnaliaethachydyrodeimlad pòbl gamaidd 
ahaelionus; ein cymunwyr ydynt yn eyn- 
nyddn, ac eglwysi newyddion yn cael en 
casgtu ; ac er fbd eislaa g^neud llawer er 
diwaliu poblogaeth gynnyddol eingwladá 
rhogorfreiotiau crefyddot, etto nis galtwn 
yraorphwys ar well moddion nag ymdrech. 
iadau ewyllysgar y rhai hyny ydynt y« 
adnabod g^erth yr efengyl. 

" Yr ydym yn llawenhau ya yr ymhdoiad 
ó'r/ath epwydderion ag ydÿni gtfnmnfêedig 
yn eich Hÿêbpeiad'^ eaoys yr ydym yo credn 
oddlar brofiad y bydd ìddyot doeddt i 
IwyddíSmt gwir grefydd, a dedwyddwoh 
cyffhklinol y wlad lle y cofleìdir bwyot. 

"Bydd yn byfryd geoym dderbyo eidl 
Adroddiadau, ac hysbysladao ereill, at i 
ddaoibn yn ol i chwithau yr eiddom ninnau. 
Gan Toddt i chwi gyŵurchiad caredigol y 
gweinidogion aV brodyr o'u heglwysi, 
Wyf, yr eiddoch yn Nghrist, 

CHAELCS FftEEMAN, 

YsgTÌfenydd Gobebol y Oynnadledd Oyfiiedinol 
yn Msane."* 



TRYSORFA YR YSGOLION, 



PWNC YSGOL, 
Y Gwaiih iydd gan Ddgn Cw wnetid. 



Gow. Pwy a roddodd i chwi eich bodoU . 
iaetb ? a phwy sydd yn eich cynnal ar bob 
rooment? 

Ateb. Yr Arglwydd a wnaeth y nefoedd 
a> ddaear, y môr, a'r hyn oll sydd ynddynt. 
Efe a^n gwnaetbni, ac nid ni ein huoaia: ei 
bobl ef ydyro, a defaid ei borfh. Yoddo ef 
yr ydym oi yo byw, yo yrosymad, ac yn 
bod. 

G. Pa beth oedd dyben Dow wrth gren 






«I'm 

ac y 

sany 



Digitized by VjOOQ lC 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



148 



RHYBuimoM pwYsiON rn mëddwon. 



ddywedy^, a rliai 9veHbradiadaii i syiwi 
arnyot, a fiib^ysiadwyd i fwylmo cyflawo. 
dra ac eflíbitbiad Esg^obyddìaetb yn y Dy w. 
ysogaetb,— dadg^ddiad pa rai a allai fod o 
ansawdd lled gyfogawl i ryw beiwoaau 
teilwnÿ, ond y cadwai y g^wêddili i gyfle 
arajL'' 
Aberíeifî. Cyf. J. M. 

" Yr onnes ddiles ddaw la;wr— 
Pe'i gyrrir ffwr^d o'n gorawri" 



RHYBUDDIÖN DWYSION 1 PEDDWON 



O AM6YLCH wytb oV gloch y boreii Sab- 
botb, Ghwef. 16, 1835, bü farw dyn nieddw 
mewn modd cyffrous ryfeddol yn agos i un o 
weitbfeydd baiam bryniau Gwent.^ Dyn 
oedd bwn ag a.fii am amser mawr yn Hỳnod 
o amlwg a defnyddiol gyda cbrefydd, ac yn 
adnabydduB i lawero weinidogionléauOriat 
o Fân i Fynwy,a cbwedi cadw drẃs agored 
a llety clyd a. chroesawas ìddynt ar en 
teitbiau, am lawer o flynyddoedd. Pan 
ddecbreuwyd pregetbu yn rbeolaidd yn ei 
ardal, yr oedd y trigolion yn rbyfyg-iis o 
annnwiol, acbeb ond yobydig o ddnwidlíon 
yn y gymroydogaeth luosog, ac efe a gyn- 



ddŵlwydda ei dentû, aea drodd i^ŵ poen^ 
ydio ddydd a noa— ^adawoddddowiolion, 
ac a aetb at annnwiolion — a âdawodd swn 
pefaidd mofíaiinu Duw, ac » aeth i ycnddi- 
grifb newn swn gwacreddns cana maawedd 
-^fe a adawodd y oapci, ac a aetb l^r tafam. 
dŷ^íe, efe a adawodd lesn Grist, ac a aetb 
atSatali. Yn lle bod grartref ^da^ deolo, 
byddai ar hyd gwestai y cytbraul yn diliiro 
a.meddẃi anì wytboosao, a pban ddenai • 
adref, ni ddeuai i weddì'o a'u cyngbori, ond 
yn feddẅ ac yn ddycb'ryn iddynt oll. 

Am ef ft>d yn wrtb^liwr mor bynod jr 
oedd yn ffiaidd yn iigfolwg ei gydfeddwyr» 
yn wrthddrych gwawd g^n y tafám wyr, jrn 
destyn cbwertbin gan elynion Crifit, jú. 
ddirmyl^ns gan y byd, yn olyg^a alarua g^ 
bob Cristion, yn bla o gy wilydd i^w bertb. 
ynasáa, ac yn fòllditb i*w deulu a^ blant 
bycbain, mewn gfair yn wrtbodedig^ gan 
Dduw a dyoion, yn golofii fyw yn llawn 
barnan yr loo yn rbodìo y dda^. Kr^a 
ycbydig^ fly nyddoedd yn ol bn farw ei wraig^ 
yr bon oedd ddynes rinweddol a dnwiol ; 
wedi i'r anadl «ddarfod, a^i cbpddìo yn y 
ddaear, efe a wérthai ei dillad, a pban nas 
g^llai en fWerthu, efe a^u {^yfitlai aro 
ychydig o artan i g^ael cwrw ; efe a wnai yr 



Digitized by VjOOQ1C 



im 



HANES YR BGLWYS. 



J^erbjni a MeìIfftV Meddyg, aé a^i riiodd. 
aBaòt ì lawr ar y ffordd, ac a çdrycbasant 
amo yn ymdag^ ag- angeu, ac a'ì clywaant 
yn griddfon ac^rn ocheneidioeiocheBeidiaa 
âiweddaf,ac a'i gwelsant yn müín ewyn, aV 
òlwg amo yn arswydns, yn marw tan fam 
aml wgr y Dn w thawr !! 

Dyma ddiwedd y gwrthgiliwr ! Am hyny» 
wrthpfiliwyr, gochelwch rhag na chewch 
le i .edifeirwch, er trwy dds^rau ei daer 
^eislo, abod eich diwedd fel y dyn hwn ! A 
chwitban, grefyddwyr, i beidio a chellwair. 
á chrefydd, acâ gwrthgiliad, rhagi chwithaa 
^l eicfa rhoddi i fyny I galongaledwch fe| 
y dyn hwn ! Ac, O feddwon, a fyddwch 
chwi mor ffol a gwrando ar chwedl ddigrif 
y tafarawyr iVh hndo i wario eich nrian am 
eu sothach afiach, y rhai-^pe gwelent chwl 
yn treagn o flaén eu dfysau-^ni wnaentfwy 
6 gyfrff o boooch nag o g^ẁn !! Cewch farw 
aryrheol heb neb i wlychu a sychn eich 
genau, iVh ymgeleddo a jdal etch penau 
|)an yn ymdagn ag angeu !! Nis dywedaf 
ycbwaneg am y dyn hwn, ond ow Tbomas, 
Tbomas!!! 

Ychydig ddyddlau cyn hwn yr oedd dyn 
iiieddw yn dyfod o'r Casnewydd gydaV 
agerdd-beiriant, efe a gwympodd o ÛBén yr 
olwynion, ac a dofwyd yn ddaa drwy ei 
ymysgaroedd ! Amser bach ar ol hyn bo 
farw gwraig yn yr ardai drwy feddwdod 
mewn modd tra chyffh^us! {laliwn enwi 
llawer o ddygwyddiadan oyffelybsydd Wedi 
cymmerÿd lle trwy feddwdod yn y gym- 
mydogaetfa. Yn wynfeb y pethau hyn, onid 
flbl yw y dywediad fod y meddwyn yn 
ddiog^lacfa mewn peryglon uaV sobrddyn ? 
Cromwêl ú Went 



HANES YR EGLWYS. 

ChTDA llaẃer ohyfrydwch ac adeîladaŵth 
mewn gwybodaeth hanesyddawl y dartlenaia 
Hanes yr Eglwys Gristionogol gan y Parch* ' 
D. Morgan. Tybîwyf nad gormod y# dy-."' 
ẅedyd fod y LlyfV hwn yn rhtfitft ar na£ 
traethawd.Çyffir^îfltfflÇ ^^à Sa«i#^liefyd) 

Ìpynoethí[ 
^^y^^^^^^^^BtttfÉÌMN^^^^ yr; 

IVrcys« 

ÌgynnaL 
í Cfîst a-: 

r Awdwr 
j^ddiaeth, 

Äiry, fod 




149 

hyn wedl bod yn wir achos o'r ymrafhelioil 
a'rymladdan mwyaf dychrynllyd, "acyn 
brìf gÿnnaliaeth iV cyfeiliomadau mwyaf 
dinystriol, yn inhob gwlad, ac yn mhob oes, 
o anser Cystenyn fewr hyd y dydd hwn," 
ac mai wrth ddrws y cyasylltiad halogedig 
yma y goeodìr holl waed y saint a dyẅallt- 
wyd yn yr Eglẅys Gristionogol oV amser a 
nodwyd hyd y diweddafaselioddeigrefydd 
â marwolaeth. ferthyrol. Wrth deffynu ei 
hanes cesglir ganddo, mai "drwg y drygan 
ydy w cariad at awdnrdod a Ily wodraeth ar 
gydwybodau dynion, mai dyma yr egwyddor 
oddiar ba nn y tarddodd y newidiad blaenaf 
yn nhrefn gyntefig y Grefydd Gristionogol 
-^mai er cynnaliaeth a meitfarindod i faon y 
sefydlwyd awdurdodau, arglwyddiaethan, 
a deddfau anífurtiol yn yr eglwys na ŵyr 
yr efengyl ddim am danynt.** Geilw ar 
''bob Cristion ffyddlon, a phob cynnnlleidfa 
ag sydd ft pharch I grefydd bùr, heddwcfa a 
tfaangnefMd, i osod eo gwyneban yn erbyn 
ỳr egwyddor ddinystriol faon, ac yn erbyn 
pob cyfundraeth grefyddol a ddyfeisiwyd 
gan ddynion er rhoddimaetta acfaynnaliaetfa 
iddiy a fayny am ei bod yn "egẁyddor 
hollol groes i natnr ac ỳsbryd gwir Gristion- 
ogaetfa; egwyddor gwbl wrtfaẁynebol i 
iawn dréfo eglwys Crist a ITwyddiant gwir 
grefydd; egwyddor hollol ystrywgar i 
iawnderan dynlon a faeddwch gwladol;. 
egwyddor ag sydd wedi llanw eglwys â 
therfysg ac â gwae, a chwebi cymmeryd 
ymafth dangnefedd oddlar y ddaear; 
égwyddor ag y matf myrddiynan dîrif o 
fy wydau gwertfaíhwr wedi enfaaberthn wrth 
ei halloran faalogedig; ac egwyddor na 
cfaydsaif ft rhinwedd ac ft gwiif gysnr yr faẁn 
y Uywodraetfaa arno." 

TystiolaetfayrAwdwr»-ei ttigyiaairodd 
sydd foddh^l ItíÄ, paoÿ^ymil» md «^ 
y gwirionedd, aV ì^WíHi^ẅF^ taâif^ ft 
oeâá ^i ymófyniaÿ j^afjni yr olrheiniad a 
wnaeŴ^*«iHmi ei.ípicaii ph^naf yn yr hyn ' 
a y»ip^îmM oe4Ìa,««0Égâ allan yr hyn oedd 
y»frìémâá yn y. «lôdl "^^Ìnraf, ac yn yr 

' ;ialth ŵrymf ddeiOteèwý'agr ý medrai ger 
bron îll gydwladiryr.'* Biaraman id^ef 
Iwydá^ ì raddaii oior faelaeth yn. jf pwbau 
byn af y rìlodda Ibddlenrwydd «^yÌÌÜclinol 

:| Tw é^lcnyddicm: Ẁbr gtfimf ì mi 

' goffí^ im am^ylehiad, aV nnif tm^ ]|e yr^ 

ymdéîmgys ymadroddion yr Awdwr ynlled 

dywŷtî a dyrys i mlj ond efaltfti Wtiê Ŵffyg' 

deali ynwyf ydy w yr açlio» ohyiBy ^.pa fodd 

I byiiftg lù ddygwyddodd i mibyÄ^adarp 






> 1 



^ Digitized by VjOOQ lC 



ii^^írf: -. 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



ATEBION. 



153 



fwaith yn wy)o ÿdagreu yn hidt eisiAu cae| 
Dyued iV oedfaon, pan fyddai el rhienl yn 
ofìii ei gfollwngroherwydd oerfel, neo wlyb- 
aniaetb yr htn, neu ar noawaith dywell. Nì 
ddarfn iddi eríoed annfoddhao iV rhieni 
mewn dîm a geitient g^ddi. Pan glywai 
rywrai yn arfer yr iaith annuwiol o dyngni & 
chablueowyr Arglwydd, gwnai bob amaer 
ddweyd am y niweid wrthynt, a cheryddai 
bwynt yn llym yn ol ei dawn a^i medr hi. 
Arferai ei thad ei chymmeryd gydag ef iV 
Yfigfol Sabbothol er yn blent^rit ieuanc iawn, 
cyn i*r Ysgol ddyfod i'w tỳ hŵy i gael ei 
chyDual. Dyagaì yn dda ragorol. Medrei 
ddarllen yn ei Thestament Saesoneg yn 
rhwydd. Nid oedd-neb o*r plant trwy yr 
boll Ysgol mor barod i ateb yr holiadau Vr 
athrawon Uyfrao egwyddorí. Daliai fanwl 
sylw ar y «cynghoríon a roddìd gan yr 
atbrawon, ac os dywedent ryw beth na 
byddai hi yn ei ddeall, manwl ymofynai ft*i 
j rhieni nes mynu ei wybod. Sìaradai gydag 
' byfrydwch am yr Ysgol Sabbothol, ac 
j edrychai gyda siríoJdeb ar yr yatafell y 
i cedwir yr Ys^ol ynddi, yn ei horiau diw. 
eddaf. Preg^ethwyd ar achlysor ei marwol- 
»eth gau J. EdwardS) Bangor, a J. Williams, 
Llansilin, oddiwrth Preg. 7. 1. a ler. 23- 
10. YreiddoGh,átc. 

IMuuÌHn. JOHN WlLLIAHS. 

MAROARET ROBERTS. 

Ar yr unfed ar hugain o Ragfyrdiwedd- 

af, yn naw ar hug^n oed, Mrs. Margaret 

Roberts, gwreig Mr. Robert Roberts o*r 

Hafodboeth, plwyf Llandwrog, yn agos i 

Gaernarfon, a fu farw yn yr Arglwydd, ar 

ol hir nycbdod,a gadawodd ar ei hol, er mor 

ieoanc, saith o blant i alaru yn drwm a 

theimlo colled am fam rínweddol. Pe bnaaai 

M. Roberts yn llai adnabyddus buaswnyn 

yaiprifeno yn helaethach ei hanes^ondymao 

I yn wybyddus ac yn agos at feddwl llawer,* 

l^ acynneilldiMl Gweinidogion yr Efengyl, 

; paraia dderbyniodd ei charedi|rwydd hl 

a'i phríod lawer jçwaith, a'r oMÉlÌgrwydd 

hwnw ji^ tpflR^ mwytt y^fêjfÌf^ ^^^ ^îl^ 

abertii 
•y w cafll 



iHahriW 




bryd a'i serch yn'holloi ar grefÿdd a duw* 
ioldeb, yr hyn yh wastad a fŷddai swm a 
sylwedd ei chyfeillach. Dangosodd hyd ei 
bedd nad oedd ganddi yn destyn ymffhMit 
ddim oná croes Crist, a bn fárw yn dawel A 
pliwysei phen ar ei Hanwylyd, a èhanodd 
yo iach i holl ellunod y byd. Yn ystod yr 
holl amser a dreuliais yn yrHafodboeth pan 
yn lletya yno, gallaf dystio na welais ac na 
chefais ychwaith, nn achoe i feddwl fod ei 
bysbryd wedi ei gynhyrfu i nn gradd, ond 
arbob amgylchiad yn dawel, dystaw, a 
slríol, ac yn werth i holl ganlynwyr Críst ei 
hefelycho. Pel priod, parchai ei gwr, a 
llanwai eì chylch; fel mam yn athrewaidd, 
ac beb ymy plant iddigio; fel cymmydogea 
yr oedd yn g^rnaidd a diabaen *, ac fel aelod 
oV eglwys yn Pisca yn werth i gofio ei 
hesamplau. Gallaf ofyn yn iaith y Parcb. 
Thomas Pierce, Llynlleifiad, a> amgylòfaiad 
oV fìith yma— ^ 



** Pwy a sei di Seion 
WyUaohydaUihonl" 

Y teulu sydd yn cwyno mawr golled, yr 
eglwys a^i theimlad yn fríw, y tlodion sydd 
yn alarus wrth gofio mai marw yw, aY wlad 
a gafodd gjolled. Ond iddi hi ennill mawr. 
Gallasai ymffrostio ac ymgodioblegid pethan 
y byd, ond byddai yn wastad megysyn llai 
na'r lleîaf. Nid rhyfedd, yr oedd ei thrysor 
hi gyda Duw, ac yn ng^adw yn ynef. 

Y nos cyn claddu preg^thodd I. Harries, 
Talsam, yn yr Hafodboeth, oddiwrth Dat. 
6. 11. Boreo dranoeth cyn codi y corff 
gweddlodd y Parch. E^an WiHiams, PfliHK 
groes, gynt o Moelfìro, Môn. Wrth WP> 
tna> bedd canwyd hymnan ac odlany«b!qp* 
ol gan gyfeillion o amryw fanau. Yn Pfeca 
gweddTodd E. Williams ar ol darllen rhan 
oV Gair, a llefarodd I. HairtlM oddiwrth 



Salm 35.14. Ac wrtb 

yn y prid^ anercbw^ 

y4#«na enwyd, mn^ 

Wfà pddiwrth y* 

^lqpi%(oaneb)yii 

A^ynrhwydd. 

4fM^ Hft wer, heMaw ^ 

fjÌíiiA beibio a gweled 

Hiifíl^ths ond cofiwttjáJM ya llaâwál^ 

miâiyoynef. T' ' 

'pỳmhi, Hmrtìí 10,^. 

* ì' 2r:7 




ddaearol 

g«a 

ymadaw. 

ẅ oedd ond 

hebdywalllt 

'lltffau y dwys 

tydd» wrtih 

ÿnwagysÿ. 



MÁ^lêApÁwgíMÍ 



'.••".^íl 



iü 




154 



ATEBION. 



Vt atébiad bwn i ofyniad yr bybarcb J. G. 
Tŷddewi, yn y Dyigfedydd am fis Mawrth 
diweddaf, ymddangoe yn eich Cylchgrawn 
defnyddiol. 

Cynnwysiad gfofyniad J. G. ^rw,— Pa un 
ai rhyw ftefA^nea ynte ddiffygo betb,ydyw 
co8p y damnîaid yn y fflamao bythawl ?— 
Goddefed J. G. i mi ddywedyd mai nid yr an 
peth sydd i feddwl wrth pon'h'tw, (cadamha- 
awl) aV ansoddair ffweithredawl. Y mae 
diffyg moeaawl yn cael effaitb ar yr uflèrn- 
olion, ynweithredawl, ond nid yn gadam- 
baawl, am mai nacaawl yw pob peth perth- 
ynol i gosp: — yn wir nid oes iddi l>erthyn- 
asan uniawngyrchawl, am mai drycbfeddwl 
anmherthynasawl ydyw. Mae y drych- 
feddwl ara yrysgrìfell hon yn nn cadamha- 
awly (on a^i sylfaeniad ar wir hanfodiad) 
ond nid cyson fyddaì dywedyd mai un 
weithredawl ydy w, o herwydd absennoldeb 
gweithrediad yn elfenao gweithrediad, Y 
mae> ysgrifell yo gweithredawl hanfodl, 
ond etto nid yw dywedyd mai amgyffrediad 
gweithredawl yw ydrychfeddwl amdani yn 
gyson, nac mor addas aV priodawl air, sef 
cadarohaawl.* 

Ni bydd cosp yn tarddu, onidê y mae yn 
beth cadarnhaawl, ac yn cael ei gweithred- 
awl weinyddu. Nid yw yn tarddu oddiar 
'< aosawdd eu meddwl,** onidê by'ddai raid 
mai drwg naturiawl yw natur ei hanfodiad, 
o herwydd mai cyfry w ydyw cosp. Nid y w 
yn tarddu oddtar "adfyfyrdod" ychwaith, 
onidê byddai y cyfrywallu yn nghyfanêodd- 
09tfr enaid, (pe addas y gair perthynawl i 
^ÊJÊÊS^à) yn hanfodawl ddrwg, yr hyn 
tfplr «nghydunawl â*r egwyddor o ber- 
fffliâfrwydd moesawl yn Nuw fel Creawdr 
a Bwyiadyd4banfodiad pób peth. Y mae'o 
rhy<|ÌMiftyJBjl>P nad yw cosp,--« ddychryn 
y giẂ6<i»,^iy^y y pendew^ a ỳr arswyd ar 
[ diniweiiyi dry wana 




fod, mewn ystyr foesaw^ae mewii yityr 
natoriawl Os, gan hyny, effaith drygioni, 
nen ^ddiffyg mewn pertbynas ag ewyllys 
Dow,** (Dr. Williams) ydyw cosp, nid oes 
fodd gan hyny iddi fod yn amgen na diffyg 
ei hnnan, yr hyn ydy w, yn wir. 

Ai addas dy wedyd wrth J. G. ? Y mae 
Dnw wedi cren y byd naturiawl, ac wedi 
goBod deddf y sygndyniant i reoleiddiaw ei 
ysgogiad, yn ei berthynas àM ranaa cyfan- 
sawdd, yn y cyfryw fodd fel, dan yrorncb- 
wyliaeth bresennawl, pe byddai i «n oV 
cyfryw ranau groesi y rbagosodedig ddeddf, 
ni byddai, onid llaw greawl, a gadwai y 
dyryswch mwyaf erchyll, yr anghydrediad 
mwyaf alaethos, y chwilfìriwiadau mwyaf 
dychrynadwy—pa mor fawr y drwg ni ŵyr 
neb dynion !<— allan o'n byd: felly hefyd, \ 
raddau terfynawl, am y byd moesawl; 
dedwyddwch yw yr unig foddion toag at 
gael ymattal rhag dyrysni yn nullhanfodiad 
ysbrydion, a chyfranogawl ofwynhad Duw 
fel Bod goruwch pawb yn y nef, (byd ys^ 
brydion) ac ar y ddaear, yr hyn yw yr unig 
reol arweiniawl i afael dedwyddwch, sef 
bywyd tragywyddawl. 

Ni byddai tori deddf y sugndyniant yn 
rbagdybiawl o fynediad i anfodolaeth ; ac 
nid yw toriad deddf Ibesawl Duw, fel Uyw- 
ydd moesawl pob bod meddyliawl, yn rhag. 
dybiawl o hyny ycfawaitb: byddaì diffyg 
deddfoldeb yn y cyntaf yii rhwyptriadawl i 
atebìad ei ddyben, ac felly hefyd am y diw- 
eddaf: a chan na ddaw y gyPfelybiaeth yn 
mhellach er e^lorhad, rhaid yw dywedyd, 
fod ateb dyben a rhyddid oddiwrth anned. 
wyddwch, mewn creaduriaid moesawl, yn 
betbau, nid yn nnig arogylchiadawl, ond 
hefyd anmherthynawl hanfodawl gyssyllt- 
iadawl ; nid oes iV troseddwr ^yfrwng onid 
myned i afael cosp, fel effaith camddefnydd- 
iad moddion, byd yn oed pe bae fodd i 
j^ttw fyiied i anfodolaeth ; canys y i 
lur lifoesawl, yn ol fy marn, yn gyfryw 
íbiinanlywyddiaeth, abyddai treigliad 
n^ dreigliad parhad, yn sicr, yn 
^ipnweithrediad^ o ddwyn dyn, 
rdwyb- 

rwr. 



Digitized by VjOOQ1C 



156 



GOFYNIADAÜ. 



• am irMpedŶgaetli (darddladàwl oddiwrtb) el 
.t)echodr* «< Efe a dál iddynt (ry w beth yn 
weithredawl oddiwrtho ei hnnan ?-«Hiage; 
ond) em hanwiredd.*' 

Dymunwn wrth derfnrDO tybnddíaw dar. 
tlenwyr y Dysgedydd, oa ydynt y« ewyll- 
ysiaw gryda^r anDnwiel, ae yn dywedyd, 
••Nid oes yr nn Dow,*' cant fyned ysywaeth 
yn r^ bell, cyn hir, oddiwrth yr un a ys- 
tyriant yn awr yn elyn. Hefyd, os ydynt 
am ei g^wmpeioi, cant ddigm o byny yn y 
wlad hôno a elwir **Ti€foedd/* yr hwn let 
neo ynte yn bytracfa agwedd meddwl, aydd 
egrwyddorawl gadarnhaawl. 
Caerludd. Ioan Meirion. 



CYFERBYNUETH. . 

I>iiin f3ivimuê riramMê. 

" Bjdd fyw yn wỳch tra b'ych yn bod, 
Ar fwrniant cnawdawl didawl clôd 
Drwy> fadwdd hon o*th fron y'th firyd," 
Medd meib pleserao bÌAu'r byd. 



"ByddfywyuL 
"Rboi'rlônbot 
Dybleaere^ 



ìth," y doeth dywéd, 
nynyd M "^'"' 
lereyfrdro 
O gywir reddf i ddecldf dy'Dduw. 



lehéd. 



mynyd 
fýddo fyw 
IdfdyDẁ 

■ , (O Ytgreppan Idrit.) 

*4* Yr oedd y llineilau uchod yn ein 
Swyddfa pan ddaeth dymnniad Mr. J. Jones 
(Rhif. dìweddaf, todal. 124) i law, a cban 
eu bod yn cynnwy» yatyr Saemneg' Dodd. 
. ridpre, rhoÌBom gynnwysiad iddyat yma yn 
niffyg cyfieithad ag^cb. GoL. 



* ., GOFYNIADAU. 

- •*vè — 

I. FA nn a ddylai Gweinidogf Efeng^l gael 
ei dftin. mn ei obrwyo am fedyddio plaat ei 
ì Jiystyried yn blant i aeU 
fwyri 

â' ef g:ael el dalo am 

>Wttî ^ 

mbj 



neillduwyr agflywaie yn groMd yr achot ger 
bron ei gynnolleidía, gan grybwylt nad 
oeddynt wedi ymddwyn yn deilwii|r toag 
ato ef, trwy attal cn rhoddion oddiwrtho, 
(yr hyn a fuont yn ei wnenthur er^s blyn. 
yddoedd yn ol) ond ei^ fod ef yn dwejd 
wrthyut er rbybudd iddynt i fod yn fwy 
cyfiawtt tnag' at ei olynwr a ddygwyddal 
ddyfod ar eí ol ef, trwy ei obrwyo am y 
gwaith. Yn gymmaint a bod sylw wedi 
eael ei wneutbur oY pethau a enwyd yn ol 
tlaw, rtioddai foddtonrwydd i arary w bebiaw 
fy hun, gael atebiad gt>leu ac amlwg iV 
pethau a enwyd,fel y bodynioa yn gwybod 
eu dyledswydd o hyn allao, ac fel na bŷdd- 
ont yn cael eu ceryddu am eu banwybod- 
aeth. Ydwyf, eich cyson ddarllenydd, 

/OIUMDr 5, 1835. YHDfilTHYDD. 



Mr. GoL.-^Dymunaf gael gwybod drwy 
gyfrwng y Dysgedydd Crefyddol, gau y 
Parch. J Griffitbs, iTŷddewf, a ydyw yr oll 
o Lyfr y Salmau yn briodol i*w gann mewa 
addoliad, ai nad ydy w ? Y mae cael atebiad 
i*r gofyniad o gryn bwya. Y mae dadl yo 
nghylch hyn yma. Myn rhai ei fod, ac 
ereill nad yw. 
Rhifdjfmttin. R. a L. 



SvR,— >Ypeth a*m tueddodd i*ch anercb 
yn bresennol, oedd fy raod wedi bod yn 
ymddyddan ag on dyn am lawn Crist, ac yn 
yr ymddyddan efe a ddywedodd wrthyf, nad 
oedd Crist wedi rhoddi lawn dros oeb ond 
yr etholedlgion yn unig, ac mai cyfiawn 
yw i Dduw eu hacbub, a bod yn anghyf- 
iawnder oV mwyaf iddo beidio.<~Pa bryd, a 
pba fodd yr aeth y Dnw mawr o dan y fath 
rwymau i'w greadur ? 
Betharäa. D. J. 



wch. OZjfpy<2cl,— Drwgìawn oedd geny f 
' DyBgedydd am Awst diweddaf 
ád o*m gofyniadau yn ngbylcb 
yn gyfeirtedig at yr enwog' 
il/lfcobertSÿ Llanbrynmair, acyntau 




BARDDONIAETH. 



OES DYN 



Giffàl^ i Bêẅtar Tjfmhor y P i m pééj f m , 



Ownwjn sydd a*i ddyddiau*ii ddiddan, 

Sef borea*r oes, 
Pryd mae dìniweidrwyda oedna, 

Ynmofea*roeft; 
Tawel rodía tenla'r edyn, 
Pawb a*i gàn,— «nae pob eginyn 
Dan gorona« Iwy thcŵ wlithyn, 

Yn moteoT oee. 

Tn yr Haf a*i wres tanbeidiol» 

Ar gjmnydd oes, 
Y txf Uysiaa drwgdinyitriol 

Igjrsuroes; 
Pan ca*r diwyd anwd toreithiog» 
CSiwyn oréhndaía fres y dioff ^-^ 
Yntaa*n cadw gardd çymmyaog, 

Trwy haf a oes. 

öwr eyfoeihog 3rw*r Cynhaua'« 

Ynnghryfdároes; 
Hael, i*r diw yd, y cyfrana, 

Er estynoeB: 
Puimae*to ìtná defbydd&o'r^man. 
Chido *n^yd yr ŷd í'r ydlan ; 
Owr anhapos gdr yn hepiao 

OynhaUafoes. 

Gauaf, iiydd ysbeiliwr oreuloni 

Ynadfoiloes; 
Daw y 'mlaen a*i ddwylaw oerion, 

ArencUofls: 
Gwobrr diwyd fe'L dyfetha ; 
Cén y fwyn wenynen chwîUa; 
Uwnc i*w «rombil bob melyadra, 

Yn niwedd oea. 



Ond o iawn ddefiiyddio*r _ 

Ynnyddíaa*roeB, 

Fe 4- "r Crìstion grda hyâer, 

Trwy derfynoei; 

Er l*r ìtyát ac oU «ydia yaddo» 

Neai'n 61. a*i ffwblada: 

Mewn dedwyadwch, caÌiT, iforio, 

Ctag'wyddol oea. 

Yntau*r adyn fu*n anfiiddiol, 

Hollddyddiau*ioeL 
Och! ei olwg anobeitìáol, 

Arderfynoea: 
Owéi'd ei dymhor, 'taawr yn daríbd ; 
lachawdwnaeth — , gwedi ei gwruiod ; 
Hyn a*i sawdd i'r pwll dlwaeloa, 

Ddideriynoes. 
CamDoeha», DBWI AB DIDYMUa 



TR arBGOL^ABflÛTHOL. < 

'í^^n'SSŵSW 
£r addyagu yr ieueoetid 

. . l'n ydwyìbleirian.m|d; 
A'u goleuai adnabod 

Fferdd yr iaohawdwriMÌhiflnrtÿ 
, Ac i weled Iesu*n Oeidwad. 

I drueiniaid gwael y Uawrl 

Dysgu ebwifio*r ýMnthyiaii« 

Dysgn darllen gdnaa Duw» - 
Dwvn y meddwl i ^rfyrio 

Bibl nef, mor hyiryd yw'l 
Ae i ymar«eddu*u bachedd 

'Nol rheolau BroDin aef, 
A ehyflwyno i'w wasanaetii» 

Oan ei ogoneddu et 

Bydd rhyw ganu peraiddrhyMá 

Ar ororau nef y nef. 
Am lìigolionaryddaear, 

Oyda chân o hwylos lef ; 
Oan limdithio'r Duw a'u rho<Uaâd 

Br gwneud Ues i deofax*r byd. 
A chan ddiolch am fendithion 

Oafwjfd ynddyiit ofl 1 gyd. 

Dewéh gan hyny jmíOgnlwni 

Oan ymdrecbu*n gyson iawn, 
Oyda'r Fsgol vnehi tyuihor, 

Gwnawn a allom olf yn Uawn : 
Boed arddeliad Duw ei liunaa 

I gydfyned gyda'rgwaith, 
Er cael llaaws lawer etto, 

I Y trag*w7ddol lÿwyd maith. 
Tr^am. JÒNAS ET^ANS. 



GALWAD AR BËÇHADURIAID. 

Chwi bechaduriaid mawr ac euog; 
Sy yn teithio dan ■" *»•»' 



0*éh calon gwelwch 

Byddwch foddla^ 

YnuMlewch â' ' '^ ^* 



ENGLYNION I Ma. JOHN I^Sm^ 

Yêgéífẁtr^ jm y Cefnmmtr, ' 

Yt hwn qrdd Rifyddwr da, ao ragrifenydd medipii. 
Owybydded y darllenydd mai ei law aswy ay^ 
ganddoefynytgtìfenn, canya y mae wedi t(^ y 
Hall trwy ddamwain, hefo yr hoa yr ysgriftBÌI 
gynt, tos. 



loan Lewia eon Lywydd,— «ydd bea 
fiwyddbydfi*igrifenydd; .j^- 

l^ gwron tirion terydd, 
Ouni « ddwg wỳr L*w ddydd. 

Lyw uthr anwyl, ate ly 
Alho^rwDinyndld 
Oallroiherbottaiji 
Maitad ein gwlMd yw| 







Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



m^* -*> ŵv 



r 



i 






tì^ 



Yrt 



t . 



A. 



Ymae ar ;vevth/^ 
'.. Pierce, i.. 







3*24 



, > ^^ . 4 324 ^^ 
rwlucî Groej;.. 324 
i24 



^ÜH, HEOL FINSB'JIÎY. 

.; rross HacG, Wilsoa ^^trcc^, Llund->in ; Y Pirch. 
lams, 88, Porthnd St. Manchcster ; kc. &c. 






1,1^ — 



lliiÌîiüiilSiiÄM 



Ifffffffffffffíff^ 

[itizeabyG0Ogle '^ 



^Digitiz 



Digitized by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



f 



0^ 



Digitized by VjOOQ1C 



Y DyIgÉÍüYDD. 



Rhif. 167] HYDREF 1835. 



t>^^-| 



''-^r- 




BYWGRAPF'IAD Janet ẂíLLIAMS, bethel. 



/ít ^^ 



>ÍL- 



pRIF dayben Bywgraffiad Cristionófi^ol 
'w, dançTos natar ac effeithian ^rasau y 
^riatioti yn ng'wyneb amryw ams^yrchiadaii 
aith yr anialwch; yn nghyda chodi awydd 
'o ineddwl y darllenydd am ddilyn llwybr 
r by w^raffedig^, mor belled aç y dilynasai 
rntau Orist. 

Os ydyw dilyn crefydd lesu'am hirfaith 
lymhor yti nffwyneb llawer o anhaẁsdet-au ; 
rwastadrwydd bywyd yn ngrwyneb cyn- 
Idefrlö^ ddnau y byd; sêl danUyd dros 
ichos Ci^ist yn n^wyueb dig^alondid ; a g^ofal 
lieroll am foddìon grras yn nj^wyneb ^wen- 
äidau cöirfforawl, ac am^ylchiadau cyfyng, 
yn ar^raflTu teilynjärdod dylyn-wîw ar fywyd 
Cristiòn; bywyd tellwng o sylw y byd 
Cri8tionoi»ol öedd bywyd gwrthddrych y 
cofíant.hwn. 

Ganwyd J. W yn Lleyn, oriaint crefydd- 
ol. Treuliodd y rhan foreuaf oM hoes fel 
Uiprwynig' yn ^wasauaethu mewn gwahanol 
fanau yn Lleyn ac Arfon,hyd oniphriododd 
ag> un Williatn Rowland, Gwehydd, o Gaer- 
narfon . Yii fuan ar ol iddi briodi daeth yj* 
Ânnibynwyr i ddechreu pregethu i dref 
Gaernarfon, y rhai a wrandawai hi g^yda 
phléser a hyfrydwch mawr, y fath nad 
angboflai hyd angeu. Llawer gwaith y 
bam yn gwrando arni yn adrodd y tywydd 
garw a''reriidiau trymion a gafodd gweision 
Crist pan yn dechreu cyhocddi y cyromod 
yn y drefenwedig. Melyshefydyradroddai 
ani nefolrwydd preg^ethau Harries o Bwll- 
belî — grymns weinidogaeth Tibboto Fôn— 
selog' ac efen^ylaidd 'ddpniau Griffiths o 
Gaernarfon— d wfn a manylgraff athrawiaeth 
ac addysg^adau y Dr. Lewis. Mynych y 
soniai am bregeth danllyd Tibbot ar y geir. 






un aihser yr oedd ef g^w^^dan yf un termlací, 
ac heb hysbysu i neb. Meddiannent yr un 
teimlad heb iV naiil fod yn^ gwybod am y 
llall. Ond ar un nos Sabboth ẁrtb fyned 
g^yda^ugilydd o'rbre^eih torodd y llyffethair, 
llosgrodd tân santaidd gadwynau y meddẃl ; 
ac éb hî, yn ei dull syml, « Wel, Wil bach, 
mi a âf ^ydaV bobl yna deled y byd a ddelo 
i'm cỳfarfod." Atebai yntau, " Wel, Doni 
bach, mi a ddeuaf g'ydathi hydangeu."' Ac 
felly y bu. Mae y ddau yn awr wedi myiled 
drwy angeu, dan orfoleddu raewn concwŵt/j> 
arno yn nerth lesu. A'r gyfeillach neilldnol ^ 
gfyntafa g^dwyd yn nhref Caernarfon, yt^J 
òeddynt'hwy ynddi. Wedi iddjfnt ysgrifenu ^^ 
â'u llaẃ eu bod yn eiddo i*r Arglwydd, di- ^ 
ystyrid hwy gfan y byd, ac yntau fel cel- ^ò^ 
fyddydwf a gollai ei waith, eu cyfeillion a 
droent yn elynlon, dorau Rhagluniaeth am 
ychydig^ a ymddançosent yn grauedig', ac 
ychydig o g^ledi a'u goddiweddasant; ond 
nerthid hwy i ymddlried yn Llywydd y 
bydysawd, yrhwnagyflawnoddei addewid 
â hwynt, sef, '^Ei fara a roddir iddo, a'i 
ddwfr fydd sicr." Ni oddefasant angen 
mawr, ond trodd yr Arglwydd galonau 
plant dynion, dychwelid ei waith iddo ef, a 
galluogid hwy i fyW yn gysurus. 

Unwaith hen feistres iddi,yr hon a arferai 
fod yn g'aredig iawn tuag ati, a ofynai, *' A 
oedd hi am ganlyn y grefydd newydd oedd 
yn y dref ?" Atebai bithau, gyda gwroldeb 
efengylaidd, £i bod. Yna ei meistres a 
ddywedai wrthi, "Os peidi, mi a'th gyn- 
northwyaf i fy w, ac a wnaf bqb daioni i ti 
aallwyf." Yna, atebai hithau, "Nispeidiaf 
pe rhoddech i mi gymmaint ag a feddwch.*' 
Yna dywedai ei meistres, "Na fydded i ti 



/-í. 







Digitized by VjOOQ lC 



294 



CYMMEDROLDER. 



•ef, BaDg:or, Llandegai, Betbel, &e. hç. Yr 
;<|oedd hi gryda'r Parch. J. Griffitha y tro 
cyntaf y bu yr Annibynwyr yn (^^egethnyn 
Manf^or. Clywaîs hi lawer g^waith yn 
adrodd y testyn, sef Act. 17. 6. *'Yrhai 
Bydd yn aflonyddu y byd, y rhai hyny a 
ddaethant yma hefyd.'* Ac mor gynted ag 
y darllenid y testyn, rhai o weision diafol a 
derfyfifçent beth ar y dorf, ac a getsient 
Diweidio gfwas Crist; ond ni rwystrwyd yr 

* addoiiad, ac ni niweidiwyd y pregethwr. 
£r nad oedd J. W. yn g^wybod ond ych. 
ydig^ am egrwyddorion gfwafaanol ènwadau 
crefyddol, er byn nid oedd nag^ anhawsder 
na meithdér fibrdd a^i tueddai i esgeutuso ei 
cfaydgynnulliad ei ban; o herwydd wedi 
iddi symod o Gaernarfon a myned i fyw i 
Lanrug', 'tua phedair milldir o fibrdd oV 
dref, gofalaì am foddion gras a'i cbylchoedd 
eglwysip^ yn Nghaernarfon er fod y Trefn- 
yddion yn pregetbu yn ei hymyl, y rhai a 
wrandawai gyda mawr bleser pan gai gyf- 
.leusdra*, ond nid ài yno aw ei fod yn agos, 

- i esgeoluso ei lie ei hun er ei fod yn mheii. 
£r nad ydoeddond tlawdo ran amgylchiad- 
an tymmorol, etto gofalai am achos Mab 
Duw, a gwell fuasai gfanddi oddef peth 
eisiaunabod heb ddangos fiyddlondeb, trwy 
gyfranu rhyw faint at gynnal teyrnas lesn, 
yr hwn f«ydd yn sylwi ar hatling y weddw. 
Gan ei bod hi mor ofalus am foddion gras, 
gofalodd Duw y moddion aro dani yn amser 
henaint, a threfnodd ei phreswylfa i fod yn 
agos i Gapel Bethel; pryd nas gaHasai 



gerdded yn mhell, gofalodd Rhagfluniaeth 
am iddi gaet moddioB yn agoa, y rhai oad 
esgenlusai, ac yn yrhyp yr ymhy frydai ei 
henaid. Mor cfatus ydy w Duw atan roddi 
cymhorth wrth raid î 

Hyfryd fyddai g^nddi feddwl am y nef 
Llawenhaai pan glywai son am y delyn aV 
palmwydd a> goron. Yraddîgrîfai wrth 
feddwl cyfarfod ar fryniau hedd à Harries, 
Tibbot, GriflSths, Lewis, &c. yr hen weinid. 
ogion aM cyfarwyddent i rodio y ttbrdd dda 
ar ddechreuad eì thaith grefyddol ; ond'mwy 
na> cwbi y llawenhaai wrthfeddwl cyfarfod 
á lesu heb un cwmmwl rfayngddi agef Yt 
ydoedd er ys amrai flynyddan yn teimlo 
mawr wendid yn y babell bridd, acarwydd- 
ion tra ticr ei bod ar ddyfod i lawr yn fuao, 
a chodai hyny fwy o hiraeth arni am fyned 
iV tỳ sydd yn y nef ; ac yn fwy brenlyd yr 
aeth y babell hyd ddydd ei chwympiád, 
pryd yr ehedodd y wreichionen fywiol i 
fynwes Abraham, sef ar yr 17 o Fawrth 
diweddaf, yn 85 mlwydd oed, a'r byrotheg. 
fed a deugain o'i thaith grefyddol. Ar yr 
20 o Fawrth ymgasglodd y cymmydogioD, 
ei brodyr a'i chwiorydd crefyddol, ac befjd 
ei phlant, i osod ei chorfi^yn y briddeii byd 
floeddiad udgorn Duw. Ar yr achlysar 
pregethodd y Parcb. D. Griffith, Bethel, 
oddiwrth Gen. ô. 24. Rbyfedd yw galla 
gras i gynnal y gwan, arbyfedd y gorcbest'. 
ioo crefyddol a wna y gwan gyda diwyd- 
rwydd a gweddi. 
Ger BetM, G. Hughes. , 



TRAETHODAU. 



CYMMEDROLD£R. 

Cymmedrolder a arwydda ddirwest, 
neu ymgadwad oddiwrth bob petb sydd yn 
anghyfreithlawn, neu oddiwrth ormodedd 
mewn unrhyw bethau sydd gyfreithlawn, 
neu hunan-lywodraeth yn mhob peth a 
berthyn ì chwant a nwydau dynol. An- 
Dghymmedrolder yn ddiau ydyw, i undyn 
arfer neu gymmeryd unrhy w beth a fyddo o 
ran ei natur yn hollol afreidiol a niweidiol 
iddo; ond cymmedrolder ydyw arferiad 
cymmesur a phrin o> hyn sydd ynddo ei 
hun yn ddaionos, gwasanaethol ac angen- 
rheidiol i natur neo i gysur dyn. Dedfrydir 
meddwdod fel un oV drygau mwyaf, aV 
pechodau fiìeiddiaf, gan bob rheswm a 
% theimlad dynol-^gan bob gradd o dded. 



wyddwch bywyd— gan boll ^ysuron perth- 
ynasol a theoloaidd— gan bob gradd o iecb- 
yd corffbrawl a defnyddioldeb synwyrau— 
gan feddiannau tymmorol a gonestrwydd 
masnachol— a chan obaith o wynfyd a byw. 
yd gwedi marw; canys bydd raid iV pethaa 
hyn oll gael eu haberthu iV fiìeidd-dra hyo 
pa le bynag y llywydda. Dedfrydir y 
pechod hwn hefyd fel un o'r rhai mwyafgao 
y Gwiríonedd ei liun, trwy y myoych 
waharddiadau a gocheliadau a rydd i dI 
rhagddo, aV dystiolaeth a rydd na chaiffaD 
meddwyn etifeddu teyrnas Ddnw. Rhestrìr 
efyn y Gair santaìdd yn nesaf at y pechod 
arswydus o lofruddiaeth. Gan fod meddw. 
dod yn bechod mor fawr, y mae yn rhaid, yo 
ol pob ymresymiad teg, fod yr hyn sydd ya 
arwain yn unìongyrchol iddo yn cyfraDogi 



Digitized by VjOOQ1C 



CYMMEDROLDER. 



295 



yn helaeth o'i ddrw^. Mae ^wírod poeth- 
ion mewn on gradd, nicf yn unig' yn bollol 
afreidiol fel diod (i^yffredin i ddynion, ond 
hefyd jn wir niweidiol iddynt, ac yn nnion. 
f^yrcbol yn ei nator yn feddwol ; o gantyn- 
iad, cymmedrolder yw ymfçadw oddiwrtb 
arferíad o houyut yn hoilol. Ac os arferìr 
bn-y fel roeddy^niaetb, dylid yn ddiau eu 
barfer felly bob aroser o dan gyfarwyddyd 
meddyg medrus a fyddo yn deall ar ba 
amgylcbiad y byddo yo addas ì en barfer. 
Cadainheir y dystiolaeth bon am wirod yn 
g^yfiredin g^an gannoedd iawer o'r dynion 
Diwyaf eu gwybodaetb, a cbymbwysaf i 
famu, a ífyddlonaf i roddi eu tyftìolaeth yo 
^ywir yn yr acbos hwn, o fewy^r deyrnaa 
hoD, yn America, a gwledy^ eretll; pa 
rai, wedi gwneod profion eglur ac anwad- 
adwy, a dystiant fod alcohol^yr hyn ydy w 
haofod peb gwirod«^yn wenwyn por, ac yo 
annhreuladwy yn ngbylia y rbai a'i hyfant, 
fel yiDborth a diod iachusol, ond a wybia fel 
rhyw dân gwyllt trwy eu boll g^yrlF, yn 
eawedig' a ddyrchafa fel rhyw fwgdartb 
poethlyd iV yroenydd, nes dwyn y cyfryw 
ÌV agwedd alaetbuç a welir ar y meddwon.* 
Cymmeryd g^raddao Iled fychan oV aleohol 
hwn ar unwaith, yn ddigymmyag^ â dwfr, a 
ddÌDystrai synwyrau abywyd uorhywddyn 
yn ddioedi am byth. Dadleu droe g^mmer- 
yd graddau o wirod yn ddiod gyâTredin, yw 
dadleu dros yr hyn sydd yngwbl weowynìg' 
& meddwol yn ei natar, ac yn bollol ddin- 
ystríol i natur dyo; a galw hyny yn gym- 
medroider sydd yngellwair, osnid yn gwbl 
yofydrwydd. Canys pwy yn ei iawn bwyli 
a ddadleoai y gallai dynion gymnieryd 
ychydig wenwyn bob dydd, neu frathu 
ychydig arnynt eu hunain â chleddyf, nen 
dorí ychydig ar eu gyddfau bob dydd ag 
ellyn, abod yn gymmedrol ? Nid yw y naill 
bcthoûdcyffeIybiVUall. 

«Ymdrecbir dangos yn mbellach fod arfer. 
i&d un gradd o wirod, fel yn ddiod gyff. 
>^ÌD, yn anghyton à thymmedroldery a hyn/y 
9Sài gdw^ ar y dyn ei huuy y drygau a wna 
»«■«'0, o'i hod yn beth cwbl groet i egwydd- 
orum eglur a phwyHg Crisiionúgaeth. 

1' Nid cymmedrolder yn ddian ydyw i 
%D niweidio ei bon. Nid oes fodd i un 
^yn arfer gwirod yn ddiod gyffredin mewn 
^o graddaìi, beb oiweidio ei archwaeth, eì 
iechyd, a'i synẁyrau ei bun; o gaplyniad, 

r «L^**®* Adroddiad y Dirprwywyr o flaen Tŷ y 
^y™»n, a Thraethawd Buddugawl y Proffiwwr 



y mae'r bwn aydd yn yfed gwlrod felly yn 
anghymmedrol. Mae yn niweidio dyn yn 
ei archwaetb : ni ddichon natur dyn dder- 
byn gwirod beb deimladau poenus ar y 
cyntaf, fel y gwoa wrtb dderbyn diod iach- 
nsol. Mae y teimladau poenus a gwrth. 
wynebos sydd yn natur dynion yn gyffredin 
pan decbreu yfed gi|virod y troion cyntaf, yn 
brawfeglurnadydyntyo betbau natnriol i 
ddynion, ond fel y mae arferiad o honyiit 
yn cenedlu arcbwaeth neu flys dyeithríol i 
natur, oud yn gyd-darawiadol â gwirod 
mewn yfwyr gwirod, yr hwn«— drwy arfer. 
iad bennyddiol o wirod-— a gryfba nes 
darostwng natur, a'i thaflu oM phriodol 
weitbrediad, aV blys bwn sydd yn dyfod yn 
ansawdd ddyeithriol mewn dynion, yn Ile en 
priodol natureu hnnain. Profir trwy filoedd 
o dystion yn feunyddìol, er mawr alar i 
wragedd, plant, a pherthynasan, fod yfwyr 
gwirod yn dyfod drwy hyny yn ddynion 
gwabanol bollol yo eu tymherao, en teiml- 
adau, yn eu holl berthynasau a^u cyssyllt. 
ìadau. Pan nad yw arferíad o wirod yn un* 
mesor o gynnaliaetb i natur, ond yn gwbl 
groes i byny, y mae yn rbaid mai porthiant 
i flysydyw, yrhwn a enwaf yn flys meddw. 
ol, am mai blys cyd^darawiadol â gwirod 
ydyw, yr bwn-— KÎrwy ei borthi felly, sydd 
ynanocbeladwy ac yn anwybodns i ddynion 
yn dyfod yn ail natur nen ansawddiad cryf 
ynddynt at wirod, ac yn anfÿnych yr erys 
heb wneutbor ei borthwyr yn bollol feddw- 
on. Nid yw y blys hwn yr un petb a syched 
achwant bwyd natoriol sydd mewn dynion, 
canys darpariadau iacbusol natur er diwallu 
^hed a chwant bwyd nìs boddlona, ond 
irod, am roai arferiad o'r rhai hyn a'ì 
cenedlodd ac a'i roeithrina; a thra byddo 
ai^erlad cyffredin o wirod, bydd yn hanfodol 
fod meddwoo yn bod, ac oferedd ydyw 
siarad am gymmedrolder. Arferind o 
aìcohol yn unig a genedla ac a feithrina y 
fath flys meddwolmewn dynion, yr hwn nid 
yw naturiol i un creadur ar y ddaear, ond 
yn gyfranogol î yfwyr gwirod, a'i gynnydd 
a ddarostwng y cyfrỳw lawer islaw yr nn 
oatnriaeth yn y byd. Onidanghymmedrol. 
deraV camwedd mwyaf ydyw cenedln a 
meithrin y fath flys meddwol sydd yo dar. 
ostwng dynion felly ? O gaulyniad, angby- 
medrolder ydy w arferiad o wirod, mewn un 
gradd fel diod gyffredin, yr byn a wna hyny 
yn anocheladwy. Cynnydda y blys hwn 
roor annirnadwy i arferwyr á gwirod, fel 
oad ydynt yn nt^eddwl nac yn rredu eu bod 



Digitized by VjOOQ1C 



296 



CYMMEDROLDER. 



yn myned yn feddwon ; a pha grryfaf y 
bjddo, gwanaf i gyd y bydd rfaeBwm a 
tbeimladaa fw wrthaefyll ; o g^nlyuiad, yr 
arferwyr mwyaf â gwirod ydyut y rhai 
mwyaf anwybodus o'u peryi^l, a> rhai 
esmwythaf yn ymlithro i wared i lyuclyn 
ipeddwdod sefydlog a thrueni tragfywyddol. 
Yn mhlith yr aneirif feddwon sydd heddy w 
ar y ddaear, nid oea neb o honynt ond a 
ddaethant felly trwy arferiad g^raddol o 
ddiod a grynnwytNii aìcoholf a buasent un- 
waith yo g^resynu rbag bod yn mhlith y 
roeddwon gymmaint â neb; ond trwyarfer. 
iad beunyddiol oV hyn a gynnyddai eu blya 
meddwol, daethant yn hollol feddwon. Pe 
na byddai rhestri y meddwon yn cael eu 
g^wneuthur i fyny g^ arferwyr graddol o 
wirod yn feunyddiol, fe beidiai meddwon a 
bod ar y ddaear, wrth fod cynnifer o honynt 
yn liadd eu hunain bob blwyddyo. Ac oa 
pes rhai o yfwyr gr^ddol gfwirod yn ym- 
achnb, trwy ryro cyfaiisoddiç^d natur, neu o 
ddiífyg rooddion neu gyfleusdra, ^c. rhag 
royned yn feddwon tiollol, ac felly ya hun. 
an-ddinystrwyr, nid ydyntr— a chymmeryd 
golwg ar ddynolryw yn gyffredin-rond 
ychydig, yn Uawer rhy fach o nifer i undyn 
synwyrol i anturio y prawf; canys pe 
byddai yn ein hymyl ry w lynclyn ofnadwy 
ac anobeithiol, ag un dramwyfa gul drosto, 
oddiar ba un y syrthiai pymtheg o bob ugajn 
i'rllynclyn a anturiai fyned arni, oni byddai . 
yn eithaf disypwyr ì undyn anturip yn 
ddiachos i'r fatb drarowyfa, psui nad oes 
mwy na phurop o bob ug^in yn yroachub? 
Y roae mwy na pfaymtheg o bob ugain o 
yfwyr graddol gwirod yn dibenu eu gyrfa 
roewn meddwdod a hunan-ddinystr. Onid 
iroghymroedrolder i'r gpraddau rowyaf ydy w 
i peb roddi ei hun yn y íath berygl ? 

Mae arferiad o wirod yn gyffredin, nid 
yn unig yn gwanhau natur, yn gorseddu 
blys roeddwoi a dyeithriol, ae yn gosod dyn 
roewn perygl afreidiol, opd hefyd yn wast. 
raff ar roddion daionus Duw, yr hyn qa 
ddichon neb ei wneuthur ag ystyried ei fod 
yn oruchwyliwr cyfrìfol i'w Ai^iwydd aro 
yr oll a dderbynia, beb wneuthur anghyf. 
i^wfider oV rowyaf. Peystyriem yr aroser 
a gollJry yr iechyd a dreulir, a'r arian a 
warir gyda gn^^irod, íe fyddai y rheswm 
ucbod yp ddig^n eglur. Pe byddai ond 
gwydraid q wjrod bob dydd, ni byddai 
hyny neroawr ll^i na phum punt yn y 
flwyddyn, a phob un o> rhai byn yn gwan- 
lÿAU yr iechyd ap yn byrbau yr einioen, pwy 



a ddichoB roddi cyfrif aro y fatb wastraffi 

hyn yn ddieuog ^rbron Baruwr byw a 

nieirw? Onid angbymmedroldeb yw hyn? 

2. Y roae fod dynion yn dryg« ereiH yn 

eu gwaith yn porthi eu bly« eu hanain, yn 

ddiau yn anghymroedrol i'r graddaa y maent 

yn gwneuthur hyny, oblegpd y maent ya 

croesi deddf c>'6awnder. Ni ddichon neb 

arfer gwirod yn ddiod gyffredin heb fod yn 

gwneuthur felly ; o ganlyuiad y noae cym. 

roeryd gwirod yn ddiod gyffredin yn an- 

nghymmedrolder yn mhawb a'i gwnelo. Y 

mae yn eglur fod cymroeryd gwirod yn 

ddiod gyffredin yn drygu nid ychydigar 

berthynasau, teuluoedd, cydoeswyr, ac ol. 

oeswyr y rhai a'i harferant, trwy eu hattal i ^ 

wneuthnr iddynt y daioni ag y mae arnynt 

rwyman anesgusodol i'w wneuthur. Mae 

ar bawb rwyroau, yn ol ei sefyllfa, i ddysgn, 

rhybuddio, cynghori, ac annog ereiH yn 

rohob modd i ymgadw rhag pob drwg, yn 

enwedig drwg y dryg^u, scf roeddwdod. 

Ond pa fodd y dichon neb wneathorhyii 

gydag un grym a chysondeb tra y maeDt 

hwy eu hunain, trwy arferîad cyffredin o 

wirod, yn gosod eu cyd-ddynion ar ben y ^ 

ffordd, ac efallai jn eu harwain trwy eo 

hesampl yn mhellach na hanner y fhròá i 

feddwdod, a thrwy eu bymddygiad yn eo 

hannog i gymmeryd yr hyn sydd yn hollol 

ddrwg, gwenwynig, a meddwol iddyntyn 

ei nator? Oni ellir dweyd wrtb y cyfryw, 

yn eithaf priodol, Ymedd^giiaẃadifhMn? 

Pa les a dybygir i ei gynghor wneutbur, a 

pha rym sydd yn ngrorchyroyn y cyfryw â 

yn^ddygfa mor grpes iddo ei hun ì Dìm, dim 

yn ddiau ! 

Mae cyroroeryd gwirod yn ddiod gyflredin 
hefyd yn dilëu yr argrafl* a ddylai fod ar 
feddyliau dynion o ddrwg gwirod, ac yn 
cyromeradwyo yr arferiad o honynt, yrhyn 
ni aVI fod yn gymmedrolder. Diau roai un 
o'r drygau mwyaf a'r roelldithion tryniaf« 
ddaeth^ ac a erys yn ein byd ni ydy w yr 
arferiad cyffredin o wirod. Heb fyned i 
sylwi ar y difrod a wnaeth ai» foesaoda 
dynion, naV dinystr tragywyddol a wnaar 
ddedwyddwch aneìrif luoedd niewn byd 
arall, y mae yn ddio» ei fod wedi achosi yn 
uniongyrchoi farwolaeth rowyo nifernaífÄ 
laddwyd gan y pleddyf gwaedJyd erei ŵwr 
rwysg, ac nachan y plaau dinystriol creo 
nifer, p fewn y tri chan mlynedd diweddaf. 
Ond etto gwna y rhai sydd yn eu cyroroeryd 
yn ddiod'gyffredin eu goreu i ddilëo pob 
argraff o'u drwg oddiar feddyliau dyoion, 



Digitized by VjC>0Q1C 



DYN I FARNU DROSTTO EI HUN. 



297 



ac i ddweyd mai daydÿnt, a chymmeradwy. 
ant yr arferiad o honynt i bawb sydd yn 
breBennol, ao Vr rhai a ddaw mewn oesan 
dilynol. Nîd esaroplau dynion penfeddwon 
hollol a wna yr effeithiau cryfafer cyfiawn- 
bae yr arferiado wirod, ond siamplan yfwyr 
a etwir yn g^ymraedrol, er yn eithaf anghy- 
medrol yn nyg^ad y fath g^mdystìolaeth 
Biweìdtol i*r byd. 

Mae arferiad o wirod yn ddiod ^yffredin 
Did yn nnigp yn dìlën yrarg^raff oddrwgc 
l^wirod fel hyn, ond hefyd y mae eaampl o 
, arferíad cyíTredin o honynt ÿn g^weithredn 
yn uniong^yrcbol i ddwyn ereill i'r un 
' ymarferiad, ac i fod yn hollol feddwol. Saif 
pob yfwr cyffredin, aelwir yn un cymmedr- 
•I, ar y llyn meddwol hwn, ar y llithrig;fa 
ar hyd pa un yr ymlithrodd pawb sydd 
beddyw yn fannan-ddinystriol feddw, ac a 
gyfyd yno g-wpan gwenwynig at ei enau, 
gan draflyncu yr hyn a fyddo ynddo yn 
Bÿwydd ereiil o'i gydddynion, pa raì a 
argymhellirgranddo, naill ai trwy eiriau neu 
ymddygiad, i wneuthor yr un modd, Ìlawer 
, ba rai a ddichon fod yno o wanach cyfan- 
I Boddiad nag* ef, a orchfygir yn fuan gan y 
brofedi^aeth, acaymlithrantmewn ychydì^ 
amser i feddwdod hoUol. Onid yw yr bwn 
a*n denodd fei hyn yn g^yfranog o'u pcchod, 
ac mewn rhan yn achos o'u dinystr ? Pa 
fodd y cydsaif hyn á chyramedrolder? 
Llawer o gannoedd o blant prydwcddol a 
ddenwyd i lithrigfa meddwdod, ac i bollol 
ddinyfitr gyrff ac eneidiau, trwy weled eu 
rhieni yn arfer cymraeryd cwpaneidiau o'r 
llyn meddwoi a gwenwynig, a ilawer cyfaiH 
a ddenwyd trwy eiriau a chymhelliadau 
tfterion, ac ymddygiadan gwenieitbus cyfaill 
arall, Tr lithrigfa ddinystriol o arfergwirod 
! yn ddiod gyffredin, nes cenedlu ynddynt 
I %B meddwol, ac yn y diwedd i hollol ddis- 
I tryw yn mhob ystyr! Onid yw hyn yn 
angbymmedrolder ? Diau ei fod gerbron 
Duw, betfa bynag^ a feddwl dynion am dano. 
INid geiriau nac ymddygiadau y meddwon 
a ddena yn fwyaf neillduol, ond yr eiddo 
yfwyr, a elwir yn gymmedrol, fel y g^llir 
dweyd mai dyma y rbai sydd yn grfyneathur 
fwyaf o ddrwg yn y byd. Ni ddy wedir fod 
ymddygiad y feth yfwyr yn fwy drwg 
ynddo ei bun, ond ei fod yn effeithio yn 
waeth er denn ereill •, oblegìd y mae pawb 
ynarswydo rhag y meddwon, ond y medd- 
won eu hnnain. A pha uchaf y byddo y 
cyfryw ddynion yn sefyll yn ngolwg dyn- 
ion yn gyffredin, mwyaf i gyd o ddrwg a 



wna cu hesampl, yn enwedig os byddant yn 
ddynion cyhoeddus, megrys gwelnidogion yr 
efengyl, &c. yr hyn a ddengys yr angen- 
rheidrwydd Vr cyfryw wylied rhag i eu 
besampl wneuthnr mwy o ddrwg uag^a wna 
en gweinidogaeth o ddaioni yn y byd. 

Hefyd y rhai a fynant gael eu g^lw yn 
yfwyr cymmedrol sydd yn benaf yn cynnal 
Iledaeniad a chylchrediad y gwenwyn 
marwol a'r Ilyn meddwol yn barhaus yn 
mhlith dynion, ac felly yn achosi y dryg^a 
mwyaf, nid yn unig ì*r genedlaeth hon, ond 
befyd iV ocsau a dd«w ; canys y mae yn 
sior ddìgon na byddai hanner y tai dystyll- 
iaetbyn*y byd, na hanner gweithwyr gwir- 
od yn bod o ran y meddwon er eu nifer, a 
darfyddent oll yn fuan, oblegid gwnai y 
meddwon ollddiweddareuheinioescyn pen 
ychydig amser ; eithr cynnelir hwy i fyny, 
a dygir yn mlaen y gorlifiad o'r llyn mcdd- 
wol hwn gan arferwyr gwirod, a elwir yn 
gymmedrol, mewn cylcbrediad parhaus, nes 
dinystrio, maellei ofni, lawer o oesoeddetto 
i ddyfod. 

Oddiwrth y sylwadau hyn y mae yn 
eglur na ellir galw arferiad o wirod mewa 
on graddau yn gymmedrolder, ac maì ofer- 
edd ydyw ceisio attal meddwdod tra y can- 
iateir ac yr arferir y llyn meddwol hwn ag 
sydd yn cenedlu y fatfa flys dyeitbriol yn 
rohawb a'i harferant yn ddtod gyffredin. 

Ni agawn sylwi mewn ysgrif chwaneg^l 
fod yr arferiad o wirod yn ddiod gyffredin 
yn groés i eg^yddorion Cristionog^eth, a 
rheolau crefydd Crist, ogfanlyniad y mae yn 
rhaid ei fod yn groes i wir gymmedrolder. 
Ymdrechir yn mbeliach i ddangos yr ang^n- 
rbeidrwydd o*r cymdeitbasau i wrthsefyll 
yr arferìad, adyledswydd pawb i ymuno àV 
cyfryw gymdeitfaasau. 
Machtfttaeth. D. M. 



HAWL, CYMHWYSDER A DYLEDSWYDD 
POB DYN 1 FARNÜ DROSTO EI HÜN. 



RHAJV III. 
Dyledswydd pob dyn i farnu drosto ei bun. 



Yn y ddwy ran flaenorol oV Traethawd 
hwn amcanwyd dangoa mai yr Ysgrythyr 
làn yw unig Heol Ffydd ac Ymarweddiad; 
jfbd Haiwl a Chymhwysder gan hoh dyn t 
yàrntt droito ei hun ; ac yn bresennol am- 
cenir dangos mttí Jhfledsiogddpob dyn ydyw 
dwyn ei Hawl d'i Gymhwysder i weithrediad 
er aféb y dyben hyny. 



r'iin^rBrẃiiliM 



Digitized by VjOOQ lC 



^m 



298 



DYN I FARNÜ DROSTO El HUN. 



Geiiír pt-ofi hyn trwy y«tyried,— 

I. GORCHYMYNION Y GaIR. 

Jbon 5. 39.— ChnriHwch yr Yagrythyrau. 

1 Cor. 10. 15.— Dywedyd yr ydwyf fel wrth rni 

synwyrol : bernwch chwi beth yr wyf yn ei 

ddywedyd. 
1 The*. 5. 21.— Profwch bob peth : deliwch yr h^m 

sydd dda. 
1 Pedr 3. 15.— Byddwch barod bob amser i ateb i 

bob un a ofyno i chwi reswm am y gobaith 

syddynoch. 
l loan 4é 1. — ^Anwylyd, na chredwch bob ysbryd ; 

eithr profwch yr ysbrydion ai o Dduw y 

maent 

Dìchon y gwrthddadleuir, '< Os caDÌafeir 
rhyddid i bob dyn farnn drosto ei hun, fe'i 
cynnyBgaeddir ef âV rhyddid i farnn yn 
gyfeiliorntis.*" I hyn |rellirateb, "Os yra- 
ddìfadir dyn oV rbyddid i farnu drosto ei 
Lun, feH hymddifadir ef o ryddid i farnu yn 
gywir, ac feìly wrth geisio attal y drwg, 
cbwi ddadwreiddiwcb y da." 

Rhyddid i ddyn farnu drosto eì bon sydd, 
nid i gefnogi cyfeiHomad, ond i faetbu y 
gwirionedd ; nid i droseddu yn erbyn iawn- 
deran neb, ond i ddiog'elu breintiau cyfartal 
ibawb. Nid ydyw ifolincb y pleotyn yn 
rhoddi hawl i neb ddifodi rbyddid y dyn. 

Rhai dynion a gymraerant arnynt fod 
perygl mawr yn nglŷn ag^dael i bobdyn 1 
farnu drosto ei hun. Dywedaf ddau air 
ẅrth y cyfry w ?— 

Yngyntaff Gocfael wch fod rhy wymlyniad 
yn eich meddwl at unrhyw wrtbddrych 
lieblaw y gwirionedd. Y mae'r ofo a 
broifeswch yn arwydd ddrw^.dybus. Saif 
yGwirionedd, a Uwydda hefyd, er ei chwilio 
aM brofi yn y modd manylaf. Nid oesperygl 
ì hwn. Rhaid addef fod perygl i ddyehym- 
iDyirion, gosodiadan a thraddodiadau dynol 
syrthio o fiaen ymchwil persono^^-o-ond pa 
niweid a fydd eu colli? Pa berygrl, yn 
hytrach, onid annhraethol les a ddjlyna eu 
cwymi»? 

Fn aüy £r llonyddiad i'ch ofn y mae 
genyf air o gysur i chwi, a hyny ydy w, p 
mae rhanfawr o*r perygl ('pe bỳddaiheryglj 
gwedi myned heíbio! Er gwaethaf holl 
osodiadao dynol y raae mwy o ymchwil a 
barn bersonol yn yr oes hon pag mewn un 
oes flaenorol, a gellir gofyn pwy welod() 
berygl ? Peryg^ i ba beth ydy w ? Aì perygl 
i betbau dwyfol, ynte petbau dynol ? Ed- 
rycheri'rötcyft*ccíy<Wlle yr attelir ysbryd 
rbydd.ymofyngar, a gwelir fod jfttoberygl 
a thrueni mawr mewn gwirionedd. 



Yr un peth a fyddai i ddynion haem y 
gwna roarsiand'íaetb niweidio ein masnach, 
rbodioandwyo ein bìechyd, anadio ddry^ra 
eìn bysgyfaint, nen addoli Duw lyorru eio 
moesao, ag ydyw haeru y gwna ysbryd 
rbydd-ymofyngar afionyddo heddwcfa cym. 
deithas ; óddieithr yn unig pan y byddo y 
cyfryw heddwch yn seiliedig ar drais, elw, 
anwybodaeth, ofergoéldŵ^ neo ragfam; a 
pfawy na orfoleddai yn aílonyddiada dinystr 
y fath faeddwcfa ? 

Ud petfa ydyw heddwch tawel, a pbeth 
arall tra gwafaanol ydyw caethiwed tsí^eì. 
Y mae matfa o Ìonyddwcfa sydd niweidiawl, 
ac y mae math o aflonyddwch sydd lesawl. 
Nid faeddwch ÿdyw ymadael âV Gair, a 
pharcfau gosodiadau djnol. Rhyfel ydyw 
hyn yn erbyn awdurdod Críst. Nid hedd- 
wch ydyw cydfiPurfio yn g^etfawasaidd â 
tbrefniadau dynol, ond gorphwysfa segurdody 
acosgellircfawalu ac afionyddu yr orpfawys- 
fii bechaduros faon, bydd gan bob pleidiwr 
cywÌT i drefn Duw acfaos i orfoleddu. 

II. Eglurdeb ac . addasrwydd t 
Rheol. 

Gan fod Duw wedi cynnysgaeddu pawb 
â Rfaeol eglur a cfayfaddas, dyledswydd 
pawb ydyw gwneutfaur defnydd ofaoni. 
■ Y mae genym bob manteision (ond en 
defnyddio) tuag at gynnyddu mewn gwyb- 
odaetfa ysbrydol o Dduw ac o*i drefu. Y 
maè genym Air dadguddiedig Duw, ei 
ddeddfau digyfnewid, siampl Crist, cynnyg- 
iad o nertfa ei rasac o ddylanwad ei Ysbryd 
i'n faarwain i bob gwirionedd, ac i'n troi o 
dywyllwcfa i oleunì, ac o weithredoedd 
meirwon i wasanaetfa y Duw byw. Bydded 
i ni gan hyny edrycfa uwchlaw deddfao 
niwlog gormes, a gosodiadau cymmylog 
ofergoeldŵ, asyllu ar Haul Cyfiawnder, yr 
fawn sydd gwedi ymddangosyn ffurfafenyr 
Ysgrytfayr lân â meddyginiaetfa o dan ei 
esgyll. 

III. Y CYMMERIAD YR YDYM DAK0c 

Yr ydym yn cynnal cymmerìad triphlygj, 
fel Ehesymoliony Cristiaidydí Gwrthdystíaid. 

Fe! Bodau rHesymol yr ydym yn %y- 
mfawys, fel Crisiiaìd yr ydym o dan rwyni- 
&u,die{e\Gwrihdystiaid yryáym yn protfesa 
i farnu droaom ein faunain. Os faeb chwilio 
a barnu drosom ein hunain yr ydym yn 
cuddio y dalent a roddwyd i m fel Bodau 
rhesymoly yn diystyru y rhyddìd i ba on y*n 
galwyd fel Criêtiaidy ac yn bradychu yr 
egwyddorion ar ba raì y dylem weithredu 
fel Gwrthdysiiaid. 



Digitized by VjOOQ lC 



SYLWADAU AR EZECIEL lU. 17. 



299 



ÎV. RHISSYMOLDEB BARN BER80N0L. 

Nid oe« ond barn bersonol yn unìg^yn 
rhinweddol a chyrameradwy, a> dyn ag 
sydd hebddi sydd heb fàrn yn y byd. 

Y mae dau fath o sêl grefyddol, sef, sêl 
oddlar egwyddorion a sêl heb egwyddorion. 
Seíy naill «ydd rinweddol, a sél yWoW sydd 
goawdol, nwydwyllt, a di-reol. Osmarw- 
olaethir y uaill oblegid ei grefydd bydd 
marw fel Merthyr^ ac os marwolaethiryllalì 
oblegid ei grefydd bydd marw fel Pefiboeth- 
yn. Parch i'r gwirionedd a chariad diysgog 
tuaff ato a lywodraetha y naill: poethder 
nwydau allanol yn nghyda phenglogrwydd 
aDwybodus a lywodraetha y líall. Rhin- 
wedd fyddai dyoddef marwoíaethyny nçiill, 
aRhyfygyn y llall 

Nid y w Duw yn cymraeradwyo y fath 
Ffydd agaseilir ar awdurdod ddynol. Credu 
mewn dynion ydyw hyn, ac nid ynddo ef. 
Ewyllys y Goruchaf ydyw ar fod pawb o*i 
eiddo yn gwybod eu hunain pa beth y maent 
yn ei gredu, pwy a gredant, a phaham y 
credaiit. 

V. Llesoldeb barn bersonol. 

Éarn bersonol ydy w unig Iwybr cynnydd. 
Ymaegadael i ereill farnutrosom ynattalfa 
effeithiol i ein cynnydd. Y mae cymmaint 
berygl i ni nychu ein henaid, ag ydyw i 
fammaeth nychu plentyn a fyddo tan ei, 
gofal. Y mae> enaid dynol yn ymehangu 
trwy ei ddwyn i weithrediad. Po leiaf o 
waith a gaffo, lleiaf y prifìa; ond po fwyaf 
waith a osodir iddo, mwyaf y tyf ac yr 
ymleda. 

Y mae gadael i ereill farnu trosom yn 
ddirmyg ar ein cyfansoddiad fel bodau 
rhesyraol, yn ddiystyrwch ar y moddion 
gwybodaeth a ymddiríedodd Duw i ein 
gofal, ac yn attalfa eflTeithiol Vr enaid gyn- 
nyddumewn grasa gwybodaeth ysbrydol. 

Mewn Atbronyddiaeth ac yn y Celfydd- 
ydau ystyrir y gall awdurdod ddynol ein 
cámarwain, ac ni ymorphwysir arno. Pe 
bnasai Syr Isaac Newton gwedi ymfoddloni 
ar farn ereill, mor ddiíFygiol a fuasem o 
wybodaeth athronyddol ! Pe buasai Colunib- 
0« gwedi ymorphwys ar farn ereill cyn 
darganfuad yr Amerig, mor ddiífygiol a 
faasem o wybodaethddaearyddawl ! Mewn 
pethau naturiolyr ydys yn ystyrieduidpicy 
addywed ond beth a ddywedir, a phender- 
fynir trwy weithrediad Rheswra, ac nid 
trwy rym awdurdod. Ond raewn Crefydd, 
cymraerir ffordd arall. Awdördod, ac 
awdurdod yn unig a ddefnyddir gan rai, ac 



a ddôf.ymostyngir iddo ganéreill; ac felly 
y nychir ysbryd ymofyngar, ac yr attelir 
dynton rbag gwneuthur defnydd priodol 
o'n gallnoedd ercynnyddmewngwybodaeth 
a rbinweddau Cristaidd. 

VI. CYFRIF PERSONOL Y FaRN DDiW- 
EDDAF. 

Os cywir y Credöau a gyfansoddir g^ 
ddynion, a wobrwyir ni am eo derbyn yn 
ddiymchwil ? Os anghy wir ydynt, a fydd 
y cyfansoddwyr yn foddlffwn i fod yn gyf- 
rifoidrosom? Os boddlawn fyddant, a 
ganiateir iddynt fod felly ? Os na fyddant 
gyfrifol drosom, ni ddyient g^ei bamu dros- 
om: os rhaid i ni roddicyfrif drosomeia 
hunain, dylem íarnu drosom ein hunain. 

Y sawl a farna drosto ei hun, oa camsynia, 
efe a wna felly drosto ei hun, ac er coUed 
iddo ei hun yn unig. Ond y sawl a gyfan- 
soddant reolau créd ac a'u cefnogant drwy 
awdurdod oryw natnr, afarnantdrosereill, 
ac os camsyniant, gwnant felly dros «ret//, 
ac er niweid a dtóUed i ereitt. 

Gan y bydd raid i bob dyn roddi oyfríf 
personol drosto ei bun yn y Fam ddìweddaf, 
amlwg ydyw y dylai pob dyn tra yn y 
sefyltia hon chwilio a barnu drosto ei hnâ 
jrn bersonol. 
UandrìUo. H. P. 



SYLWADAU AR EZECIEL III. 17. 



Mr. Golygydd^ Dymunaf amoch roddi yn y 

Dysgedydd y Sylwadau canlynol, y rhai ydynt 
eiddo Hen awdwr o'r enw William Greenhillf yr 
hwn a fu yn gweinidogaethu jn Llundain oddeutu 
dau can mlynedd yn ol. Gresyn fod gwaith llawer 
o hen awdwyr rhagorol yi oes hòno mor ddisylw. 
Abermaw, Gorph. 28. 1835. E. £yAN& 

NoD'WN 1. Mai i Grist yn unig y pertbyn 
hawl i osod rbai yn wylwyr yn ei eglwys, 
"iltfí a'th wneuthum yn Wyliedydd." Nis 
gallasai wneuthur ei hon felly ; ac nis gall- 
asai ereiU heb orcbymyn a chyfarwyddiadan 
Crist ei wneud. Ni ddylai dynion ruthro iY 
swyddbwysig bon heb eu galw, Heb.ô. 4. 
os gwnaut, ni byddant na gwyliedyddion na 
gweithwyr da. Cristei hun ywGwyliedydd 
mawr yr eglwys, efe yw y Pen, ac efe sydd 
yn gosod rhai yn genhadau drosto, 2 Cor. 5- 
20. Yr oedd yr apostolion trosto, felly yr 
oedd y proffwyd yma, a'r un modd hefyd 
holl weinidogion ffyddlon yr efengyl, y rhai 
a annogìr at hyn yma gan yr eglwys yn ol 
eiewyllysef. 



Digitized by VjOOQ1C 



300 



SYLWADAÜ AR EZEaEL III. 17. 



2. Mae Gweìnido|^oo CrÌBt I fbd yo ddyn- 
ion o fcÿbodaeth; g'wyliedyddSou ydyot, ac 
am hyny y mae yn angenrheidîol fod gan. 
ddynt iygaid yn en penau, nid yn ddeillion. 
Yn l Sam. 9. 9. gfelwir hwynt yn weledpdd- 
ion; ac OB na fydd ^nddynt lygraid nis 
gallant fod yn weledyddioo, ac os felly, nis 
g^llant tbd yn wyliedyddioií ; canys **ob y 
dall a dywys y dall, y ddau a syrthiant yn 
ŷ fFôs." ** Canys cyfarwyddwyr y bobl hyn 
sydd yn perí iddynt çyfeiliorni, alljmcwyd 
y rhai a g'yfarwyddlrganddynt^^Esa. 9. 16. 
Ob na bydd çan y g'wyliedydd lyf^r&id oa 
g^wybodaeth, pa fodd y f?wel y peryg^l, pa 
fodd y dysg yr anwybodns? &e. 

3. Nad yw Gweinidogrion y Gaír i fod yn 
ddynion cysglyd amarwaidd, oblegpd grwyl- 
ìedyddion ydynt; ac nid dìgron fodganddynt 
lyg^aid yn eu penan, heb eu harferyd, ac nid 
dìi^on fod g^nddynt wybodaeih, heb eì def. 
nyddio. Achwynir ar ryw rai ^an Esaiah, 
g^n ddywedyd, '* Deillion y w ei wyliedydd- 
ion, ni wyddant hwy oll ddim ; cŵn mudion 
ydynt hwy oll, heb fedru cyfarth; yn cysgru, 
yn gorwedd, acyncaru hepian,^' E;sa.56. 10. 
Pan y mae'r bugeiliaid yn cysgu, y mae'r 
bteiddiaid yn ysglyfaethu y praidd. **Caiiyfl 
roy6 a wn hyn, y daw ar ol fy ymadawiad 
i, fleiddian biinion i'ch plith chwi, heb arbed 
y praidd, am hyny gwyUìDchj^ Act. 20. 29. 
Cysgadrwydd y bugaii yw llawenydd y 
bláidd. Gan hyny ynte, **Gwyn eu byd y 
gweisionhyny, y rhai a g^aiffeuHargftwydd 
pan ddel, yn effro; yn wir, meddaf i chwi, 
efe a ymwregysa, ac a wnà iddynt eistedd i 
lawr i fwyta, ac a ddaw ac a wasanaetha 
arnynt hwy," Luc 12. 37. 

4. Fel Gwyliedyddion, rhaid iddynt oddef 
adfyd a chaledi, oerfel y nos a grwres y 
dydd, pob math o dy wydd. ** Y Gwylied- 
ydd, beth am y nos? y Gwyliedydd, beth 
am y nos? Dy wedodd y Gwyliedydd, Daetli 
y boreu aV nos hefyd; os ceisîwch, ceis. 
iwch; dychwelwch, deuwch," Esa. 21. 11, 
12. Bu boreu gfobeithiol, ac wedi hyuy 
brydnawn trallodedig : am^ylchiadau cyf- 
newìdiol sydd yn cyfarfod â> Gwyliedydd. 
Dywed Paul wrth Timothens, **Goddef 
g^ystudd, megys milwr da i lesu Grist," 
2 Tim. 2. 3. Gwyddai Paul yn brofiadol 
am hyn, — " Mewn blinderau yn helaethach, 
mewn gwiaienodiau dros fesur, mewn carch- 
arau yn amlach, mewn marwolaethau yn 
fyuych," &c. 2 Cor. 11. 23—30. 

5. Fod eglwys Dduw yn agored i berygl- 
on a geiynion, onidê pa eisiauGwyliedydd? 



Lle y maegwylio, mae yuBÌcr fod perygl yn 
bod. Y mae'r eglwys yn cael ei gwarchae 
gan fyddinoedd o gythreuliaid ac aunuwîôl- 
ion, ac yn cael ei pheryglu gan nifer fawr o 
ragrithwyr dírgelaidd. Da fod y Pen 
Gwyliedydd mawr gydaM wyliedyddion, yr 
hwn a ddy wed, ** Cadwaf hi bos a dydd, 
rhag i neb ei drygu,*' Esa. 27. 3. 

6. Nid er mwyn eu lles eu hnnaio, ond er 
mwyn IIcb ereill y gosodir rhai yn wytied- 
yddion, — **Myfi a'th wneuthnro yn wylied- 
ydd ì dŷ Israel.'' Daioni Sîon, ac nid 
hunanles, addylai fod mewn golwg ^nbob 
Gweinidog. Nîd yn ceisio **yr eiddynt eu 
honain, ond yr eiddo Crist leso.*^ 

Gallwn nodi hefyd ddyledswydd ddea- 
blyg y Gwyliedydd, yr hon . a welir yn y 
geiriau hyn,— ** Am hyny gwrandaw y gair 
hwn o'ro genao, a rhybuddia hwynt oddi- 
wrtbyf fi." 

Nodwn yn 1. Nad oes nebwedi eî gyH 
lawni â'r fatb gyflawnder o wybodaeth a 
graa, fel nad oes arno ang^n am ychwaneg' 
oddiwrth Grist. Er i Ezeciel glywed a 
gweled Ilawer cyn hyn, etfo dywed yr Ar- 
glwydd wrtho, **Gwrandaw y gair hwno'Di 
genau." 

2. Y dylai Gweinidogion ddysgu eu bun- 
ain yn gystal adysgu ereill, gwraudaw cyn 
I lefaru. Hab. 2. 1 . " Safaf ar fy n ysg wylfit, 
ac ymtiefydlaf ar y tŵr, a gwyliaf i edryctl 
beth a ddy wed efe wrthyf, a pha beth a at- 
eber pan y'm cerydder.*' 

3. Fod yn ddyledswydd amynt fod yn 
onest a didderbyn wyneb wrth ymdrin â 
chyflyrao dynion, eo hargyhoeddi o'usefyll- 
ía ddrwg, ac oV gospedìgaeth sydd yn ea 
baros mewn byd arall : *' Llefa â'th geg',nac 
arbed ; dyrchafa dy lais fel udg-orn, a myn- 
ega i'm pobl eu camwedd, a*u pechodau i dŷ 
lacob," Esa. 58. 1. Mynega iV breninoedd, 
tywysogion, a> penaethiaid, yn gystal ag* 
i> cyffredin aV tlawd,— ** Nac arbed." 

4. Fod Gweinidogion Crist i gyflawni en 
swydd yn ei enw ef,— " A rhybuddia hwynt 
oddiwrthyf fi," nid oddiwrthyt ti, nid yn dy 
enw dy hun. Dy wedodd Crist, pan oedd yn 
myned trwy ei waith ar y ddaear, ei fod yn 
ei wneuthur yn enw ei Dad, loan 10.25. Y 
mae yn anfon ei broffwydi, ei apostolion, a*i 
weinidogîon, ì bregethu a llafurio yn ei enw 
ef, o herwydd yr hyn a ofynent yn èi enw 
ef, a dderbynient, a'r hyn a weithredent yn 
ei enw ef, a Iwyddid, loan 15. 16. 

Cyf. E. EvaN8. 



Digitized by VjOOQ1C 



DYLEDSWYDDAU AELODAU EGLWYSIG. 



301 



DYLBDSWYDDAU AELODAU BOLWYSIO 
Y NAU.L AT Y LLALL. 



1. Dylid cadw djrseyblaeth fìmwl ac 
lacbuB. Nis g^Uwn gyflawni ni| petb o 
^wys beb iawn drefn, ac dîs g^llwn gradw 
iawn drefn heb ddyscyhlaeth. Y mae yn 
rfaaid iV ddyscyblaeth gael ei harferyd yn 
jdidaedd: nid ci hesgeuluso tuag at rai am 
eo bod mewn uwch sefyllfa yn y byd, neu 
imte en bod mewn cymmeradwyaeth gan 
ryw bersonau neillduol. Y Gair ddylai fod 
^n rheol sefydlog i ymddygiadau y naìll aV 
llall. Dyiai hefyd fod swyddogion yn mhob 
egriwysi oiygru dros, ac i sylwi yn fanwl ar, 
jrmddygìadau pawb, ac i osod y ddyscybl- 
leth mewn grrym pan fyddo eisiao. Cyn y 
^llo y ddyscyblaeth fod yn fanwl, y mae yn 
rbaid ei bod wedi ei sefydln ar esTwyddorion 
Befydlog, uid yn tarddu oddiar nwydau gor. 
wyllt o ryw gynhyrfiad disymmwth, bftb 
BLmcann at wreiddyn y peth, ua gweithredu 
wrth un rheol. Nid dyscyblacth ond gor- 
thrymder a fyddai hyny; ac fe fyddai y 
cerydd yn y dnll yma yn cacl ei weinyddu 
yn ormesol, ac os ODwaitb y bydd i ei 
weinyddiad fod yn anghyBawn, fe ammheuir 
el gyfìawnder bob tro arall. Mae yn rhaid 
ei bod yn unífurf ac yn ddiduedd yn yr 
yroarferiad o honi. Hefyd y mae pob 
traw8wyriad oddiwrth hyn y^i gwanhan ei 
hawdurdod, ac y roae ansicrwydd yn yrym- 
arferiad o honi yn dinystrìo ei heŴ'eithiau. 
thfììá chwilio yn'fanwl i holl amgylchiadau 
pob achos, cyn belled ag y gellir gwybod, 
fel y byd<^ y ddyscyblaeth yn cael ei 
gweinyddo yn gyfatebol; nid fel rhai yn 
tra-argìwyddiaethu ar etifeddiaeth Duw» 
ond gan fod yn siampl Vr praidd. 

2. Dylid meithrín ysbryd cariad y naillat 
yllall. Y mae ondeb yrodrechiadauyngalw 
am undeb serchiadau, canys ni all y cyntaf 
fod heb y diweddaf ond mewn gradd fechan 
iawn^ na llc i ddysgwyl i> gwatt^^ g^el ei 
goroDÌ â llwyddiant, ond ynhanDerogiawn. 
Feddylai cariad fod fel blaenor yn mhob 
eglwys, yn llywodraethn ac yn ifuríio eu 
bnnain fel teulu santaidd, ac na oddefer i 
genfigen nac ymryson gael Ile o fewn eì 
chyich; ond dangos mai daionus a hyfryd 
yw trigo o frodyr yn nghyd. Mae drygau 
oawr yn dyfod yn aml i'r eglwys trwy fod 
yr aelodau yn ymranu yn gymdeithasau 
bychain. Y mae hyn yn cael ei fagu trwy 
fod rhyw gyfeillgarwch neiUduot rhwng 
ritai à'u gUydd, Ceir gweled weithiau ddan 

38 



neu dri o rai o gyd.dymherau a*u gtlydd, 
aeu orai y byddo rhyw gyfeiUach rbyugdd- 
ynt yn ymddyddan á'u gilydd yn garedig 
iawn, pryd yr eir heibio iV Heill gyda> oer- y^ 
felgarwch a> diíhterwch mwyaf : yna y mae ^ ^ 
ysbryd ymraniad yn cael ei íhgn yn ddiar. ylP 
wybod. Y roae ereiU yn meddwl nad oei f^ 
caniatâd iddynt hwy ddyfod o fewn eu /2^ 
cylch neillduol hwynt, yna y maent hwythau J^ 
yn tfur6o plaid eu hnnain. Eiallai na chym- ^ ^ 
mer dim pethau niweidiol le y pryd hwnw, 
ond cyn gynted ag y dygwyddo ì ryw 
drosedd neu wahaniaeth bam gymmeryd Ue, 
yna y mae'r dryg^u a gafglwyd yn ddirgel'. 
aidd yn tori allan yn oganiad dirmygus, ac 
ymbleidio yn myned yn mlaen yn ol fel yr ^. 
oedd y pleidiau wedi eo fforfio yn flaenoroly^^ ^ 
a hadau an. y ^ 
a gwreiddyn -^ 



'X^^\ 



/Z 



— dyeithrwch yn cynnydd 

nghydfod yn cael eu hau, 

chwerwedd yn ymledu ac yn llygru llawer./ ^ 

Bydd yr eglwys amser hir cyn y caffo ei ^^ 

badferu o*r niweid a g^fodd trwy y pethau 

hyn. 

3. Ni ddylid gwneuthur beiau yr un aelod 
eglwyáig yn fater i ymddyddan am dano 
wrth creill. Y mae tuedd mawr mewn rhai 
dynion i'r hyn a elwir, gyda phriodoldeb, 
yn athrodìaith, gwncuthur beiau rhyw ber. 
sonau absennol yn destyn o ymddyddan 
cyfeíllg^r. Dyma fai mor wael, mor ddryg- 
ioDos, moranwrol, ag sydd yu gwneutbur 
dyn morhynod o fychan, yn gystal a maieìs-' 
ddrwg,fel y dylaî pobdyn doethgywìlyddio 
o'i berwydd. Yn lle dilyn y cyfarwyddyd 
a rydd Crist, — ^'^Os pecha dy frawd i'th 
erbyn, dos ac argyhoedda ef rhyngot ti agef 
ei huo,'' gwneir yn hollol groes. Perhoddid 
ufndd-dod iV rheol ynia, fe ragflaenid ac fe 
ddiffoddid llawer iawn o> ymrafaelion a> 
ymrysonau sydd yn dinystrio heddwch ac 
yn anrheithio cysur eglwys Dduw. Pamor 
aml y mae heddwch aelodau eglwysig yn 
cael eí aflonyddu trwy drosedd oV rheol 
ardderchog yma ! Ymddyddan am feiau yr 
aelodau yn eu habsennoldeb nesjbyddo y 
peth wedi chwyddo trwy gelwydo^'i wèn- 
wyno trwy enllib, acyna cael eu dwyn i eu 
ciustiau hwytbau yn y modd mwyaf cy ffrous. 
Y mae yn ofidus meddwl mai oddiwrih 
bethau bychaiu y mae'r drygau gwaetbaf 
yn codi yn aml, Ye yn rohlith y rhai syddyn 
proffesu eu bod yn caru y brodyr, ac yn 
dys^gu raaddeuîyarwch ; ac y mae yn fwy 
gofidus pan feddyiiom pa cyn lleied o gyd. 
wçithrcdiad a fuasai lawer gwaith yn 
ddigonol i ragflaenu y lluaws drygau yma : 



Digitized by VjOOQ1C 



302 



Y CrMDElTHAS GENHADOL. 



aoa hyoy bydded i bawb ag sydd yn gofála 
am yr acho» goren ymdrechn yo ddiwyd i 
feithrÌDcariad, yn ol eyfarwyddyd yr apostol 
yn 1 Cor. 13.4 — 8. 

4. Dylai aelodan egiwysig: gyfareh ev 
gilydd bob amaer eyda thiriondeb a pharch. 
Bydded i bob nn yrowrthod á phob dnll 
meistrolaidd ac anmharchus yn eo hym- 
ddygiadau a*u geiriau. Bydded cyfraith 
tíriondeb ar ein gwefusau, a'n g^iríau bob 
am§er yn raaot. A choliwn nid ydym feÌBtr^ 
iaid lawer, ond brodyr. 

Tr eiddoch, t 

Waeddgrug. Ioan ap Rhobert. 



TRYSORFA YR YSGOLION. 



DEUDDEG O BYNCIAÜ YSGOL. 

PWNC VII. 
Am Sanieiddntpdd Efenffffìaidd. 



GoFTNiAD I.— Pa beth ydyw gwîr Sant- 
eiddrwydd ? 

Ateb. 1. Y roae yn gynnwysedig roewa 
tebygolrwydd î Dduŵ, yn yr adferíad o'i 
ddelw foesol ar yr enaid, Eph. 4. 24. 2 Cor. 
3. Ì8. 

2. Y mae yn gynnwjrsedìg mewn cyd- 
ffurfiad ag ewyllys Duw, Salm 40. 8. a 119. 
32. 1 Thes. 4. 34. 

(1.) Y mae hyn yn dwyn dyn i ddiwyd 
gyflawni ydyledswyddau hyny sy ddyledus 
amo tuag at Dduw yn fwyaf neillduol, ler. 
15. 16. Act. 9. 6. 

(2.Ì Y mae yn effeithio ein dyledswyddau 
tuag at ddynîon mewn gweithrediad priodoi, 
Mat. 7. 12. Act. 24. 16. 

GoF. ll.^Pa betbau a arddangosant ar- 
dderchawgrwydd, dymunoldeb a gwerth- 
fawrawgrwydd Santeiddrwydd ? 

At. 1. Y cyflwr tri8t y mae pawb ynddo 
heb ei santerddio, Esa. 1. 5, 6. Eph. 2. 1-^, 
12. 

2. Yr olwg barchns sydd gan Dduw amo, 
acar y rhai a't meddant, Salm 146. 8. Salm 
50. 5. 

3. Natorgwir santeiddrwydd, I Cor. 15. 
49. Col.3. 10, 

4. Y mawr barch sydd gan ddynion da 
iddo, a> dirmyg a deflir araom gan ddynion 
ac ysbrydioD drwg, Salra 19. 10. 1 Pedr 4. 4. 

5. Yr angeDrheidrwydd yn mha un yr 
ydym oll yn sefyll an dano, Heb. 12. 14. 
Dat. 21. 27. 



6. Y bendithion a> rhagorfìreinCiatt cy<!' 
fynedol â santeiddrwydd, Marc 10. 28— 3C-. 
2 Cor. 6. 17, 18. 

7. £i effeithiau a'ì ganlyniadae gwynfyd. ; 
edig, 1 Tiro. 4. 7, 8. Tît. 2. 12. Rhnf 5. 2? ! 

8. Yr effeithiau dychrynllyd cyssylltiedig- | 
âV diffyg o hono, Rhnf 2. 8, 9. i 

GoF. III. ^Pa rar ydynt y ffyrdd a'i ; 

moddìon trwy y rhai y gweithredîr y gra^ ; 
yma o santeiddrwydd ? 

At. 1. Y mae Dnw wedí aríàethu gweith i 
redu yn ei bobl yr holl fesnr o santeidd- 
rwydd sydd angenrheidiol eF iacbawdwr- 
iaeth, Rhnf 6. 29, 30. Eph. 1. 4. ; 

2. Y mae'r holl santeiddrwydd yma wedî i 
eí ddiogetn a1 brynu iddynt yn ufudd-dod . 
CrÌ8t,lPedrl.2l,3,l6,19. 

3. Y mae pob santeiddrwydd yn cael ei * 
weithio mewn ffordd o andeb á Christ, ioaik 
1. 16. 1 Cor. 1. 2. 

4. Y mae gwir santeiddrwydd yn cael eî 
weithredn ynom drwy weifbredlad rhad, 
grymus, ac anwrthwynebol yr YsbrydGlan, • 
1 Cor. 6. 11. Tit. 3. 5, 6. 

5. Y mae santeìddrwydd aUanoI roewn 
cyfiawnîadau ac ymddygiadau, ynj^mddir- . 
ied, ac yn deiltiaw o> gras greddfol tnfewn. 
ol a weithredwyd yn nghyfnewidiad e*/ 
natnr, Ezec. 11. 19, 20. Mat. 12^ 33, 35. 

6.' Y mae santeiddrwydd mewn cy6awa. 
tadan yn mawr ymddibyan ar ymarferíad 
ffydd fel cyfrwng trosglwyddiad dylanwad-^ 
au greddfol ras, Heb 11. 6. 

7. Y mae santeìddrwydd yn cael eî holloî' ' 
drefnu gan Air Dnw, Salm 119. 9, 10^^ 
îTim.3. 16, 17.* 

8. Y mae gras santeiddiob. ýn cael er 
weithredu yn yr ymarferíad o> ordinhadaa. 
fel moddion, Act. 2. 4«. 2 Pedr 1. 10. ^ 



AMHYWIAETH. 



Y OYMDEITHAS GENHADOL. 

Mr. GoL.^Nid wyf arferol o ysgrifenn 
i'ch Cylcbgyìioeddiad clodwiw, nac yn 
ystyried fy hnn yn meddo nemawr o gj- 
mhwysder at y gwaith, yn enwedig paB 
ystyriwyf gymmaint o ysgrífenwyr hyawdt 
a raedrastawn sydd g^nych yn barbaus yn 
gfosod allanot eu meddyfîau ar wabanol 
byncíau; megys yn erbyn yr EglwysSef- 
ydíedig, degymau,&c. « 

A oes neb o> cyfryw wedl blino ar rai 
o*a hen destynan ? A ddaw neb o boDynt iY 



Digitized by VjOOQ1C 



XSAMPL DDA. 



303 



o blaìcl y Gymdeithaa Genlia.dol, pa nn 
sydd yu cael ei besg^eulaso yn g^ywilyddas 
çeDjm fel Annîbynwyr yo Ngogledd Cym. 
lom ? Drwg* iawn oedd genyf edrycb dros 
Adroddiad y Gymdeitiias am y flwyddyn 
ddiweddafyjg^an mor Meied oedd wedì caél ei 
wDeothor tuaf^ ati yn y Gogledd. Y mae 
4iyD wedi cael ei adael yn ddigon ditiylw 
í;eaych chwi a'ch goliebwyr : y mae yn well 
gan rat ddynoetbi gwendidan ereill, a bod 
yn ddystaw am eu pechodan eu hnnain. Y 
mae yn dra tbebyg genyf pe baasai y diw. 
^(ìdar Mr. Jones o Drefiynnon ar y ddaear, 
na chawsech ẃwi na darllenwyr y Dysged- 
ydti lonydd i gladdn yr Aebos Cenhadol. A 
les dim oM ysbryd ynaros ar yr Yflgrifenydd 
presennol? nac ar neb o Weinidogìon yr 
Annibyn wyr ? A ddaw neb iV maes o blaid 
)''• Arglwydd, ac yn erbyn y cedyrn, mcwn 
achoa ag sydd bron a myned i wlad anghof ? 

Pa bryd ac yn mha le y claddwyd Cyfar. 
fodydd Blynyddol y Gymdeîtbas hon yn y 
Gogledd, pa rai a goetiodd gymmaint iV 
Fam Gymdeitbas eu sefydla, trwy ddanfon 
GweinidQg^on enwog i'w cynnorthwyo, ac 
i ddadleu achos y Gymdeithas? 

Yf wyf yn barnu fod y peehod hwn yn 
^orwedd ì raddau mawr wrth ddrws Choein' 
idogion yr eglwysi; ác os nad yw, yr wyf 
yn erfyn âmoch ddyfod i'r maes J chwiiio 
am yr AcbaB. Gobeithlaf y daw rby wrai 
mwy grymus na myfì i'r maes i bleidio achos 
mor ogoneddus. 

• Yrydwyfyn barnu y byddai cyhoeddi 
ChsgUadau y Gymdeithas yn y Dysgedydd 
fel y byddont yn cael eu.derbyn yn dra 
boddhaol i'r eglwysi byny sydd yn arferol o 
gasgln, ac y parai gywilydd i> rhai nad 
ydynt yn arferol a. gwneod dim. Yrydwyf 
yndeisyf am hyn drosyreglwysi sydd odan 
fy ngofal, y rbai sydd yn gwneud ycbydig 
yn flynyddol tuag at yr acbos tèilyngwiw 
dan sylw. Boed i rybudd prydlawn gael ei 
roddi i*r eglwysi ÿn flynyddol pa bryd y 
dylai y Casgliadau fod yn Ilaw y Trysor- 
ydd, a bod rbywun yn mhob Sir yn cael ei 
nodi iV derbyn, a'u gyru i Drysorydd 
Cyffredinol y Gogledd. 

Gorphwysaf yn awr, dan obeitbio y bydd 
byn yn acbos i gyfodi pawb yn fwy fiydd. 
}awn at çn dyledswydd. 

Yd wyf yr eiddoch, 
EWYLLYSIWR DA Y GYMDEITHAS. 
^cdí 7fed, 183Ô. 



ESAMPL DDA. 

Mae yn hysbys i bawb sydd yn darllen 
yr ysgrythyrau fod haelioni yn beth can. 
rooladwy. Oferedd fyddai i mi yn bresennol 
geisio gosod allan ei werth, nac ychwaith y 
bendithionsyddyn addawedig i'rbael; ond 
allan o lawer nyni a gofiawn ychydig. Fe 
d(ly wed y gwr doeth, " Yr hael a frasêir *," 
ae hefyd, **Yr hael ei lygaid afendithir; 
canys efe a rydd o*i fara i'r tlawd.'' Ac fe 
ddywed y Prophwyd £say, "Ond yr hael a 
ddeisyf haelioni, ac ar haelioni y saif efe." 
Y mae haelioni hefyd yn briodoledd yn Nnw, 
oblegid dy wed yr apostol lago, ei fod " yn 
rhoddi yn haelionus, ac heb ddannod.*" 

O bob haelloni, y mae yn ddiammheuol 
mai bod ya hael at achoe yr Arglwydd yw 
y mwyaf eanmoladwy o bob gweithred a 
gyflawnir genym; a raawr ydywy rhwym. 
au sydd amom i fod yn ddiolchg^r iV Ar. 
glwydd am gael y fraintoroddi yehydig yn 
ol o*r hyn ydym yn ei dderhyn ganddo, a 
diolch i Ddow fed modd iV tylotaf yn y 
wlad roddi ychydig at gynnal achos Mab 
Dnw. Dyma le y mae doethineb Duw Vw 
weled yn fawr. Nid ar jrsgwyddau brenin- 
oedd ac ymerawdwyr yn gy0redinol y mae 
Duw yn dwyn ei waith yn mlaen. Nid i 
halas y brenin Ahab y gwelodd yn oren 
anfon y prophwyd Elias yn amser y newyn, 
ond at wraig weddw o Sarepta, a*i mab^ ac 
wrth edrych à llygaid naturiol ar y wyrth 
hon, mi a feddyliwn pe bnasai y prophwyd 
yn ymdroi ar y flbrdd y bnasai y weddw a*i 
ma)> wedi bwyta y cwbt cyn iddo gyrhaedd 
yno, acnaboasai ynodamaid iddo gael i dori 
einewyn,— "Eitbr Duw a etholodd ffoì 
bethau y byd hwn, fel y gwaradwyddai y 
doethìon; a gwan bethau y byd hwn a 
etholodd Duw, fel y gwaradwyddai y ced- 
ym.*^ Fe fedr Duw droi petbau i weìtbredu 
yn groes iV helfen naturiol, os gwel y bydd 
bjmy yn oreu. 

Diolch i en w Dnw aad ydy w y rbai y mae 
dynion yn barod i'w claddu mewn anobaith 
yn ddisylw gan y Gorucbaf,-*** Fe ddichon 
Dnw o*r meini byn, gyfodi piant i Ahraham. 
^Nid fy fiyrdd i, yw eicb ffyrddchwi.— Nid 
fel yr edrych dyn, yr edrych Duw.*' Y raae 
yn ddiammheaol genyf y bydd yn rbyfedd 
g^n lawer gly w^ yr byn a ddygwyddodd 
yn ardalËbeneser ynddiweddar, yr hon sydd 
yu mhlwyf Llanddeíniolen, yn swydd Gaer- 
narfoD. Pan oedd aobos Mab Duw wedi 
Biyned i amgylchiadau lled isel, aV eglwys 



ÛtâHíMÉttilIflÌL^âA^ÍÉÌÉIÌBÚUlM 



Digitized by VjOOQ lC 



304 



DYWEDIADAÜ DETtíOLEDÌG. 



yn analluogr i gyttoal ei Oweioidog duwlol 
mor gysurusag yr ewyllysient, cymmerodd 
rhyw rai (nad oeddynt yn anhysbys o*i 
ddefByddioldeb, nac ychwaith yo cydym- 
deirtilo á> gwan, úaic o dan lywodraeth 
yabryd cariad) y fantais i geisio ei ddenn 
oädìamom, trwy freisio chwytho rhyw Iwch 
auraidd Vw lygaid, ac addaw iddo (^ysoron 
natoriol gryn tawer; ond cyn iddo lyucu yr 
abwyd efe a ganfu y bach oedd tano, ac a 
ddeẅisodd oddef adfyd, fel Moses, gyda 
pbobl Ddow, na mwyniant pechod dros 
amaer.— -Gall ddywedyd yn y modd yma, 
yn ngeirìan y Bardd,— 

Pan fo Mon a'i thirionwch.— 
O wtes y flSÄm yn eirias fflwch ; 
A'i tboTOg wythi arian, 
A'i pblwm a'i dur yn fflam dân,— 

bydd genyfgoron anllygrredig ac anniflan. 
tdig yn y nef, yr bon a rodded yn nghadw 
ì mi. 

Ondynyr amgylchiad isel aenwaia, Diiw 
a^n cofiodd yn eiû hisel radd, a gwelodd yn 
dda agoryd calonau, ag oeddyot gynt fel y 
gallestr, i gynnorthwyo ei achòs yn y fan 
hoo. Rhai a roddent beth yn ílynyddol, ac 
ereill yn fisol, a gwnaethyr eglwys egni o*r 
newydd. A pbeth sydd yn fwy nodedig a 
baeddiannol o sylw, cymmerodd tri o ddyn- 
ioB y mater dan sylw, a phenderfynasant 
gasgla arian at gael gwisg Vt Gweinidog, a 
deehrenasant ar y gorchwyl allan o law, a 
obawsant addewidion y noswaith gyntaf am 
2£. lOs. gan mwyaf mown tafarndai, er éi 
bod yn nos pan feddyliasant amygwaith, ac 
mewo llai na mis yr oedd ganddynt o arian 
mewn llaw 7£. 3s. 6c. a hwy a aetbant á> 
gorchwyl yn mlaen er cyfarfod â rhai an- 
hawsderao, gan ddywedyd yr ysgydwent 
hyd yn oed y llwchodditanwadnauetttraed 
yn eu herbyn oni roddent ychydig. Ac 
wedi cael yr arian yn nghyd, hwy a'u 
gwahoddasant Vr masnachdŷ i ddewis ei 
ddefnyddiau, a thaiasant am danynt ; a gor- 
chymynasant wnenthur esg^diau iddo, a 
thalaaant am y rhaî hyny. Pan oedd yn 
derbỳn y rhoddion, dy wèdodd na wyddai pa 
bryd y byddai yn alloog i dalu iddynt am 
ea caredigrwydd. Dywedasant hwytbao ei 
jfod wedi tala er^s talm, pe buasent hwy yn 
en deíhyddio. Gan mai goruchwyliaeth 
Dnw yw agoryd calonau rhaì i wneutbor 
daioni, nid oes genym ond gobeithio y bydd 
i'r hwn a ddecbrenodd y gwaith da, eî 
orpheii. Yr eiddoch^ 

OWEN GlyNöWB. 



DYWEDIADATJ DETHOLEDIG. 



Y fisddyginiai£th oreu yn erbyo ofki 
anaddas o bob rhyw ydyw cymdeîthas â 
Duw. Y mae ofn dyn, medd Sotomoo, ym 
dwyn magl, Diar. 29. 25. Mae y gwr doeth 
yo haeni gwirionedd. Bu ofn dyn yn grym- 
maìnt magl i Abraham, nes y gwadodd ef 
Sara ; i Pedr, nes y gwadodd ef ei Feiatr 
mawr, eef Crist. Bn ofti dyn yn gymmaîat 
magl i lawer, nes y gwadasant en Duw a'« " 
crefydd. Ond y cyfiawn, yr hwn sydd ya 
byw yn ofn yr Arglwydd, sydd hyf nie^ya 
llew yn ngwyueb pob perygl : y mae gao- 
ddo Ddttw hotlalloog i ymddirìed yoddo: 
nid ofna efe rhag chwedi ddrwg: ei g^Ion 
yn ddìsigl sydd yn yroddiried yn yr Ar- 
glwydd. Cymdelthaswn lawer â Dow, ^ma 
fe ffŷ ofn y cfeadur ymaith. 

pROFiAD un dyn dowiol ydoedd, "Yr 
ydwyf yn cael nad oes dimy fathbethabyw 
yn ddnwiol yn Ngrist lesn, heb adael pob 
peth, a chyiodi y groes beuuydd. Mewti 
trefn i ni fyw yn ddowiol y mae yii rhaid i 
ni adacl pob pechod, rhaid i ni dori y fraicb 
ddehao a thynn y llygad dehau, rbaid gad- 
ael y pechod anwylaf; canys byw mew* 
pechod gwybodus o on math a fydd yn sicr 
o attal ein cymdeìthas ni â Dow, a galeda 
ein calon, ac a ddwg eoogrwyddar ein cyd- - 
wybodao, nad oes a'i symad ond gwaed y 
Messia raawr. Yr oedd ar lob ofn pecbod 
pan y llefarodd, lob 31. 1. Mae ar ddynion 
da yn gyffrediii ofii pechod. Nid rhyfedd, 
y maent gwedi cael Ilosgi eu Ilaw ganddo 
laẃer gwaith, am hyny ciliant rhagddo 
m^ys rhag offern ei hun. Po fwyaf a gym- 
deithaswn ni â Dnw, mwyaf ffiaidd o hyd 
fydd pechod yn ein golwg. 

Ni ddylem ddysgwyl cael ein rhyddhatt 
oddiwrth flinderao yn y byd bwn. Y mae 
bywyd y Cristion yn fy^yd o flinder. Art 
yr annuwiol fe ddywedir, nad ydynt mewn 
biinder fél dynion ereill, Salm 73. ô. fel dyn. 
ion doeth a da. Os cyferfydd yr annuwioi 
ag ychydig flinder, nid yw ddlm wrth yr 
hyn sydd yn cyíarfod âV Cristion, yr hwn' 
sydd beunydd inewn helbul oblegid ei flhel- 
eddau. Yma y mac'r Crístion yn yfed ei 
gwpan chwerw. Fe ddaw y cwpan atat 
tithau, O annuwiol. Cofia, Gristion, mai 
gweision Crist ydy w dy groesau di. Maent 
o dan Grist : maent yn myned «c yn dyftìd 
wrth ei orchymyn ef. Maent yn cael ea 



Digitized by VjOOQ1C 



GREENLANDER AR T BOD O DDU W. 



905 



ftmroD HTiiDddo I wnend Hes i ti. Fe eilw yr 
I y fr^emon yn ol pan y byddoot gwedi 
ewblbaa ea danfonîad ; ae er fod dyfìroedd 
Mara yn chwerwon iawn en blas, etto y 
Émegenytn acbos diolcb, y mac pren y byw. 
yd yn melysu y dyfroedd diwerwon. Yd 
«çbiinol ein holl llinderan, tynwo elncysnr 
peaaf oddiwrth lean, yrbwn a aetb i^r nef 

PAbelh bynag: yr ydym yn ei fwynban 

yn y byd yma, os ydym ddnwiol y roae yro- 

adael oddiyma, abodgrydaCbrífit, ynllawer 

iawD iTwell, Phil. 1. 23. Efkllaifod rhywnn 

ynbarod i ddywedyd, Y maeg^enyf 6 dai a 

thiroedd lawer, aur ac arian yn helaeth.— ^ 

Gall byny fod, ond y mae ycbydig: o fwyn- 

had o Grîst yn y nef yn llawer iawn g^well 

iia rawynhau y petbaa yma am oes. Y mae 

^yffiberthynasaD ago8abawddg^r,medd 

an arall, a chyfeillion anwyl a'boíf ; y mae*r 

! olwgfamynt a rowynbaa en cymdeithasyn 

Uoni fy meddwl a'm calon. Gall byny fod 

' befyd ; ond y mae bod gyda Cbrist am on 

! awr yn y nef yn llawer íawn grwell, yn 

^mmaint a bod y cyfeillion sydd yn y nef 

yn rha^ri ar y cyfeillioA sydd ar y ddaear. 

^ Y mae f^nyf û bob petb a all fy ngbalon a'm 

i llygaid ei ddymaao, medd y trydydd, pob 

I danteithion I y mborthi amy nt, pob barddwch 

[ o^ro dentn, a phob clydwch aro danaf. Gall 

byny fod, . bechadur, ond y mae cymdeitbas 

àChríst am fyoyd yn y nefoe'dd yn llawer 

iawn ^well naV cwbl, pe mwynbeit bwynt 

au oesoedd lawer. Dilynwn Ô1 traed yr 

lesn tra byddom ar y llawr, fel y caffom 

fyned iV nef ato ar ddiwedd ein taitb ddae- 

arol, lle y cawn ei weled ef megrys ag y 

nae, a bod yn dragrywyddol debyg iddo ef 

Hyn fyddo ein braint. 

Main, J. MoRRis. 



GREENLANDER AR Y BOD O DDUW. 

PREOETHWR, Dnwaitb, mewn cymdeitbaa 
auryw o> Greenlanderê bedyddiedigp, a 
UDlygodd ei ryfeddod, *'Pa fodd y gallas. 
ent g^ynt fy w mor annbeimladwy, beb fedd- 
wl am ddim T* Ar byn atebodd au o bonynt 
f&l y canlyn : 

** Y mae yn wir ein l>od yn baganiaid an. 
wybodas, heb ddeall dim am Ddow na*r 
lacbawdwr; ac newn gwiríonedd, pwy a 
ûdywedasai i ni am dano byd oni ddaetlioch 
ehwi ? Ond nid wyt i ddycbymmygrn fod 
pob Greenlander beb feddwl am y petban 
hyn. Myfl fy bnn a féddyliais yn fynych 



nad oedd Kajak^* yn ngfbyda'i boll offbr a'i 
ddodrefn, ddini yn tyfu i /ocíobonoei bun, 
ond rbaid oedd ei wneud trwy lafhrSa*chyw. 
reinrwydd rby w ddyn ; ac y byddai i un 
nadyw yn ei ddeaîl ei afrado yn union. Yn 
awr, y mae> aderyn gwaelaf a Ifawer mwy 
o gywreinrwydd yn ei wneatbttríad na*r 
Koỳak ardderchocaf: ac ni all nn dyn 
wneutbar aderyn. Ond y mae etto lawer 
rowy o fedrosrwydd yn ngwnentburiad dyn 
nag nn creadur aralì. Pwy gan byny aM 
gwnaeth? Mi a feddyliais iddo ddeilliaw 
oddiwrth ei ríeni, a hwytbau oddiwrth eu 
rbieni. Ond yr oedd yn rbaid i ral fod yn 
rbieni cyntaf O ba le y daetbant? Y roae 
cylioeddiad cyffiredÌD yn mynegi i mi eu bod 
wedi tyfu o'r ddaear. Ond os felly, paham 
nad y w dynioD yo tyfo o> ddaear o byd ? 
Ac o ba le y daetb y ddaear hoD ei hnndn? 
y môr, yrhanl, y llenad a> ser, i gael en 
bod? Yn Bicr y mae yn rbaid bod rhy w F6d 
a wnaeth y pethau byn oll, Bôd ag na all 
byth beidio a bod. Y mae yn rbaid ei fod 
yn annhraethol fwy gailoog, gwybodos a 
doetb, oa> dyo doethaf Y mae yo rhaid ei 
fod ya dda iawu hefytf ; canys y mae pob 
peth a waaetb yn dda, yn ddefnyddiol ae 
angenrbeidiol i ni. O na bawn yn ei adnab. 
od, fel y carwn ac yranrbydeddwn ef ! Ond 
pwy a'i gwelodd? Pwy erioed a fu yn 
yroddyddan ag ef ? Neb o honoro ni ddynion 
tlawd. Ac etto fe ddichon fod rhywrai yn 
gwybod rhywbeth aro dano. O na allwn I 
chwedleua â'r cyfry w rai !— Am byny, eb 
cfe, mor gynted ag y clywais cbwi ynpreg. 
ethu am y B6d mawr bŵn, mi aM credais yn 
union ft*ro boll galon ; canys yr oeddwn 
cyhyd wedi dymunoclywed am dano.'* 

Y dystìolaetb bon a gadaruhawyd gan y 
lleill, gyda mwy neo lal o wahaniaeth gol. 
ygiadau, yn ol yr esaropl ganlynol : 

*^ Y mae dyn wedi ei wneud yn gwbl wa. 
banol oddiwrtb g^aduriaid ereill : nid oes 
gan yranifeiliaid ddim deall, ac etto y maent 
3m gwaÉlBinaetba yn lle ymbortb y uaill i*r 
llall, ac i gyd at wasanaetb dyn. Ond y mae 
gan ddyn enaid rhesymol, nid yw yn ddaros. 
tyngedig i nn creadur yn y byd, ac etto y 
roae «ir ddyn ofn y by wyd ar ol hwn. Pwy 
sydd umo ei ofn yno ? Rhaid mai rby w 
ÿsbryd mawr yw bwnw agsydd a llywodr. 
aetb amom ni. O na baem yo ei adoabod! 
Ona bae hwnw yn lle cyfaill i ni !"f 



• Math o gwch neu fld. ♦ Gwel Crani's HÌ5- 
tory of Greeiüand* tyi. I. tadaL 196. 199. 



Digitized by VjOOQ1C 



306 



STLWADAU AEÌ YSGRIF E. D. 



SYLWADAU 

AR 

YS6ŴF ETA DELTA YN Y DY60EDYDD 
AM FEDI DIWEDDAF. 

Mr. Gol. — ^Hynod mor wreaaw^a brwd- 
frydîg ydy w eícb gobebydd E. D. yn eich 
Dyegedydd am 6s Medi diweddaf, i geisiaw 
arbrofi y dylid "llwyr-yniwrthod à pbob 
natb o ddiodydd meddwol.** Gellir meddwl 
oddiwrth ei yngrif, yDDgbyda>bèr>frawdd. 
eg a rydd efe yn ei diwedd i rywnn ddyfod 
yn mlaen idd ei gwrtbbrofi, ei fod ef yn 
. ystyríed ei resymau yn aoatebadwy bytb ; 
ac o8 felly, dir yw ei fod yn cyfrifpawba 
gymmeront wydraid o gwrw yn awr ac 
eîlwaith er difibddi eu syched yn gyfeiliom- 
wyr ecbryslawB. Ood gwybydded ef el fod 
gwedi ymosod ar fyddin ry laosawg iddo 
allH ei gorchfygo ag arfan mor bwl. Ac y 
mae darllenwyr y Dysgedydd ŷn fwy boD- 
eddigaidd nag y cymmerant en darbwyllaw 
i lyncn dysclaid o ílng.resymau yn lie gwir. 
ionedd. Pe bae wir yr egwyddor a.amddi- 
fiynir ganddo, ymae eiresymau ef o*ì phlaid 
yn rhy wael i ddwys y darllenydd ystyriol 
i'r un golygiadau ag ef 

Y rheswm cyntaf a ddefnyddir gan £. D 
dros Iwyr-ymwrthod á phob math oddiodydd 
meddwoly yw, *' Y geliir byw hebddynt: fod 
Ifawer o hen bobl wedi byw hebddynt 
braidd yn hollol." Nid yw dywedyd y 
dylem Iwyr-ymwrthod à rhywbeth oblegid 
y gallwn fy w bebddo ond ynfydrwydd ac ' 
afresymoldeb o'r mwyaf ; o berwydd ar y 
tir hwD o ymresynMi, g^llir haeru y dylem 
Iwyr-ymwrthod â gwaith yr argraffwasg, 
yn nghyda Iluoedd o beiriannau, ac amraj 
bethau gwerthfawr ereill, ahynyoherwydd 
y gellir byw hebddyntü Ac na ddigiwch 
wrthyf, Syr, os dywedaf y dylem Iwyr- 
ymwrthod â'rDysgedyddCrefyddol. Paham 
hyny? meddwch. Y mae> rheswm yn barod 
— Gellir byw hebddo. Yr oedd y byd yn 
llawer iawn hŷn na phnm mil a phnmp cant 
oed cyn gwybod dim am dano; aeth llawer 
oein hen deidiao i*r nef heb fyned dros yr 
nn o*i ddalenao ysplenydd; gan byny, yn ol 
dull E.D. o ymresymo, dylid llwyr-ymwrth- 
odagef 

Yn yr ail, y trydydd, a> pedwerydd o*i 
resyroau, nid oes ganddo ond un drychfedd- 
wl, sefffod diodydd meddwól yn niwddiol i 
ieéhyd; oblegid gẁyr pawb fod dyn iach a*i 
waed 'yn burach a rheoleiddìach na*r eiddo 
dyn mewn afiechyd : ei archwaeth at fwyd 



yn well, a*î gwsg yn felysach, a dian y gaü 
ateb i fwy o waith na dyn afiach. Fe'ai 
toeddir i gredn yn wabanol i £. D. obartbed 
i efiTaitb amrai fathan oV diodydd byn ar ] 
corff dynol, o herwydd y mae llawer o feéL 
ygon enwog a gwŷr dysgedig ereill yi 
bamnfod cwrw da, a mathao ereill o*r dlod. 
ydd dan ein sylw, o'u defnyddiaw yn gryai< 
medrol, yn faethlon a llesiawl i ddynioi 
iach, ac yn gynnorthwyol iddynt gyâawni 
gorchwylion^lyd. Hefyd y maefTeitbiafl 
yn profi y gwirionedd hwn tu bwnt i boli 
dadl. Yr wyf yn gwybod am rai dyaioD 
sydd yn ymarferyd ag yfed y diodydd 
crybwylledig er ys deng mlynedd ar hogaln, 
7e rai ddeogain mlynedd, ac ychwaneg na 
hyny, ac mor iachus a heinif yn awr a fẁe 
buasent heb eu profi erioed. Fod diody dd 
meddwol yn niweìdiol i rai dynion sydd 
wirionedd nas gellìr ei wadu, ond nid yw 
hyn yn on prawf y dylai imwb Iwyr- 
ymwrtbod â hwy ; oblegid y mae*r bwydydd 
ag sydd yn niweidiol i rai dynion, yn ŵg- 
wriaethol a llesiol i ereill. 

£i bommed rbeswm y w fod *<diod feddwol 
yn dra gwastrafflyd*«-yr arian a roddir am 
daniyn myned i> liywodraeth, i'rbragwyr, 
ac i> gwerthwyr." Dymuown i E. D. 
sylwi, fod oddiwrth bob pryd y mae efe yn 
ei fwyta arian yn myned i*r llywodraeth, i 
gyoyrchwyr yr ymborth, ac i'r gwerthwyr ; 
ac 06 myn efe i*r personau uchod beidio cael 
dim o*i arian, rbaid iddobenderfynn "llwyr^ 
ymwrthod** â bwyta ac ymddilladu, nen 
fyned fel anifail gwyllt i fyw oblith dynion 
ar firwythau a llysian y ddaea'r, a g^neud 
gwisgoedd tebyg i*r barbaríaid gwylltion i 
eigadw rhag gwres haf ac oerfel gàoaf.— < 
Gyda golwg ar hyn dylai pawb ystyríed eu 
hamgyldìiadau. Nid yw ond ynfydrwydd 
i*r tlawd ymgais at yr un fath wisgoedd ac 
ymbortb fi*r boneddwr*, .feliy pechod dir- 
fawr ydyw i ddyn fyned i yfed y diodydd 
byn ar draol dwyn anghysur i ei denla: 
echrysloD gweled neb yn y daforn yo 
meddwi a*i blentyn bychan ar yr heol yB 
noetb a diyrogeledd. 

Hefyd dy wed E. D. fod "yfed diod feddw. 
ol yn cefnogi masnach wael, isel, ac anfon- 
eddigaidd.** Beiddlaf ddweyd wrth E, D. 
nad oes yr on fasnach onest a chyfreithloa 
yn deilwng o*r enwan gwarthruddgar « 
rydd efe ar y fasnach hon, a rhaid iddo allo 
profi ei bod yn gwbl anghyfreithlon cyn y 
gall brofi ei bod yn isel ac anfoneddigaidd. 
Fod dynion anonest, di^ wy ddor, ac aonu w. 



Digitized by VjOOQ lC 



r 



PARIÎAD MEWN GRAS. 



307 



Cy yn y masnachau inwyaf anrhydeddua 
Mrdd rai çweithiau yn dwyn dianrhydedd a 
arth aroynt, ond nid y w hyn yn dwyn yr 
I fasnach rr sefyHfo hôno. Dian genyf 
||bd rhal dynîon yn y fasnach o werthu y 
Ìiodydd crybwylledig yn ymddwyn yn 
JMÌdas a chanmoladwy, gfan ymwneud â'a 
iwuDach yn ofh Dow, ac o herwydd eu hym- 
4dygiadaa yn wrthddrychau teilwng o an- 
ffhydedd a pbarch. 

j Yn mheUach dywed E. D. fod "diod 
Ifeddwol yn ddrwg^ yn ei natur, o herwydd ei 
hod hi yn feddwol, ac felly yn hudoliaethoi;' 
Ac. Hyebys i hawb sydd yn hyddysg yn ei 
Fibl fod y gwin y sonir am dano ýn yr 
yagrythyrao yn sicr o feddwi os yfid yn 
OTmodol o hono. Yn awr gan fod gwin yn 
ddiod feddwol, yr oedd fai yn ddrwg yn ei 
natnr yn ol barn E. D. Ond gadewch i ni 
edrych a-ydyw ei fam ef yr un â barn yr 
ysgrífenwyr ysbrydoledig. Pan oedd Abra- 
ham yn dychwelyd o waredu Lot a'i deubi, 
a thrigolion Sodom a Gomorrah o ddwylaw 
y breainoedd a'u gorchfygasent, Melchised- 
ecbremn Salem a ddugallan fara a gwin idd 
ei adfy wio a^i adloni ol ludded ; ond hynod 
fel y darfu iddo gamsynìed trwy ddwyn 
petban mor groes yn eu aatar idd yr hen 
batriarch hybarchua: yr oedd y bara yn 
dda, a'r gwin yn ddrwg, yn ol bam E. D. 1 
Hefyd pan oedd Moses yn dweyd am ragor- 
oldeb gwlad Canaan, dywed mai gwlad 
gwenìth, haidd, a gwin ydoedd hi. Tybygaf 
pe cawsai E. D. fy ned gydaV gwŷr a aethant 
i edrych ansawdd Canaan, y buasai efe yn 
dadleu yn frwd yn erbyn dyfod a grawn- 
sypiau dyffryn Escol fal arwydd o'i rhagor- 
oìdeb, oblegid yn ol ei fara ef grawn 
' Biweidiol a drwg ydoeddhwnw hefyd. Ond 
odid nad y w E. D. yn ystyried dvf fr yn dda 
yneinatnr; os felly, darfu Arglwydd y 
by wyd droi yt hyn oedd yn dda yn eí natur 
\ fod yr hyn oedd ddrwg yn ei natur yn 
mhriodas Cana Galilea. Ond gadawaf i'r 
darllenydd farnu pa un ai E. D. ynte y Bibl 
•ydd ar yr iaum. 

Hefyd dywed eîch gohebydd, "Fodyn 
anhawdd tynu Hinell, neu godi dawdd ter- 
fyn rhwng digon a gormod o ddiodydd 
medd wol." Tybygaf fod hyn yn ddirmyg a 
diystyrwch o'r mwyaf ar ddyn tel creador 
rhesymol. Ai nid yw dyn yr hwn sydd 
wedi ei gynnysgaeddu â'r ŵth allooedd 
grymus gan ei Greawdwr doeth a da, yn 
allttog i fornu pa faint sydd yn ddigon iddo 
ofwyd adiod? Gw.arth fod neb yn beidd- 



law anfon haeriad mor wae) i gael ei ar- 
graffu mewn oes mot olen. Ac os na ŵjnp 
dyn pa faint sydd yn ddigoo iddo Vw yfed, 
dian nad oedd yn hechod ar Noa a L<t am * 
feddwi roor echryslawn. 

Drachefn dywed ef y dylem "^wyr- 
ymwrthod á phoh math o ddîodydd meäáyfoì^ 
o herwffdd y eamddefnydd y maeUawer voedi 
wneud o honyni,^ Fel>y> dylem beidio a 
bwyta, o herwyddU4fiw rhaî yẁ eu bol ; 
dylem beidio dartlaft y Bibl, o herwydd y 
camddefnydd a wneir o'r ysgrythyran; 
dylem heidio myned i foddion gras^ o her- 
wydd y maeV efengyl yn àrogi marwolaeth 
i farwolaeth i rai. Wfft, wfft, yraàith à> 
fath sothach gwael ac afresymol. 

Hyderaf na feddylia neh oddiwrth y syl. 
wadau uchod fy mod am bleidio anghym. 
medroldeb; nac wyf, ond dymonwn o'm 
calon ei weled wedi darfod oV tir, a chym- 
medroldeb yn preswylio yn mhob caFon dan 
yr haol, ac yn cael ei mawrhau gau bawh 
yn gyffredinoU 

mnoÊ, Medi 9fed. O. Owens. 



PARHAD MEWN GRAS. 

OLYdYDD HYBARCH,— Canfod er*s ych- 
ydig oriau yn ol yn eich Dysgedydd clod- 
wiw, am ymishwn, sylwadau Mr. Darid 
Pierce o Lanrwst, (?) ar ran o'm hysgrif 
mewn perthynas i ♦*gwymp oddiwrth ras,*» 
a barodd i mi drosi i chwi yr hyn a ganlyn, 
gan obeitbio na wrthodwch le iddo, yn un o 
gelloedd glwysaidd eich misolyn hyglod, fel 
agy taeno eich Dysgedydd ddysgeidiaethiY 
annysgedig o barthed fy sylwadao yn <<am. 
ddiffyn yr athrawiaeth felldigedig ac uffern. 
ol," fel yr hofîa Mr. P. ei galw. 

'Rhwydd addefof fod llawer oGrìstionog. 
ion da-o brofiadëang-oddwfh ddowioldeb 
— ac debygoliaetfa ochel iV nef, yn gwrth. 
wynebu yu gydwybodol yr hyn yr wyf fi o 
gydwybod yn ei amddiffyn, fel gwlrionedd 
ysgrythyrol a Biblaidd. Ond dywenydd 
genyf maî ychydig o honynt sydd gwedi 
myned i deimladan mor fnstlaidd, a chyffroi 
i raddau cymmaint, fel ag i*w galw yn 
♦♦athrawiaetb felldigedig ac uffernol.^* A 
dios genyf na cfaoilasai Mr. P. ddtm yn ei 
brofiad crefyddol, ac na foasai ei ddedwydd. 
wch eneidiawlynderbyn uarhyw gwtogiad, 
pe goddefasai i ysbryd efengyleiddiaeh ei . 
Iywyddu yn helaetbach, pan y gwaaeth ei 
hua yn "adolygwr" fy ohraethawd. Ood er 
hyn ni feiddiaf osod barn gabledd i^w 



Digitized by VjOOQ1C 



ao8 



PARHAD MEWN GRA$. 



erbyn, oaM alw ya beiretlc, Dacyc^w^îtb 
ii<kli yr bjrn a g^reda y» <* atbrawiaetb felU 
áìgeáìg ac DflTeriiol ;*' caoys iV Arglwydd 
ei hao y roae yo eefyil oeu yoeyrtbio. Gad* 
awaf ef yii awr, gao gpofio ei ^firifoldeb i 
Fod ng sydd oweblaw meidroldeb. Godd- 
efer i oii yo awr wneiid dao aylw dod dri 
cyndwyo yo mlaen brawfiadao yBf^ytbyrol, 
ar y rbai y gorpbwys fy ng^bred o bû&il- 
rwffddy ond nid yr muugrheidrfr^ddy i pred. 
adyn y« Nfirbriat syrl^p yoiaitb yn bollawl 
ac yn aneuiferawl. 

1. Credwyf yn gadam oad oefl oo angtn- 
rheidrwffdd \ grèdadyo syHbìo, eithr fod 
Dow yo ábl ac ewgUjfêgar i'w gadw rbag 
byny. 

S. Credwyf fod Uawer o> rhai byny ag 
aydd yn Ryrthio ymaitb oddiwrtb brofTea o 
grefydd yn gyfry w ag y maeein Harglwydd 
yo alw yn wrandawwyr eraigleoedd, ac 
heb **wreiddyo ynddynt en bunain.'* 

3. Fod llawer o gredinwyr a syrtbiodd yo 
dra dwfn, trwy gymwynasgarwch a chariad 
Crist gwedi eo badfer yo eo hoes, a chwedi 
eo cadw, eithr "megys trwydân." Ond 
credaf befyd, íod postìnlrwffdd i on a ddy. 
chwelwyd yn wirioneddol at Dduw, ae a 
fabwyaiadwydgaa Dduw,dristâu yr Ysbryd 
Glan, a'i ddifenwì, fel ag i gael ei ádael yn 
y diwedd Vvr ffolineb aM becbod, a bod yn 
dragywyddol gotledig. Credaf y dysgir 
hyn yn amlwg i ni yn y testynau canlynol, 
yn g^rstal ag mewo Iluaws oraiereill:^ 
''Ond panddychwelo y oyfiawn oddiwrth 
ei gyfiawnder, a gwneothnr anwìredd,— oi 
chofiryrholl gyfiawnderau a wnaetbeté; 
yn ei gamwedd yr hwn a wnaetb, ac yo ei 
bechod a bechodd yoddynt y bydd efe 
roarw. Pan ddychwelo y cyfiawn oddiwrtb 
ei gyfiawnder, a gwneuthur anwiredd, a 
marw ynddynt; am ei anwiredd a wnaeth 
y bydd efe marw," Ezec. 18. 24, 26. « Myfi 
yw y wîr winwydden, a'm Tad yw yllafnr. 
wr. Pob cangen ynof fi heb ddwyn flTrwytb, 
y mae.efe yn ei thpnu pnutíth. Onid erys 
UD ynof fi, efe a daflwyd allan megys 
cangen, ac a wgwodd; ac y maentyneu 
casglu hwynt, acyneit bwrw yn tân^ a htcp 
alosgir,^'' loan 15. 1—6. "Acos rhai o> 
canghenau a dorwyd ymaith, &c.— Gwel am 
hyny ddaioni a thoster Duw : sef iV rhaí a 
gwympasant, toster; eithr daioni i ti, os 
arbosi yn ei ddaìoni ef. Os amgen^ torir 
dithau hefydymaiih:' Rhuf. 11.17, 22. <<Gan 
fod genyt íFydd, a ehỳdwybod dda ; yr hon 
a wrtbododd rbai, ac a wnaethant long- 



ddrylliad am y flTydd O ba ra> y maeHy.. 
meoêos ac Alexaoder,'' 1 Tím. 1 . 19, 20.— 
Credwyf yD ddiyagog, oa oddef y^estyBao 
hyo (heb i lawer o draìs gael ei ddefnyddio) 
onrbyw feddwl arall, amgeo iiaV liyni^l 
wyf yo ei amddiffyo. Ac yr wyf yn tybio \ 
yr on petb wrtb y rhanao a gaolyn ; «H^anyi \ 
oi^ wedi iddynt ddianc oddiwrth haiogedig. i 
aetb y byd, trwy adnabyddiaetb yr Ar-| 
• glwydd a'r Achubwr lesn Grìet, y rhwysfrir î 
bwy drachefn â'r pethao hyn,a'u gforchfygo ; 
aetb diwedd y rhai byo yn waeth na*a i 
dechrenad. Canys gwell faasai iddynt fod I 
beb adnabod ffordd cyfiawoder, nag', wedi ' 
ei baflnabod, troi oddiwrtb y gorchyroya i 
aantaidd, yr hwn a draddodwyd iddynt,'' | 
2 Pedr 2. 20, 21. « Chwi y w balen y ddae. 
âr: eithr o diflasodd yr halen, á pha beth yr 
helltir ef? ni thâl efe mwy ddim ond i'w 
fwrw allan, a'i sathro gan ddynion. yna y 
mae efe yo myned, ac yn cymmeryd gydag 
ef ei bun saith ysbryd ereill gwaeth nag ef 
el boo; ac wedi iddyot fyned i mewo, fawy 
a gyfanneddant yno; ac y roae diwedd y 
dyn bwnw yo waeth na*i ddechrenad. Ac 
yna y rhwystrir llawer, ac y bradychant eu 
gilydd, ac y casânt eu gilydd,*' Mat. ô. 13. 
a 12. 45. Darllen hefyd Mat. 24. 45—51. 
Luc21.34. Ioan8.31,32. **Ond yr wyf 
fi yn cospi fy nghorff, ac yn eî ddwyn yo 
gaeth ; rhag i mi mewn nh modd, wedi i mi 
bregetbu ì ereill, fod fy hun yn aog^ymmer. 
adwy," 1 Cor. 9. 27. gwel 10. 3. " A ninaii, 
gan gydweithio, ydym yn attolwg i chwi, 
na dderbyniocb ras Duw yn ofer,** 2.Cor. 
6. 1. **Cbwi a syrtbiasoch ymaìth oddiwrA 
ras,'' Gal. 5. 4. " Ëithr yn gwneuthor daioni 
na ddiogwn ; eanys yn eì fawn bryd y med- 
wn, oni ddîffygiwn,'' Gal. 6. 9. ** Canys fe 
a^n gpynaed ni yn gyfranogion o Grist, ot 
dáUwn ddechreuad ein hyder yn sicr hyd y 
<Äi»€iíd.*'— "Ac a syrthiant ymaith, ymad. 
newyddu drachefn i edifeirwch; gan eo 
bod yn ailgroeshbelio iddynt eu bunain Fab 
Duw, ac yn ei osod yn watwor," Heb, 6. C 
Chwychwi gan hyný, anwŷlyd, a chwi yo 
gwybod y petbao hyn o'r blaen, ymgedwch 
rhag eich arwaio ymaith trwy amryfusedd 
yr annuwiol, a chwympo o honoch oddiwrth 
eich eicrwydd eidi Aitn,*' 2 Pedr 3. 17. **E- 
drychwch amoch eich hunain, fel na choll. 
oro y pethan a wnaethom ; ond bod i ot 
dderbyn llawn wobr," 2 loan 8. ** A'î Ar- 
glwydd a ddigiodd, ac a'i rhoddodd ef i'r 
poenwyr, hyd oni thalai yr byu oedd ddy- 
iedosiddo. Acfelly y gwna fy Nbad nŵfol 



Digitized by VjOOQ1C 



AT WEINIDOGION ACEGLWYSl MON. 



309 



i chwitbao, oni faddeniitfih o*ch calonau bob 
OD i'w frawd eu camweddftu,^' Mat. 18. 34, 
35. " Wele, yr wyf yn dyfod ar frys: da! 
yr hyn sydd grenyt» fel na' ddygo neb dy 
goroD di," Dat. 3. 11. 

Credwyf ddarfod i ysgrifenydd ÿr Epîsto! 
at yr Hebreaid ysgrifenu gyda bwriad i 
In'<>^ y pwDc mawr dan sylw, a bod ei holl 
gadwyn o resymao, yn uniongyrch neu yn 
gyichawl, yn gog'wyddo i* rymns brofi hyn : 
ac oas gelür peri i lawer o ranan, yn yr 
Epistol hwnw, ì lefaru' unrhy w iaith arogeD- 
ach. Meddyliaf hefyd fod yn rhaid i nttiur 
I>iiw yn oestadol fod yr un — y rhaid i 
beẃod báb amser fod yn wrthddrych ei ffat- 
neb, a santeiddrwydd yn wrthddrych ei 
foddlonrwydd siriolaf: ac megys nad oes i 
bechod fodoüaeth ar wahan oddiwrth y 
pechadur, mwy na chyfiawnder oddiwrth y 
cyfiawn, penderfynaf yn gyfiawn fod pob 
pechadnr o angenrheidrwydd yxì wrthddrych 
anfoddlonrwydd Dew, tra y mae yn aros yn 
bechadnr, beth bynag a fu ei gyflwrblaen- 
orawl. Yn hyn, y mae anghyfitewidioldeb 
natur Duw yn brawf cyflawn a chadarn o 
wiriooedd ein hatbrawiaeth. A golygwyf 
fod y cyfry w resymau ag uchod yn cyfiawn- 
hau fy ymddygiad yn amddifiTyn yr athraw- 
i^m^ (nid "uflÌBrnol") o bosibilrwydd. i 
syrthio pddiwrth ras. Am hyny yr ydym 
]fu dal ein cred yn ddiysgog ar y pen yma, 
gan wneuthnr defnydd o honi i rybnddio 
eîn gŵrandawwyr, fel ag yr ydym yn canfod 
yn angenrheidiol. Ac wrth wneuthnr hyn, 
nid ydym yn golygu ein bod yh yspeilio 
Dieibion lebofa o^n cysuron, eitbr diwaethu 
en llawenydd gy dag ofn iadius a phrydlawny 
— ac felly trwy rwymo eu Ao/n, yn gystal 
a'u cariad, o du yr Arglwydd, eu santeidd- 
rwydd a ddygîr yn mlaen, ac o ganlyniad 
eu gorfoledd crefyddol nis prinheîr, a*u ded- 
wyddwch ysbrydol a ychwanegir. 

Mwy dewisol a fuasai gfenyf pc anfonasai 
Mr. Pierce ei adolygiad i fy nhraethawd i'r 
ma cyhoeddiad ag y cafodd destyn ei adol- 
ygìaeth : ond nid Ilawer gwaeth genyf, os 
derbyniwch fy ysgriẁu i gyda'r un parod. 
Twydd â'i eiddoyntau. Gellwch ddysgwyl 
dywed oddiwrthyf etto cyn hîr. Yn awr, 
^yf» gorphwysaf. Yr eiddoch mewn cariad 
Cristîonogawl, Thomas Jones. 

Madiynlleth, Awst 6, 1835. 



gynt ar y 14 o Fedi, er côf (ysywaeth) am 
adferiad y wir Groes i Fynydd Calfari gan 
Heraclius yn y flwyddyn 628, wedi ei dwyn 
ymaith bedair<blynedd ar ddeg cyn hynny 
gan Cbasroes, brenhin Persia, pan gymmer- 
odd efe Gaersalem oddi ar yr Ymerawdr 
Phocas. D. S. Yng Ngwynedd gelwir 
Equinoctiaì Oàlee y CyDhanaf, Ysgrympiau 
Géyly Chrôg, yr hyn ni syiwodd y Doctor 
W. O. Poghe. ^ I. A. 



GAIR AT WEINIDOGION AO EGLWYSI YR 
YMNEILLDÜWYR YN MON. 



GWYL Y GROG. 

^dìaflad y Oroes^^èu ŵyl a gynhelid 
40 



Sylwais er ys amser yn ol fod Gweinid- 
ogion gwlad Mon ^m ewyllysio cyfarwyddo 
y teitholioH i anfon eu cyhoeddiadau mewn 
llythyrý wedi ei gyfarwyddo at Mr. Rìcfaard 
Parry, Saddler, yn Llauerchymedd, ac hefyd 
annogwyd<hwy i fod yn y capel awr cyn eu 
hawr addawedig. Da iawn y'cyfarwyddas- 
och. Yn aẂT cynnygiaf finau wneutbur 

sylw ar ymddygiadau G ^n ac E i 

M n. Clywais fod G n M n pan 

gyfarfyddont â'u brodyr yn y weÌDÌdogaeUi 
o ry w Bwydd arall, y byddeot yo eu cyifihell 
i ymweled â'u hynys, fel yr ewyllysiem 
ninnau i*n Gweìnidogion wneuthur â hwy- 
thau : bydd ambell un yn addaw cydsÿnio â 
hwynt, abyddant yn gyru eu cyhoeddiadau 
i> lle penodedig, ac yn lled gyflFredin bydd- 
ant yn en canlyn, a chyn gynted ag y talont 
y llong-log am eu trosglwyddiad yno, neu y 
porth-log am eu gollyngiad, cyrchant at y 
capel « * * •. Os dygwydd iddynt fod yno 
ryw awryn y dydd, bydd yr ychydigwran- 
dawwyr yn cwyno yn rhyfeddol, nabuasent 
yno ŷ nos, fel pe byddai awr a hanner y 
dydd o amser pobl M — n yn rhy wertbfawr 
i'w roddi i addoli yr hwn sydd yn rhoddi 
pob mynyd o'u hamser iddynt. A chly wals 
hefyd mai aml iawn y bydd rhyw A. B. y 
9Ìopwr, C. D. yr esgidiwr, E. F. y tyddynwr, 
nen Mr. Cybydd y Maes helaeth, wedi 
rhwystro y cyhoeddiad, o herwydd eu bod 
hwy ynofni nabyddai i'w barglwydd mam- 
mon ganiatâu iddynt adael eu gorchwylion 

y dydd y deuai y t n i'r lle; ac oblegid 

gwrando ar ryw gaethweision a enwyd 
uchod, ymddifadwyd llawer gwasanaetbwr 
Duw rhagcael cyflensdra i wrando geiriau 
ybywyd o enau un wedi teithio efallai ddau 
gant o filldiroedd i'r jìcrwyl hwnw yn unig. 
Yn awr hèb gynnyg eich gpganu, ond yn 
hytrach cynnygiaf eich cyfarwyddo I ddiw. 
ygio, trwy arfer y tri cbynghor canlynol : 



' Digitized by VjOOQ1C 



r 






Z s^ 






9^:^1^ 



3Ì0 



YSBRYDION. 



1. Bydded i chwi y Gweìnidogion osod 
gerbroo eicb eglwysi yr augenrheidrwydd 
iddynt feddwl am hunanyoawadiad. Y 
Gweiuidof^ion hyny sydd yn gadael en 
heglwysi a^a tealuoedd, a llawcr o honynt 
yn golledwyr nid bychao oiewn Uawer 
ystyr o herwydd g^adael cartref i ymweled 



^ / ^ 2. Bydded i chwithan yr aelodau oll 

^ //^ wnend cydwybod o ddyfod eich.honain, ac 

fZ m M annojç ereill hefyd i dèyfod. Bydd eich 

^y * / ^^ «^íiampl a'ch annog'aeth yn debyg o Iwyddo. 
/Z y 3. Os tybiwch yn gydwybodol y g^ellwch 

J^ . ^^ C^o berwydd rhyw amjrylchiadao symud 
A / / \ «yhoeddiad i fod awr yn ^ynt neu yn hwy, 

/■^ ^ gofelwch am yru at y teithiolion i'r capel 

lle y byddant cyn dyfod atoch chwi, i hys- 
bysu iddynt i chwi wneud fel hyny trwy 
eicb hyfdra a'ch tyb niai byny a fyddai fwyaf 
o ogoniant a lles iV ardalwyr. , . 
Yma y gorphwys, 
Cyfaiü Gic&nidogUm acEglwyn Mon. 



YSBRYDIOW. . 



' M^. Addysgydd, — Llawer o ddadlea a 
haeru sydd wedi ac yn bod, hyd yn oed gan 
ddynion call, nad oes y fath beth yn bod ag 
yniddangosiad ysbrydion^ ond ni waeth 
iddynt faint a ddadleuont na pheth a ysgrìf. 
enont, y mae'r dystiolaeth yn rhy wrr, a> 
profion yn rhy ]|^edyrn i'w gwrthddy wedyd 
a'u gwrthbrofi. Y mae llawer ag oedd yn 
yn hwyrdrwra i gredu y fath bethau cyn 
hyn, wedi cael eii gorfodi trwy brofiad 
chwerw a golygfeydd dychrynllyd í newid 
eu barn; oblegid ffeithiau ydyni gyndyn 
bethaUy ac o'o oifer y maeVganlynol : 

Y mae gwraig weddw ieuanc yn mhlwyf 
Llanberis, swydd Gaernarfoo, yr faon a fo 
yn byw gyda'i gwr am yn agos i chwe niis, 
ac yn mheo rhy w ysbaîd o amser wedi iddo 
gael ei anfon i dŷ ei hir gartref, ymddang- 
osodd rhy wbeth tebyg iddo iddi yn y no»,&c 
nid bychan oedd y blinder a gafodd o bryd i 
bryd oddiwrtho. Ni chlybuwyd ara un 
ysbryd erioed yn ymddwyn ynllawercreu- 
louach tuag at neb nag y byddai efe tuag 
ati hi. 

Gellir crybwyll ara rai o lawer o'i ym. 
weliadau â hi. Un noson pan ydoedd yn 
dychwelyd odŷcymroydogyu lledbwyr, a 
hithau yu lled agos i ddrws ei thŷ, gwelai 
yn ei thyb hi ganwyll a lantem yn cyfeirio 
tuag ati, safodd i gael gweled pwy oedd 
yno j ond y fynyd y daeth i'w bymyl, diflan- 



odd y goleu, ois ^rallai ganfod dim ond 
tywyllwcb dudew. yn ei baongylchu. Cad' 
wodd hi i ymbalfalo yn y ty wyllwcb dadew 
hwn am hir amser, acer fod y drwsbroD yn 
ei hymyl, etto methai yn lân a^i gaDfod na 

myned ato. Ar noson arall, pan ydoedd 

bi agwraigddyeithr arall newydd fyned i> 
gwely, daeth i mewn iV ystafell. Nî ehy^ 
flyrddodd â hi y noson hòno, ond torodd 
gortyn y gwely yn ddarnajD mân, oes y 
dìsgynodd y ddwy ar lawr y llofiTt, a> swo 
i bawb trwy y tŷ ydoedd gyffelyb i ergryd 

dryll. Ar ryw noswaith drachefn, fel yr 

oedd angenrheidrwydd iddi fyned allaa 
oddeutu degoVgloch, pan oedd wrtb dalcen 
y tŷ, daeth yr ysbryd i'w chyfamd, a de. 
chreoodd ei gwasgu aM thrin yn ddidrugar- 
edd. Parhaodd yn yrymddygiad hwn taag 
ati hyd dri o'r gloch yn y borea. Ni ŵyr 
yn iawn i ba le y cymmerodd efe hi y noeon 
hòno, na pha beth a wnaeth iddi. Y lle 
cyntaf ag y canfn ei hun ynddo ydoedd ar 
ei gwyneb yn y paêsage, ac yn dra gwael 
ei gwedd. ^. 

Ond ar y nawfed o Fehefin diweddaf, 
rhwng naw a deg o'r glocb y nos, pan jrp 
dychwelyd adref, wedi bod am ychy 
amser mewn gwestdŷ cyfagos gyda rha 
pberthynasao agosaf ag ydoedd newJ 
ddyfod i'rgymmydogaeth, — fe'i goddiweo 
wyd gan yr ysbryd ar ganol pont, cipu^ 
hi i fyny, a thaflodd hi dros y canlla^ i^ 
llyn o dan y bont, llusgodd hi oddiyno^ar 
hyd'yr afon, a throchodd hi-drosei phen j 
amrai weithiau mewn corbyllau dyfnion.-^ 
Bu agos iddo ei boddi miwn un pwll mawr, 
yr hwn sydd a chraigar un ochr iddo. Ceis. 
iodd ymgripio allan o> pwll hwn amrai 
weithiau,ondbyddaiyntan yn gafaelia yn ei 
dwylaw, ac yn ei thaflu yn ol ar ei chefn, 
ac yn chwytbu rhyw darth drewedig o'i 
hamgylch nes y byddai bron a mygu. Nid 
oedd hi *yn gallu dy wedyd dim wrtho ond 
— "Fy raywyd i roi." Yr oedd efe yn siarad 
llawer à rhywbeth, ac yr oedd ei lais fel pe 
buasai mewn barîl. Nis gallod^hi ddeall 
dim a ddy wedodd, ond y bydHH^ddi gael 
Tlonydd ara byth yn ychwane^gaoddoef, 
os cai yntan lonydd gan ei berthyiiasa«. 
Llusgodd hi oV pwll rhaggrybwylledig i 
aber yr afon, yr hon sydd yn arllwys i lyn 
LIanberis,oddeutu chwarter milldiroddiwrth 
y bont raggrybwylledig, a throchodd hi yn 
y llyn amrai weithiau. Cipiodd hi oddiyoo 
i ben craig ochel a sertb, a daliodd bi 
gerfyddeichoesaa, a'i phen i lawr dros y 



Digitized by VjOOQ1C 



CYNGHOR. 



311 



IgrBìg iiwchben y llyn am ysbaid o amser. — >. 
Wedi hyny cîpîwyd hî mewn mynyd i hen 
fawnog, yr hon sydd yn ymyl ei ehartref ; 
ond Dis grŵyp pa un fii yr ysbryd aM gwaRg^- 
odd yn mhwll y fawnog, ai yntellethn o 
weodfd a wnaeth. Pan yn nrws tỳ ei 
chwaer cyfarfn &M tbad a rhai o'i brodyr, a 
syrthiodd yn y fan mewn llewy^. Yr 
oedd yr oiw^ arni hi a'i dillad yn ddig'on a 
gyru uudyn i wallg^ofi, a gwrando ei g^ridd- 
fanao yii ddigon.a dryllio y teimladau 
caletaf, ac yr oedd yr arteithiau oeddynt ar 
ei chorff yn brofion diymwad ei bod yn 
dweyd y gwîr. Ba y wreigan anffodus hon 
amrai ddyddlau yn bnr sâl ar ol y driniaeth 
echryslon, ac yn methu codi o*l gwely. 
Medi 1835. Tyst. 



CAIS AT lOAN MEIRION. 

Hyderaf fod loan yn meddo ysbryd 
boneddigaidd ahawdd ei driii. Panyngwel. 
ed ei waith a*i enw yn y Dysgedydd y mae 
ya ymddangos ei fod yn rhywun mawr,h. y. 
yn ei feddwl ei hun,-^yn ei feirniadaetb ar 
Ysgrif H. a Neopbytos, a'i atebiad i ofyniad 
yParch. J. Griffiths, Tŷddewi. Nid oes 
ddad! nad ysgrifenwr helaeth iawn ydyw 
loan, ond éi fod yn y tywyllwchdrosei.ben. 
Pa beth sydd y q dy wy II .' Mae ei eirìau yn 
aosathredig. Myn rhaî mai Sais y w, aM fod 
yn cadw cyfieithydd, a bod hwnw heb ddeall 
Çymraeg, ac yn ganlynol ei fod yn gorfod 
troi i> Geirlyfr. Pw, meddai ereill, dim 
fiith beth : rhyw hogyn ydy w sydd wedi 
myiied o swydd Feirion yn ddiweddar yn 
agfos i orsedd Prydain yn y brif ddinas, ac 
yma ar ben rhyw binacl, ac oddiyno yn 
gwybod ac yn deall y dìrgeloedd oll. Mae 
yn gwybod y cwbl am ly wodraeth naturiol 
amoesol. Medr fesur anfeidroldeb uffern 
a'i phoenau, medd ef, ac na bydd na chof 
nac adfyfyrdod yn poeni neb yno. Pebae 
modd i loan ymddyddan á'r trigolion sydd 
ynoarymater, ateb'ent efnad y w ei ddy- 
wediadau yn wîr. Cofiant ac adfyfyriant ar 
y tymmor a gollwyd, a> trysor a werth- 
^yd, fel brodyr loseph yn cofio eu ben 
^hodau gynt pan wedi en dal. ^* Goddef. 
ed J. Griffiths i mi. Gwr mawr yn Israel y w 
^r. Griffiths. Mae yn awr yn hen ac yn 
"Beddu ar lawer o amynedd i ddyoddef.* ~ 
^ae y rhan fwyaf yn golygu fod y geirìau 
achod o eiddo loan yn dangos ysbryd uchel 
*httuanol. Ond pa beth sydd iV wneud 
wd goddcf loan, pan y byddys yn metbu 



gweled un mewn tywyllwch a niwl. Cefais 
gyf)eiymddyd'danâV rhan fwyafofeirniaid y^ y. * 

Cymru yn nghylch yi^rifau lo'au, cyfaddef- ^j ^ 

ent oll nas gwyddent pa bêth ydoedd ei /^ /j^ 

amcan. Na thwyllwn gynghor ag ymad- J ^ • -. 
roddion heb wybodaeth. ^ ^^ ^ ^ ' 

Mae yn gof genyf fod rhyw ddyn ieuanc ^ ^ _ -^^ 
oV enw loan {Jachy fel y gelwid ef) wedi y^ ^C^^ 

ymuno âV gyfeìllach neiilduol, a bod llawer ^ j^ ' ^líwì 
o arwyddion balchder a huoanoldeb yn ym- /^ X^ 

ddangos ynddo. Yr oedd yno hen ŵr yn y^ — ^ çS^» 
fwy bynod na> cyífredin yn eu mysg, ac /^. ^ y!jf * 
wedi meddwl am íwybr i gael Jach i lawr ' ^ 

o'i dybiaeth fawr am dano ei hon. Gosod- 
odd fater gerbron y gyfeillach, a rhoddwyd 
Jach i areithio amo. Byddai yn awyddus 
i areithio ar bob pwnc. Yr oèdd yn gyru 
arni y tro hwn oV goren ; ac meddai yr hen 
ẃr, "Gyryn mlaen.*' Wedi hirfaitharaith 
gan J(Uík^ gofynodd yr hen ẁr, " A ddarfu 
ti ?'' « Do,'' ebai Jach, « Wel, dy wedaist 
lawer, ond y mae yn ymddangos i mi nad 

ydwyt yn deall dim." 
Byddaì y Dr. Phillips yn arfer dywedyd /-p 

wrth ei ysgolheigion, am ofalu deall eu^^ 

mater eu hunain, fel y gallent ei osod yn ^2^ 

ddealladwy gerbronereitl. Nidywtywyllu Jjy 

cynghor ag ymadroddion heb' wybodaeth ^ ' 

yn ddoetbj ond gofalu am ei osod allan yn ^ ^ 

ddealladwy sydd gal). r^ 

Cyn terfynu yr ydwyf yn anfoa cais atoch ^ 

Mr. loan, a hyderaf na bydd i chwi ei droi 

heibio yn ddisylw, gan fod cymmaint mor 

awyddos am dano, sef gwneuthur esboniad 

byr, eglur, ar eich gwaitb eich hun, a 'ÿisì- 

ddangosodd yn y rhifynau blaenorol o> 

Dysgedydd, ac yn benaf eicb atebiad i 

ofyniad y Parch. J. Griffiths. Ai ni fydd 

ansawdd y meddwì a'r adfyfyrdod yn poeni 

yrnnnuwiol yn y byd arall ? A1 nid yw 

uffem yn cynnwys cyflwr, ansawdd medd- 

wl, a lle hefyd ? Bsbouiẁch byn. Hefyd 

dangosWch y gwabanideth sydd rfawog y 

Saesoneg a*r Gymraeg yn Luc 16. 28. 

Ydwyf eich cyssou ddarllenydd, 
Meéi 8fed, 1835. M s. 




// 



ÇYNGHOR. 

Mr. Dysg. — Mewn perthynas i Athrawon 
yr Ysgol Sabbothol, cyoghoraf hwy yn gar- 
edig i gymmeryd gwell gofal wrthaddysgu 
yr ieuenctid i siltadu, am beidio a gadael 
iddynt ddweyd U. yn lle Y. Yr wyf í) yn 
cael fy mlino yn fawryn yr achus hwn. Paii 
y daw plentyu dyeithr ataf i'r Ysgol, os 



Digitized by VjOOQ1C 



312 



YR UNDEB CyNNrLLËIDFAOL. 



C^mraeg'* fydd ef ara ddyfgu, bob amier 
vr(h silladu efe á ddywed u yn lle y. Ac 
yn mha le y gorpbwys y bai hwn, oad ar yr 
Athrawon yn ddiaii. Dealled y cyfryw rai 
.ag sydd yn arfer a gadael i'r plant gam- 
arferu yn y dull nchod, y byddaî yn well 
genyf fi iddynt arfer galw a am o o lawer. 
Y mae yn anhawddach eu dwyn i weled eu. 
camgymmeriad. Gwybyddwch na wasan- 
aetha y naill am y Uall. Rboddaf.ychydig 
o eirian deusill i eglurhau y mater, ac yna 
y f wel^ch yn eglur na wasanaetha y naill 
yn lley llaU. 

Pe felly, byddaibuthoeddyn Ue b^thoedd, 
dunion yn Ile dynion, llicdou yn tle llydnu, 
Iludan yn Ue llydan, Ilugru yu lie Wygru^ 
llufnu yn lle ilyfnu, liufrau yn lle llyfrau, 
lluffant yn Ile llyfiaot, Ilugod yn lle Wygod, 
llumaid yn lle llymaid, Ilumruyn llellymru, 
Ilumrig^ yn lie llymrig, llumsi yn lle ll^msi, 
llunedd yn Ile Uynedd, Ilusu yn lle Wysa, 
pusgod yn lle pysgod, pusen yn lie p^nt 
tullu yn lle tylln, trubedd yn lle trybedd, 
tungu yn lle tyngu. 

Dyna ychydigo lawer o angbraifniau, fel 
y gall y rhai sydd yn euog weled mor 
wrthun ydynt. 

•Ydwyfeichcyfaill 

Penybryn. EllisEdwards. 



YR UNDEB CYNNÜLLEIDFAOL. 



Mr. Ihfsgedydd, — Gwnewch cystal a rhoddi 3^3 
hoeadiad yr ' . - . 



ídiad yr hyn a eanlyn, fel y gwneler yn 
y modd yr oeadym ni yn caa^Iu at v 
nredinol, ao y gweler hefyd y modd aT 



eich C. 

eyhoeadus y modd yr oeddym 
Casgliad Cyffredinol, ao y gwelei 
maint o Grsusgliad a wnaethom. 

Ydwyf ewyllysiwr da yr achos mawr, 

ARTHÜR J0NE8. 

PETITION. 

ChristUm FriendSj Your interest and 

pious liberality, are eamestly but humbly 
solicited, to aid in the Yery necessary work 
of liquidatìng the debt reraainÌDg upon the 
CongregationalChapelsthroughout the prin- 
cipality of Wales, under the management 
and care of the respectiye Ministers and 
others. 

The said Chapels are set apart for the sole 
purpose of worshippin'g Almighty God • 
to give and receiye instructíons, by reading 
and explaining the Scriptures, and by the 
preaching of the Gospel ; with the intention 
of makìng men pious members of society, 
bappy families, and wise unto salvation. 

The remaining debts on our Cbapels 
amount to about Thirty Thousand Pounds, 



toaniat in obtaininj^ this suni, an effortii 
now making in the land from one end to the 
other, wìth a full hope tbat the blesBÌngs of 
the LoRD will accompany the fiiacred pro- 
duction. 

To bear onr part ìn the satd hononrable 
work, we make onrappeal totbe beneTolent 
Public in Bangor and the ▼icinity : în con- 
6dence thut no oifence will begivenor taken 
on either side, this case is presented by 

authorised tocollect, aad 
whatsoeyer is bestowed wiU be thankfìilly 
receiwed, and with pleasure shall beconrey- 
ed to tbe hands of the Ref. Artbnr Jones, 
and by him to the General Commìttee. 

LIST OF DONATIOÌfS. 





£. ». 


d. 


Aaronson, Mr. Jobn * 


.. 12 





Ambrose, Mr. John .... 


. . 10 





AiRbrose, Mrs. .... 


.. 10 





Ambrose, Mr. Ẁilliam 


.. 10 





Davîe8, Mrs. 


.. 18 





Dafies, Mr.WiIIiam.... 


.. 10 


4 


£?an8, Mrs. Catherine 


..2 





Foulke8, Mr.Hugh .... 


.. 13 10 


Griffiths Mr. £benezer 


..17 


4 


Griffitbs, Miss Jane 


.. 10 





Griffith^ Mr. William 


.. 12 





Griffiths, Mr.R.M.jun. 


.. 12 





Hughes, Mr. Thomas 


.. 12 





Hughes, Mrs 


.. 12 





Hugbes, Mr. Riohard 


.. 1 





Hughes, Mr.John .... 


.. 10 





Hugbes, Mr. John .... 


.. 12 





Humphreys, Mr. Thomas 


.. 12 


6 


Jones, Mr. Herbert .... 


.. 10 





Jones, Mr. Hugh .... 


.. 2 12 


6 


Jones, Mr.William .... 


.. 12 





Jones, Mrs.C.Ca8tIe.... 


.. 10 





Jones, Mr. Llandegai 


..2 3 


6 


Lewis, Mr. Owen .... 


.. 12 





Lewis, MissCatherine 


.. 17 





Martin, Mr. William 


.. 12 





Morris, Mr. Humphrey 


.. 1 12 





Mori'is, Mrs. Jane .... 


.. 1 17 





Morrîs, Mrs. Jannet .... 


..10 





Pritchard, Mr. Sen 


.. 13 





Pritcbafd, Mr. Robert 


.. 12 





Ross, Mr 


..2 5 


3 


Roberts, Mr. Hogh .... 


., 12 





Roberts, Dr. John .... 


.. 12 





Rathbone, Mr. Thomas 


.. 12 





Smith, Mr. C. R. Jun. 


.. 12 





Thomas, Mr. John 


.. 12 





AFriend 


.,10 






Digitized by VjOOQ1C 



ATËBION. 



313 



£. ê, d. 

Tador, Mr. Lewis 10 

White, Mr. Henry 12 O 

Williaros, Mr. Oavid . . 4 

Williams, Mr WilUam .. 16 3 
TheDooations, and theCollectioDS 
as above, will redound to the 
^lory of GoD,and thebenefits of 
Contribntors, throogh the pray- 
ere and tbaQk8giving8 of maoy ; 
witb the many, 1 ArthurJgnhs 
heartily Join, and g^Iadly add 
Twenty Pounds 20 



£60 



HANES MARGARET JON£S. 

O'R WAÜNFELEN. 

Gan w yd y wraig hon ar yr 28 o Chwef. 
Tor 180Ö. Yr oedd yn ferch i Thomas ac 
Ann Da^ies o*r Brynmawr,yn mhlwyf Cayo, 
swydd Gaerfyrddin. Yr oedd ei, rhieni yn 
aelodau gyda'r Annibynwyr sydd yn ym- 
gryfarfod yn Ffaldybrenin ac Esf^irdawe.^ 
Càfodd ei dwyn i fynyyn athrawiaeth ac 
addysg^ yr Arglwydd. Hi a dyfodd i fyny 
ya wahanol i ieuenctid yn gyfiredin, y rbai 
sydd dueddol i falcbder a gwylltineb; ond 
yr oedd hî yn weddaidd yn tíi gwisgoedd — 
yo ufudd i'w rbieni— yn ystyriol o'i bam. 
gylchiadau — ac yn ol yr ychydig fanteision 
agafodd, yr oedd yn rhagorí ar lawer a 
gafod|] ychwaneg o ran èu moesau. Ac o 
herwydd y petbao byn ennillodd barcb 
cyffredinol gan y rbai aUbadwaenai, ac yo 
neillduol g^n ei rbieni aM chydblant, fel os 
byddai rhyw ddadl yn y teulu yn ngbylch 
vnrhyw beth, pan ddywedai hi ei meddwl 
nì ddy wpdai neb eilwaith. 

Hyd yma yr ydwyf wedi dilyn fy nghyf. 
eilles heb ddywedyd dim am ei chrefydd. 
Nia wyf yn wybodus pa bryd y teimlodd 
afgraffiadau crefyddol gyntaf ar ei meddwl, 
oblegid yr oedd er yn blentyn yn barddach 
ei hymddygiadan na llawer ag oedd yu 
proffeso crefydd. ' Pan yn dairarbugain 
oed hì a ymunodd àV gynnolleidfa lle yr 
oedd ei rhìeni yn aelodan. Ybroffesagym- 
merodd a harddodd byd ddydd ei marwoU 
aetb. 

Tna diwedd y flwyddyn 1830 hi a ymna. 
odd mewn príodas à Dafydd Jones o'r 
Waunfelen, yn yr un plwyf a hîthao, ac yn 
aelod hardd o'r nn gynnulleidfa hefyd. Yr 



oedd petban yn awr yn ymddangos yn dra 
gobeitbiol gyda golwg ar eu cysoron tym- 
morol a cbrefyddol; ond yn fnan fe ym- 
ddangosodd petbap yn y gwrthwyneb, ei 
biechyd a ddadfeiliodd, ac er pob ymdrech 
meddygon, a phob peth i adferyd iechyd, ba 
y cwbl yn ofer; aeth ei phabell waelach 
waelacb, a rhoddodd i fyny agos bobmedd. 
wl am wellhad fisoedd cyn ei marwolaeth. 
Ymddangosai yn eihirgystudd yn blygedig 
iawn i ewyllys yr Arglwydd. Gyda golwg 
ar ei cbrefydd, yr oedd yn sefydlog ; a bi a 
ddywedai yn ei cbyetudd diweddaf, oa oad 
yn twyllo ei hon yn y cyfan, mai 'pobl yr 
Arglwydd oeddynt ei chyfeillion. Ar yr 17 

fisMawrthdiweddaf, gorcbfygwyd hi gan 
orchfygwr pawb, a> g^irdiweddaf addealU 
wyd o'igenan oedd, "Diolch.'* Hyderos 
obeithir mal byny y w, ac a fydd ei gwaith 
bi bytb heb dewi mwy. 

Ar yr 20fed dydd oV nn mis, ymgasglodd 
torf luosog iV man Ile yr oedd ei rhan farw- 

01 yn gorwedd, ac anerchwyd hwynt ar yr 
acblysur gan y Parch. R. Jones, Ffaldybre. 
nio; yiia elodwyd hi i Gapel Ffaldybrenin, 
ac yoo anerchwyd y byw drachefn gan y 
Parch. £. Joues, Brychgoed. Gwedi hyny 
feM gosodwyd mewn bedd yn y gladdfii 
newydd wrth y Capel, lle y gorwedd yn 
llonydd byd foreu yr adgyfodiad mawr. — 
Gadawodd i alaru am ei cbollibriod amereh 
fecban o gylch dwy flwydd oed, rhieni oed- 
raoos, brodyr a chwiorydd; ac er yr 
ahgbofir bi yn fnan gan y cyfiTredinolrwyddy 
fel ereill a fu o'i blaen, er byny bydd ei 
choífadwríaeth yn felys gan rai tra fyddont 
ar y ddaear. R. J. 



ATEBION. 



Atebiad 1 Ofymad Gwilym Pendret yr hwn a ym- 
ddaogosodd yn Ny^edydd Awst diweddaf. 

Mr. Gol. Dymunwn na esgenlusocb 

byn pa bynag. Mewn atebiad i Gwilym 
Peodref, boed i cbwi yn addas gyhoeddi a 
ganlynant: — 

« 1. Pa beth a feddylir wrth y pwr nen y 
wraig ddiffred?*' Ymddengys fod Mr. G.P. 
yn ddeallgarj ac oni wel fod "y gwr*' yn 
y modd annherfynol? Unrbyw "ŵr" neu 
*< wraig'' ddigred sydd i*w feddwl. Pan 
ydoedd y cyfryw ag a anerchai Paul yn 
amddifad o .Gristionogaeth, yr oeddynt yn 
rhydd i briodi mwy nag "un wraig,'' a'i 
rboddi ymaith pao y mynent ; ac ni chad. 



Digitized by VjOOQ1C 



314 



GOFYNIADAÜ. 



wymá y wrfti; i beidio ag arfeni yr nn 
árwg. Mae llawer oV cyfryw Vw hywtjr- 
ìed fel wedi en troi at Ddow ^ ond oid ydy w 
Paul yn gweled un angep ar iddynt newid 
y irwỳr, neuy gwrafifedd, g^an yrtyriedcyd- 
ymgryMegriad o fwjr o bwya moeaawl oa 
phriodas. Gwr neu wraig baganaidd a 
feddylir yo neíRdm^ ood imrftyw uo oa 
chredo yn Nghrist leso aydd iV feddwl yn 
ÿyffrêdmci. 

<*2. Pabeth a feddylir wrth êO^Mddioyíì 
y ian bon ?*' Gosod eiamplau da g;erbron y 
plaat, ac arferu moddion i'w heffeithioli.—- 
** Y mynega efe (Abraharo) hwynt,*' &c. 

<* 3. Pa fodd y aanteiddir y naìll trwy y 
llall ?" Mae tanteiddrwydd yn sicr o ddang. 
osei ddymunoldeb lle y mae yn caeì ei 
arfem i ddyn diragfem ; a pfaa beth mwy 
Baturiol nag^ i ŵr cariadlon edrych yn ddi- 
ragfarn ar ei wraig, al gweìthredoedd ? 
Nid oes onid nn ffordd am daoi er cael saot- 
eiddrwydd, aV un peth a fyddai son am g^el 
beb hon, a aon am yswigenllawn o awyr 
heb un twll wedi bod ynddierioed : y ffordd 
yma ydýw deiayfiad, neu ewyllys'am ei 
grael; ac os y gwr a ewyllysia weithredoedd 
da y wraig, onid y wraig ydyw acblysnr 
santeiddrwydd y gfwr? 

<< 4. Pe na byddai felly, pa fodd y mae i 
ni ddeall y byddai y plant yn aflan 1 Pa 
beth ydych yn ddeáll wrth y gair afiaoí 
' yma?^ Os gwelai y ptant en rhieoi yn 
godmeífu gydag ereill, na naill y liall, hwy 
ni ystyrient y drwg, ond a feddylient maìda 
yr arogylchiad, ag a'i mabwỳsiadant, fel a 
-wnaed g^o eu rhieni, ac felly yn dda, ond yn 
ddrwg yn ngwyneb deddf anghyfnewìdioL 
Tybiwyf mai ystyr y gair ajlan yma, ydy w 
arferu edrych yn fach ar Iniodas, a pheidio 
a*i hystyried yn ei gwoeud yn ddyledswydd 
arnynt roddi " meddiant ar ea cyrff eu 
hanain'^ y naiU iV llall^ ac nid ydyw hyn 
yn gwrthebu yr uchod. 

"5. Ond g^n fod *y naill i gael ei sant- 
eiddio trwy y llall, y mae y plant yn sant- 
aidd,' pafodd y dicbon hyny fod?" Mae 
yn anhawdd i wraig santaidd angbofio ei 
gwr ansantaidd. Os ei hymdrech sydd 
ìwyddoì, y gwr hefyd a ymdrecba wneud 
dft i'w wraig; ac os y ddau a welant yr 
angen aro iddynt hwy fod yn dduwlol, ai 
tebyg yr anghofiant blant eu mynwes? Na, 
diau y bydd eu harferíon yn dduwiol, y naill 
tuag at y llall, toag at ereill, ac uwchlaw ' 
pawb tuag at eu platit; a diau y bydd idd- 
ynt **roddi cyngl|orion da iV plaot, heb 



ỳru eu plant i ddigio, ond en inaethu yn 
addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd." Ond 
os yn groes i hyny y bydd y . rhieDÌ, nid 
tebyg y bydd y plaot yo ddowîol îawo. 
Cyfeiriwyf Gwilym at waith y I>>ethawr 
Lowth ar ysbrydotiaeth y Bibl; bydd yn 
debyg o gael gweled petbau da ar yr adnod, 
a*i holl bennod hon. 

Wrth ddarfbd, dymunwn ddywedyd wrth 
y rhieni hyny ag a ddarllenant hyn, fel on 
ag sydd wedi profi y gwir, pa un bynag a 
dynant y plant at Ddnw ai ni wnant,- bydd 
gweddîau teuluaidd tad, ac hefyd gydochen- 
eidiau mam, yn sicr o ennyn ysbryd carîad 
at arferiad y gwaith, os nad ei ysbfyd; îe, 
pár i> plant pa le bynag y byddant, edrych 
gyda g^lwg ymlynol toaV man lle y bo eo 
rhieni yn gweddüo droHynt. O, rienianwyl, 
y mae yn 9icr o wneud rhyw dda pa betb 
bynag: os sychdir India a'u cynnal, g^weddi 
tada'utodda. Os Japan a*o cynysgaedda 
â llwybrau i rodiaw, ocbeoaîd mam a dry- 
waoa y g^loo. Bydd uffern yn peri \ gann- 
oedd gablu dyddeugenedìgaeth, ond ni wna 
i un by^h gablu gweddi rhieni ; na, Duw a 
attalio'! nidoesbosibl i nator fod fellypa 
foddbynag. Er y'bydd di^on o gyhnddo 
yn annwn, etto ni cbyhuddir bnid gweith^ 
redwgr drwg. Ydwyf, &c. 
Caerludd. Ioan Meirioit. ' 



GOFYNIADAU. 



Mr. Dysg.— t>fai8fy meiaw yn fawrgfan 
hen gyfaill dowiol ám i mi, mewn cyfeìllacb 
grefyddol, annog un at y'ddyledswydd 
bwysig oddangosmarwolaetb yrArglwydd, 
pan nad oedd yn ei by wyd yn dangos parch 
dyladwy i'w orcbymynion ef, (yr hyn oedd 
anhysbys i roi.) Tr dybeo i gael gwybod 
i ba raddao yr oedd fy yroddygiad yn feios, 
a pba beth sydd wirionedd, dymunwn gael 
gwybod drwy gyfrwng eich Cyboeddi^d 
gwerthfaw**, pabryd y dechreuadyledswydd 
dyn i ufuddbau iV Arglwydd, ac i ba radd- 
ao ? Ai pan y mae yn dechreu teimlo tuedd 
ì ofuddhan, ac yn cael ei gymbell i wneud 
ei ddyledswydd, ac i'r gráddan y byddo yn 
teiffilo y cyfryw gymhelliadau, neu ynte 
ryw brydarall? T. 



1. Ai trwy aberth Crist y mae pob peth 
tymmorol yn dyfod i ddynion? 

2. Pa wahaniaeth oedd rhwng urddiad 
Aaron ac urddiad Melcbisedec ? 

Lhmrwst. J. R. 



Digitized by VjOOQ1C 



BARDDONIAETH. 



CAN 



ANERPHIAD I BAWB A'I DARLLENO. 



1. HoH ie'nctìd gwrol Cymru, 
A dde'weh i ymffesymii, 
Cyn delo'ch tynmior fynii.' 

Httb'ch dwyn i'r iau erio'd ? 
Ma^'n well yn moreu'ch dyddiaa, 
Gaef esinwyth iaa i'ch gyddfáu, 
Na'ch ieuo tan gadwynan 

Tra.affem byth 3^bod. 

8. Os na wöewch blyga yma 
Tan esmwyth iau'r Gorucha', 
Fç'ch plygìr yn Gehena 

Tan ai^erdd Dwyfol lid ; 
Chwi fyíWwch yno n gwaeddi 
Ynnghanol tân cadwyni, 
achos peidio crèdu, * 

Tra'r oeddech yn y byd. 

3. Fabieaaocdosi'rdafam, 
Yf yno, gwiw dy amcan, 
Na phnsia ddim o'th arian, 

'Does le fel hwn yn bod ; 
Mae ynoyìícrMC digri', 
Rhai'ya tyami llw a meddwl. 
A*r lleill yn aechreu gwaeddi, 

*Chawa Ue fel hwn erÌQ'd. 

4. ADuwyn'stofieifiÜTnau 
Uwchben eich holl bleserau, 
I'w talu'n llawn 'nol angau, 

Pydd dim o'ch cyflog '^l: 
Am hyny ie'nctid 'sm'ala, 
Na wariwch na maswedda, 
Mae hyn yn fibrdd Gehena, 

Mewn pryd dychwdwch 'nol. 

5. A chwithan'r godipebwyr, 
Yn mlaen a'ch gwaith hjd fesui, 
Chwi gewch gpibauaf sicr, 

I gasglu'rhad y'nghyd ; 
Mae yno'fodd i'ch talu 
Yn ngafael tftn cadwyni, 
Waith i chwi wrthod credu 

Pan oeddych yn y byd. 



6. Yn awr mi enwar Iladron, 
Syn dilyn eu barferion, 
Hwy gânt ar f jrrder goron 

Yn mhlith uffemorgTiír; 
Mae yno fodd i ch talu 
Yn ngafael tân cadwyni, 
Mae yno bair i'ch berwi, 

Ac yno rhaid i'ch fyw. 

7. A chwithau'r bobl canol, 
Sy'n byw yn wir fucheddol, 
Mae'nharad eich gwel'd ynfoeaol, 

Wrth eich gorchwylion byd ; 
Ond 'nawT os ych chwi yn gwrthod, 
Eich golchi 'ngwaed y c.\ Tnmod, 
Chwi fyddwch tan y^ gaibd, 

Fel piawb o'r lleill i gyd. 

8. 'Roeddlehu'wrthfalurio 
Y delwau, a'u dýstrywioi 
Yn dangos fel tne'n rhodio 

A'i galon gyda Duw ; 
Ond etto 'rorad ei anian 
I 'ddoli delwau'i hunan, 
A*i nefoedd gyda'n gyflui, 

Tra 'roedd. e yma*n byw.. 

9. ^oesachosimienwi 
Pa le mae ludas heddy', 
Am berl a ddarfu'i werthu, 

Allawergydagef: 



Mae llawer ludas etto 
A'i enau yn gweddio, 
A*i galon meoys Pharo 
Yn erbyn Uwylnmi'r ne£ 

10. Yr oedd gan ludas fÿdol 
Feddiannaui' byd presennol, 
Sydd yn y tftn anrôrddol, 

Tragwyddol fyad ei wae ; 
Am iddo ef yn gynta^ 
Mewn ordinhadau'n benaf, 
I watwor Duw goruchaf, . 

Gwna hyn i'w gosp drymhau. 

11. Maehynjmprofi'nnerthol 
Na tliftl mo'r ffrefjrdd flurfiol, 
'Rhon sydd addouad cnawdol, 

O flaen y fam a fydd; 
Ond rhaid cael dwyfol anian 
OroddiadDuweihunan * 
Cyn troio hi'n y elorian, 

Yn bwysau trial ddydd. 

12. fewn yr ysgrythyrau 
Cawn ddammeg ^lur oleu, 
Am ddeg yn eario lampau, 

Mor ffysBOn un a'r Uall : 
Nid oead ond haimer rhei'ny 
A'u lampau'n dala gyna, 
Pan ddaeth yr awr rw profi 

NiddaUoddondrhaicaU. 

13. Ynawrmi'chenwachwithau, 
Helbulus blant y tonau, 

Sydd yma mewn cystuddiau, 

Mae'ch cartref yn y nef ; 
Mae yno bob dyadanwch, 
Trag'wyddol yw'r hyfirydwch, 
• Anfeidrol y dedwyddwch, 
Nid oes a'i traetha e£ 
Trefgam. JOSEPHO. 



EnglynUm ar SanteiddnDydd. 

Santeiddrwydd hylwydd ei hawl,-<-rhan addas 
Ei rhinweddau nefawl ; 2 Pedr 1, 5—8. 
Da wiwfygrasauDwyfawI, • GaL 5. 22. 
Hebrusmae'nfeluseifietwL PhU.4.8. 

Santeiddrwydd mewn egwyddor,— wdd ein Naf 
Sydd jm nefol drysor, Luc 17. 21. 

Drwy weithrediad iawn&d lor, 1 Cor, 6. 11. 
Hedd yma mae'n liawdd ammor. 1 Pedr 1. 1&. 

Santeiddrwydd ger gwydd y gwŷrgao,^«arìa 
Ei rhagorol no£u ; 1 Pedr 2. 1, 2. 

Y mae^ Uawnllwyth o ffrwythau, Rhu.6. 22. 
O ^aer hynt i'w eglurhaa. 2 Cor. 7. 1, 

Santeiddrwydd dedwydd yw d'od,— cr meddu, 
(Drwy'rmoddion) elhanfod; 2 Cor. 3. 18, 
Da em, yn awr dyina nôd Salm 110. 3. 
Deg eglwys y Duw gwiwglod, Bph. 5. 26, 27. 
lEÜAN CARNEINION. 



PênniUim er cofftuíwriaefh om Mary FiM. 
Gwd y Dysg. am Awst diweddaí, todal. 254. 

Meithrin plant, a'u dwyn i fyny, 

Yn ofalus yn y byd ; 
Hwythau syda'u mwynaidd eiriau, 

Cu, jm dwjm y serâi a'r bryd: 
Cara'r blodau a'ooofleidio, 

Rhai'n yn gwywo yn y llaw, 
Nis gall harddwch na pbàrydferthwch 

Gadw angau creulon draw. 

Pan oedd Máry yn dra ieuanc, 
f Ymuno wnaetn ag eglwjys Dduw, 
A bu yn ffyddlon yn ei winllan, 
Heb ymadael tra bu byw ; 



Digitized by VjOOQ1C 



316 



BARDDONIACTH. 



Addas trdoedd yn ei rfaodiad, 

Hardd a boneddUj^dd iawn. 
A'i hymadrodd a ddangosai 

Barai i ddeddiiNi'r Nef yn nawn. 

Dan y croesau a*r crstuâftiaa, 

Boddlon oedd i antn y nef, 
Gan ââwevd beunydd mêwn modd Uariaidd» 

"Ownefer el ewjllys ef ;" 
Carai gly wed geiríau^r bywyd, 

Hyfrjd sain efengyl hêdd, 
Ac yrobiUai ar yr lesu 

Am gael gwel d ei hyfry d wedd, 

Pan oedfl ei thynor fiun yn wylo, 

A'i hanwyl chwaer â'i daffrau*n lli, 
Aeth yn llawen trwy'r lorddonen, 

Heb ofni içrym eí hymdiwydd hi ; 
Enffyl glân oedd yn eì chadw 

Rhag un mwcid yn y glyn, 
Hithau yn y «efol gerbyd 

Yn dcuogel y pryd hya. 

Yn wychaidd mewn an^laidd gwmni 

Aeth ei henaid uwch y Uawr, 
At osgorddlu elân y^ gwynfyd 

Sydd yn dchrsdair fel y wawr ; 
Owelodd fyrdcl o deg gerubiaid 

Yn y siriol ddinas spi, 
Ond y gwr fu ar Oalfaria 

Yw y tecaí yn y Uu. 

Gorphenafim, JOHN HUOHES. 



DYODDEFAINT CRIST. 



DewT enwog wroniaid fel bleiddiaid fu o'n blaen, 
Yn dawel fii yn dyoddef aent adref drwy dân !^ 
Cryn ddyled yn ddiau oedd goddau pob gwaŵd, 
A dianuMi wycJh hynod am briod'a brawd, 

Y merthyr al aberth, y goelcerth i gyd 
Oedd am rad rinwoddau, nid beiau y byd ; 

Ond lesu ddaeth isod, ^wnaeth gymnK>dtrwy*r groes 
Heb rin mewn gwrthddrychau i leihau é. loes. 

Y fynyd a nododd y deoodd Mab Duw, 
I'r ddaear yn ddiau dda foddau i fy w ; 
Ein gwendidau anferth a gymmerth i gyd : 

gwel i'r fath gyflwr daeth Bamwr y byd ! 

Rhy arw fu Herod wrth Fodheb ei fai, 
Ei yru a'i erUd yn alltud a wnai ; 
Amynedd medcuannodd, amlygodd hi yn Iftn, 
Trwy oddef y cadno yn Ue ei daroi dftn. 

*Doedd hyn ond gwael ddefnyn. ddiferyn wrth f5r, 
Ag oedd yn y CynUunrhwngTri yn Un lor, 

1 Dduw ei ddioàdau pan gym*rai y ffwaitb» 
O godi gwad adyn hyd den>ii ei oaith. 

Ond awT Gethsemane yn ddiau a ddaeth 

I'w daro, dro dyroa, arswydus fath saeth I 

Mae yn gyfyng hyd angeu, meddy Goreu, mi gwn, 

Ar fy enaid armeawydci ' ' ' » ' 



ydi^ o'm hawydd mae mhwn. 



O Iygredd gwel ddagrau ar ruddiau'r 0*n, 
Ti achosodd y chwysu, *rwy*n synu wrth son; 
Y Bywvd a'i Awdwr mewn cyflwr blin caeth, 
Dedäf-ÉoddwT, ryféddod, dan ei dymod y daeüil 

Ei holî gan elyn oedd wyfyn yn wir, 
Nid digon ei gyni heb boeri ar y Pur, 
Brenin Dteninoedd c^ oeseedd'cawn oedd, 
Yn f ud nid agorai ei gu enau ar g'oedd. 

Da, raglaw, gwhr eglur ddiferir yn fwyn 
O'th enau am enwog nad euog o gŵyn ; 
Mae cyfle *na\vr cyflawn tra'r Uawn yn y Ue, 
Gael eìi at gyflwr, dy Famwr fydd E. 

Llawn llid oedd y deiUion at Berson mor bur, 
Haiarnaidd ddram hirion gae'n goron o gur ; 
Ei wisgomewn f^wawdwisg, oerderfysgar dir, 
Goganu am gym a hyny cyn hir, 



Och erchyll archolUon eOyllon y Ilawr, 
Mae yn glaf o dan ÿwyfau eich nwydau ẁmì 'uwr 
Ystyriwch, tosturiwcn, oni welwch et wedd, 
Mae bron dan y ddyniod yn barod i'r bedd! 

Cynnydâa, cynnyddn irfyny'n fwy fwy 
Wnai y duon oer dònau dros eo nanau o rìwý ; 
Grym eithaf y gyfraith yn berffilth hèb btìl,- 
A gaUu pioeUau neu folttau y fitll. 

Tyr*d, gwrando fy enaid, ochenaid yn awr, 
O ddyfhder cu fynwes y Messiah mawr ; 
Clyw daran yn swnio, mae'n syrthio yn syn 
Wycfa odiaeOi greadigaeth, och *nawr bethywhynt 

O d'w'Uwch, O d'w'Uwch, ei drwch aydd hebdiai, 
Dawgofid a'r gofwy,~arbwy y mae'rbai ? 
Arwyddíon yn ddiau am boenaa çy'n bod, 
Anmfyr y newydd, annedwydd y nôd. 

AARON MOCHNANT. 



ENGLYNION 

/ Mr. J<math4in Jmes^ a Mtt. Sarah Jcnet 

ei wraig^ yn hghycUCu tri mab : engìyn 

i bob un o honynt. 

Ni ííi eil&th Jonaihan-^Ionet wiwdeg, 
Naws odiaeth hydr gwiwlan, 
Hoff urddgwiw, a pheraiddgân, 
O lonach aduwiawîaniaa 

Seren yw ei wraig Sarah — Tonett odiaelb. 
Eon sywdeg boywdda ; 
Yn wiwlan hon a wela* 
Yn siriol, wraíg dduwiol dda. 

Yn ddi nam i Bc^famin — Ione9 anwyl, 
lanwas enwog iesin, 
Duw iddo a ro o*i rin 
Da ébrwydd, mewn modd dibrin. 

Mawr ei glod y w John odiaeth,— Joih>« boew&d, 
Was hyfwyn di weniaeth ; 
Hylon ei ateb helaeth, 
lawn hofi'rym, o'i enau f&aeth. 

Wel mi wn maé WilUam iach, — Ionex eilwaiäi, 
Ys welir yn Iwysach; 
A mwy (gwn) un ' 

"" ib. ' 



Welom byth na WiUiam bach. 

lawn haeldaith di anhwyldeb,— o fewn mur, 

Y Cefn mawr mewn undeb, 

A gafibnt yn loyw, hoyw, heb 

Un gweniaith, yn y i^wyneb. 
a^nmawr. MEIRIADOOYN. 



Dpigwyliad a Hiraeîh y CriHion. 

Tu draw i bob gofidiau, 

Tu draw i angeu a'r bedd, 
O gyrhaedd swn y rhyM, 

Cafbrofitawelhedd; 
Heb d'w'Uwch na chymmylaa 

Caf weled goleu clir, 
Héb ofíd nac un tristwch, 

Caf brofi heddwch hir. 

Trwy drallod, gwaeneu g^'studd, 

'ITwy' beunydd mewnThyw boen; 
Beth ain yr amser h\w 

Pan *relwy' i foli'r ôen ? 
Hèb ofid, poen, cystuddiau, 

Na gwaeau'n ddiau i dd'od, 
Ond amo ef yn syUu . 

Yn glir, a chanu ei glod. . . . . R. J. Singrig, 

Defnyddioldeh y Gair. 

Mae dy Air yn oleu byfryd 

At fy nwyn i dir y bywyd, 

Llusern y w r'm traed i gerdded, 

UewyTcn yw 'rhyd Uwybrau diriaid. .H, P. 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESION. 



CRONICL CENADOL. 



CYMDEITHAS GENADOL LLÜNDAIN. 



MARCWESAS.» 



Ehan o Lythyr oddiwrih y Parch. John Rogetson 
at yr YsgrifenyddTranior. 

Ba^càedig ae Amoyl SyTy-^Ar ol cyttuno 
â Chadben £brìll i'ii cymmeryd ni i Maf- 
cweras, nyni a adawsom Tahiti ar yr 11 o 
Fai. Aohawdd ÿdytirmordwyoyny parthau 
byn o berMrydd y cylch.wyntoedd. Wrth 
a^osfin at yr ynySÿ amryw o'r brodorion 
{forwylltioo a ddaethant atom nì; a phan 
iidaethant i fẃrdd y llong, hWy a fras-redas. 
ant ar eì hyd, gaB-dynu y rhaífau â^i holl 
«'grni. Daeth y brenin hefyd i'n croesawü. 
Ni a fynesrasom iddoeinueg^cSÿ a pofynasom 
Iddo ai boddhaöl ^nddo i ni ddyfod a byw 
yn eb mysg, ac i ddywedyd.wrthynt am y 
y srwir Ddow, a ífordd iaehawdwriaeth. 
£fe a gydnnodd, ac a addawodd ein bam- 
ddiftÿn. £fë a roddodd hefyd 1 nì banner 
ei dỳ, yr hwn yr ydym ni wediei ddosparthu 
I dair rhan •, ond nid yw er byriy ond lle 
pur fychan a thra tbywyll, ac nid oes iddo 
nn ifenestr na drws, ond twll a dorasom yn 
un pen iddo. Pan ddaethom g'yntaf i'r 
traeth, Totete y brenin oedd yn darparu 
ffwledd sryda {^olwg^ ar eî ferch, geneth o 
<lde^ i ddeuddeg oed. Y Wledd hon a ged- 
^id am bymthegnos; acyr oeddynt yn canu, 
da\»;n«io, saethu, &c. yr oedd hoìl fawrion y 
wiad wedi eu ^wahodd. Dros yr hoJI amser 
hyn nid allem ni ddwyn dim o'n gwaith yn 
Dilaen. Ar ol iV cwbl fyned dfosodd, nyni 
a roddasom 20 oddynion ar waíth ì adeiladu 
i ni dŷ annedd ; i bob uu o honynt y rhodd. 
asom 18 llath o liain, a bwyaill saerllong'au. 
V maeV tỳ yn 14 llath o hyd, 8 lath o led, a 
^ uchder. Y roae wedi ei dôi â dail, pol- 
Jon sydd yn ochrau iddo, ac yr ydym yn 
Rieddwl tôi ei ochrao hefyd â dail. Y mae 
Mr. Stallworthy a minan yn gweithio wrtho 
bob dydd, ac yr ydym yn meddwl y bydd 
^-dî ei orphen mewn pymtheprnos. Y mae 
Wr. Darling yn preffethu ddwywaith bob 
Sabhath i gynnùneidfa o 60 i 100*. .Y maent 
yn ymddwyn yn yr addoliad yn dra grwedd- 
'^*' yn gyffredin yn llawer gwell nag yr 
oeddyra ni yn dysgwyl. Y maenterbyny 
yn dra hoff o*u harferìon paganaidd a gau- 
dduwaidd. Ünwaith, pan yr oeddynt yn 
ÇWledda, ni a aethom i weled yr eilun a 
^öaethent. Nyni a ddywedasom Wrthynt 
*aì s^uddnw ydoedd, ac nad allai eu cy- 
öihorth na*u bachub ef iddynt alw amo.--— 

• Y Marcwèsas ÿdynt dwl* o ỳnysöèdd yn y Môr 
"iwel Defaeiiol, y gyntaf o ba rai a wdwyd gan un 
Alfaro Mendanö, yr hwn a'i gilwodd Marcwesas, 
*T enw ac er anrhydedd ì'w noddwr MarCwes Men* 

40 



Atebaaant, "£i fodcystal a'n Duw ntnnau.'^ 
" Eu bod yn cael ffrwyth yn fara a chnau, a 
dyn wedi ei ladd os byddai arnynt eisiau.** 
Dy wedasom wrthynt eu bod yn gwneuthur 
eu duw eu bunain. Atebasant ein bod ninaii 
yn gwneothur gair ein Duw. Ond er ea 
bod fel hyn yn ddall mewn pethau, pan yr 
ymddygir atynt yn gariadus, y maent hwy- 
thau hefyd yn gariadns i ereill. Rhif y 
trigolion yn y dyffryn hŵn ydyW oddetttu 
127, ac yn y nesaf atom oddeutn 110. Yr 
isëldiroedd ydynt yn gyfi¥edin yn orcbudd- 
iedig gan geryg. Anhaẃdd ydy w cadl coéd 
adeiladu yma, am fod y bobl yn anfoddlon 
I dori eu coed ffrwytbydd. Totete a rodd- 
odd i ni 30 neu 40 o'i rai ef, ond y mae yn 
anfoddlon i dori ychwaneg, gan eti bod i 
gyd yn dwyn ffrwyth. 

Nl a dderbyniaiom lythyr oddiwrth y 
cenhadau Américanaidd gydaV ilong ChaL 
Imger, yr hon a ddaeth yn union oynysoedd 
Sandwich i Tahiti. Y'maent yn crybwyll 
amry w resy mau am iddynt adaei y Marcwe. 
sas. Y rhaì canlynol ydynt raî o honynt : 
ychydlgdrîgolion yn yrun lle,-^yranhawB. 
dra i fyned at ereill,— -yr anbawsdra aVdraul 
iV c ynnot^th wyo, o herwydd eu bod yn mheil 
o Ynysoedd Sandwich, — a bod ganddynt 
S'yuüulleidfaoedd mawrion yn Ynysoedd 
Sandwich, qc beb nebi ödrychareu hol. Yr 
oeddynt yu meddwl y gallem ní Wneud yn 
o dda yu y s^fyllfa a adawsaut hwy, am eìn 
bod mor agos i Tahrti. Os bydd i nilwyddo 
i sefydiu cenbadaethyma, efallai y danfonir 
ychwaneg o genhadau i'n cynnorthwyo ni. 

Y maeV cynhauaf yn fawr, eithr y gweith- 
wyr yn anaml. Y mae genym ddigon o 
reswm í fod yn ddiolchgar ì Dduw pob tru- 
garedd am ei ddaioui neillduol. Yr ydym 
ẅedieìn dìogelu yn ngbafiol niweidiau;nyni 
a gawRom brofedigaethau, ond llai ac es- 
mwythach nag yr oeddym yn meddwl cyn 
eu cyfarfod. Yr ydym yn cael ein gwroli 
gan addewidion yDuw hwnw, yrhwn ni âd 
y rhai a ymddiriedant ynddo. Un o honom, 
Mr. Loxton, a alwyd yn fuan oddiwrth ei 
waith iV orphwysfà sydd etto yn ol i bobl 
Dduw. . Yr ermygau, yr haiarn, aV meini 
llifìanu a ddygasom gyda ni, ydynt o was. 
anaeth mawr i ni. Amryw oV brodorion 
ydynt yn erfyn arnaf i'w dysgn i wneuthur 
blycbau, a gwaith haiarn. Mi a addewaìs 
wneuthur mor foan ag y gorpbenem ein tŷ. 

Y maent yn foddhaol iawn i hyny. Bwyill 
o bobmatb, brethyn coch a glas, a thobacco* 
y w y pethao a ddylid anfon yroa. 

Rhan o Lythyr y Parch. D. Öarlingí o V un Ue, 

Eü pan ddaöthom ytna. nyni a gadwasom 
addoliad yn rheolaidd ddwywaith bob Sab- 

* Hynod fel y mae pob paganiaid wedi yralygru 
3m yr àflendid hwn, ac fel y mae Uawer wediderbyn 
yr efengyl yn byw ynbaganaidd trwy losgi a budr- 
gnol y gwenwynhwn, ac am hyny yn ddrygnaws ac 
yn anfoddog, 



Digitized by VjOOQIC 



318 



HANESION. 



both, gan fy mod yn gwyhod iaith Tahiti, ac 
wedi dysg'u ychydig o iaith MarcMreflas pau 
yn Tahiti. Yrydwyí' yn medru llefaru yn 
hawdd wrth y bobl yn eu hiaith eu bunain. 
Mí a bregethais ddwywailh iddynt bob 
Sabboth, er nad oes geuym etto un eapetna 
thỳ i addoti yno. Yr ydwyf yn pregethn f 
gynnulleidfa yn eistedd dad goed. Yr ydym 
yn canu, yn darllen yf ysgrythyrau, ac yn 
gweddì'o yn tfiith Marcwesas. Y mae y 
ddau athraw a ddygasom gyda ni o Tahîti 
yn dechreu canu. Y mae Totete, y prif 
Aaenor, a'i deulu yn yraddoliad bobtro, aV 
rhan fwyaf oV blaenoriaid ereill hefyd. Y 
mae amryw flaeuorìaìd yn y dytfryn ogyf. 
artal awdordod âTotete, pob on droseí bobl 
ei hun, ac nid yw yn ymddangos fod dlm 
cyssylitiad rhyng^dynt oddieithr mewn 
,.hyfel. 

Y roae yma oddeutu 70, çan mwyaf ben- 
ywod, y rhai'a geisiasant silladuron, y rhai 
sydd am ddysgu darllen. Y maent wedi 
dysgu adrodd oddeutu 20 gofyniad oV Hol- 
wyddoreg a argreftais i yn Tahiti. Yr 
Holwyddoreg hon, gan mwyaf, a gymmer- 
wyd o Holwyddoreg cyntaf Tahiti. Y maent 
hefyd yn dysgu adrodd y bummed.bennod o 
Fatthew, yn gystal a*i darllen bi. Nid yw 
y gwrry wiaid etto wedi dyfod at y gwaith o 
ddysgu yn gystal a> benywod. Y .maent 
yn dywedyd* y deuant yn mhen tipyn, pan 
orphenant eu gwaith. Nid ydym etto wedi 
bod yn alluog i ymweled â rhanauereill oV 
ynys; ond mor fuan ag y byddom yn ddio- 
gel yn ein tŷ newydd, yr ydym yu bwriadu 
myned oddiamgylch i bre^ethu roewn 
dyff'rynoedd ereilíhefyd. Rhaîd iV cenhadau 
yma deithio oddìamgylch aẃ iiad oes ond 
ychydig' driíîoJion yn yr un lie, ac nidtebyg 
y w y symud llawer i le arall, am fod mor 
dda ganddynt eu lle cyntefig. Yr ydym yn 
gobeithio hefyd y gallwn ymweled yn fuan 
agOhifahoa, ac efallai mewn ysbaid ychydig 
fisocdd, â Uapou a Nucuhifa. Chwi a fydd- 
wch wedi clywed, cyn y derbỳniwch y 
llythyr hwn, fod y cenhadau Amtricanaidd 
wedi ymadael â Nucuhìfa, ac nad ydyut yn 
meddwl adnewyddu y Genhadaeth yno, am 
fod ganddynt faes mor helaeth o'u blaen yn 
Ynysoedd Sandwîch. Y mae yn ymddangos 
i ni, os sefydla ein Cymdeitbas ni Gen- 
hadaeth yn Nucuhifa, y brif ddinas, ybydd 
raid cael pedwar cenhadwr i ddechren, dau 
i bob sypyn o ynysoedd. Ni a fyddwn yn 
fwy medrus i anfon hanes am hyn pan y 
byddom wedi dychwelyd o> daith yr ydym 
yn amcanu ei chyehwyn, ac wedi ymdd^rdd- 
an â> bobl, Y mae dan neu ychwanèg yn 
angenrheidiol i sypyn araîl o ynysoedd 
gerllaw. Y mae Yhys líomînica, yr hon a 
elwirgany brodorion, Ohifahoa, ynfawr, 
ac ynddi amryw ddyfFrynoedd a lîawer o 
drii^olion, yn ol yr hanes a gawn gan y 
brodorion, ac y mae amryw o honynt yn 
dyfod ,i yraweled âV lle hwn. Y maent yn 
golygu y gallwn drigo yn ddiogel yn eu 



plith. Uu o^ blaeuoriaìd, yr hwn a biaii 
un oV dytirynoedd, sydd wedi addaw dyfod 
gyda ni yuo. Golwganghywir sydd {çan y 
tywysogion etto ar yr efengyl, ac ar ein 
dyben yn aros yn eu mysg. Pe anfonech i* 
ntychydig o hen ddillad, a bwyîll, a roàn 
bethao erelll, fel rhoddion, gallent gael 
effaith dda ar y dechreu. Yr ydyin wèdf 
gorfod rhoddi rhai rhoddion eisoes pan yn 
ymweled â pharthau ereill. Yr ydwyf yn-' 
meddwl dychwelyd i Tahiti yn naben 
blwyddyn i ymweled â7mteulu; ac i ar^raífo 
rtiei Ityfran i drigoIionMarcwesas. 



CARTREFOL. 

Yn ddiweddar, y Pareh. Geo. Clayton, o 
Walworth, yn agos i Lundain,-a ymgydgyf- 
arfyddodd âM gynnutteidfa i ffiirfìo Cym- 
deithas Genhadôl Gynnerthwyol ar drejn 
netvydd, yr hon sydd drefn gymhwys i godi 
milntn o bunnan y flwyddyn at yr Achos 
Cenhadol. Y drefn a gynnygiodd iddynt 
oedd, bod luìl o*honynt yn ymrwyrao i roddi 
unffyrling y dydd at yr Achos Cenbadol, a 
hyn i gael ei wneud bob dydd ar ol y wedd» 
foreuol: fe fydd hyn yn fwy na pbunt y 
dydd, ac felly yn fwy na 365 e bunnau yn y 
flẃyddyn. Fe fydd y swm yn ddigon i 
gynnal 6 chenhadwr yn Ynysoedd Môr y 
De!1!. Mae cyfeillion y Gymdeithas yn 
golygu, os arferir hyn yn gyflTredinol, y 
cwyd ei chasgliadau i £100,000 y flwyddyn. 
Nid y w y drefn hon i atai neb i gyfranu yr 
hyn ymae mewn dull arall yn ei wneuthur 
eisoes; a meddylia rhai pe byddai y drefn 
hon yn cymmeryd lle yn gyffredinol, y 
byddai trysorfa y Gymdeithas yn fuan yn 
£300,000. y ftwyddyri; a phe byddai hoir 
gyfeHlion yr Achos Cenhadol yn Mrydain, 
o bob enwad, yn flTyddlon fel hyn, y cae 
miliwn o bunnau eu cttsglu dt ddanfon efeng-' 
yl i'r paganiaid bob blwyddyn ; ac y byddai 
yn hawdd i bawb wnend hyn, ag sydd yn 
awr yn rhoddi mwy o lawer am 'snisiu a 
thobacco, a diodydd yn anghymmedrol. 

Uànuwchllyn. ' M. JoNES 



HANESION CARTREFOL. 



AGORIAD ADDOLDY. 

Nofi Fercher a dydd lau, y 27 aV 28 o ôs 
Mai 1835, agorwyd capel yr Annibynwyr 
yn Nghonwy, , Pregethodd aryrachlysury 
Partíhedigion canlynol : — Nos Fercber, L. 
Everett, Llangwyfan, ar y ddyledswydd o 
wylied'ar y gaÌoB yn ddyfal a pharhaus-, ac 
R. Ellis, Rhoslan, ar aberth Crist fe! cyfrwug 
dygiad pechaduriaid at Dduw. 

Am chwech oV gloch boreu dranoeth, J. 
Morris, Tremadog, ar y fil wriaeth ysbrydol ; 
a Ll. Samuel*, Bethesda, ar benderfyniad 
diammodol y Cristion i fyned tuaV oefoedd. 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESION. 



319 



Aro ddeg', W. Jones, Pwllheli, ar y pwye o 
wrando yn ìawn a^wneud y gair; J. Lloyd, 
Llanelwy, ar anystyríaethdynion yn gwrth- 
od holl g-yii^hor Daw ; a D. Roberts, Din- 
Jjych, ar saiUeiddhad. Am ddau, E. Dayies, 
Trawsfyiiydd, ar y inawr bwys o grefydd 
ymarfero] ; ac A. Jones, Bangor, am fendith 
yr Arglwydd yn cyfoethogi heb ddwyn 
blinder gyda hi. Ara cfhwech, I. Harries, 
Talsarn, ar y mawr bwys i ddynion bwyso 
a manwlchwilio euhunain, rhageu pwyso 
a'u cael yn brin yn y diwedd; W.WiIliams, 
CaernarfoD, ar sefyllfa y gwir Grístion a'i 
frainf; ac E. Williams, Llansantsiôr, ar 
ddymuniad y duwiol i gael eì ianhauoddi- 
wrth ei bechodaa. Dygwyd y rhanau ai*. 
weinyddol yn mlaen gan Mr. R. Haghes, 
(Trefnydd) a'r Parehedigion L. Êyerett, T. 
ÈdwardaËbeneEcr, l. RobíertsCapelgarmoa, 
a T. Davies Festìniog. Yr oedd y gynnull- 
•èidfa yn lluosog, y pregethau yn rhagorol, 
a phobl y dref yn siríol a chymmwynasgar 
hynod. Mae y capel yn 30 o droedfeddi 
wrth 36, ac oríel gysurns ynddo. 

Y maeV gwrandawwyr yn parhaus luos- 
ogi. Y gofîd ydyw fod llawer o'r ddyied 
yn aros, er pob oaredigrwydd yn y gym- 
mydogaeth. Gweled y ddyled wedi ei 
-thalo, a lluaws yn gwaeddi am faddeu eu 
dyledìon ysbi'ydol yn y capel newydd, yw 
^ymoniad hiraethloD, 

RlCHARD ROWLAMD. 

Cmíwy, Awst 27, 1835. 



URDDIADAU YN NHREFFYNNON. 

Olygydd uybarch, Da genyf bob 

amser anfon pethau i chwi ag a fyddont yn 
debyg o fod yn lles ac yn adeiladaeth idd 
tìich darllenwyr yn gyíFredinolj ac yn neiH- 
duol yn godiad pen i Sîon wan, yr hon sydd 
fel myrtwydd yn y pant; a byddaf yn 
meddwl nad oes diin â mwy o duedd i gal. 
oDogi, ilawenhau, ac i wroli plant y cystudd 
mawr, na chlywedam Iwyddiant teyrnasen 
Brenin yma yn ngwlad y gortlirymderau, ac 
fel y cyfryw wele ni yn cynnyg un newydd 
yn ychwaneg. Os byddwch cystal a rhoddi 
lle iddo yn eich Cyhoeddiad buddiol, byddaf 
yn dra diolchgar i chwi. 

Er pan fu farw ein gwir Barchedig Wein- 
idog, (Mr. D. Jones) nid ychydig ydynt y 
gofidiao, y gorthrymderau, y trallodau, aV 
ífeialon a fuont ar eglwys Crist yn Nhre- 
.ffynnon, a hyny yn unigo'i hachos ei hun. 
Wid oes genym le i daflu careg at neb, ond y 
niae yn rhaid i ni gyfaddef fod y bai yn 
^orwedd yn hollol wrth ein drws ein hjin- 
ain ; ac yr ydwyf yn ostyngedig yndymuno 
31' i bawb a^n eydnabydda i gymnieryd 
*ylw o byny, a pheidio edrych yn waeth ar 
Deb o'n h'achos ni; o herwydd fe fu yma 
iawer yn ein cyfyngder, i'r rhai yr ydym yn 
talu ein gwresocaf ddiolchgarwcham iddynt 
bregetho Crist' yn ei biirdeb, a'n dyled- 
*wyddau nìnnau yn y modd mwyaf syml; 



ac yr ydwyf yn rhwydd yu cyfaddef fod eu 
dwylaw yn làn oddiwrth waed pawb oll o 
honoro. Mae yn wir eiii bod wcdi bod yn 
euog o glwyfo teimladau rhai o weision 
ffyddlon Crist, ond gobeithio yr ydwyf yn 
yr Arglwydd y bydd iddynt olhfaddeu i ui. 
Llawer ydym wedi bod yn ymgynghori à'n 
gilydd er's amser maith, ac yn ceisio Gwein- 
idog yn y ffordd hyn, a*r ífordd arall, ac 
yìi methu a llwyddo, hyd nes y daethom ì 
ymgynghori àV Arglwydd, ac i geìsio yn ei 
Ŵbrdd ef, yr hwn yn ei amser da ei hun a 
anfonodd i ni ddao !! Rhyfedd diriondcb 
ein Duw, onidê? Y brodyr ydynt, Eîlis 
Hughes, gynt myfyriwr yn Athrofa y Dref- 
iiewydd, a Da^d WiHiam Jones,myfyriwr o 
Atfarofa Rotherham. 

Ar y 25 aV 26 o Awst diweddaf, cynnal- 
iwyd cyfarfod iV dyben i neiliduo y ddau 
uchod i gyflawD waith y weinidogaeth yn 
ein plith, yr hwn a gynnaliwyd fel y can- 
Iyn,-— Y nos gyntaf am 7, dechreuodd y 
Parch. R. Rowlands o Gonwy, trwy ddar- 
ilen, mawl a gweddi; a phregethodd y 
Parch. J. Jones, Capelhelyg, aV Parch. J. 
Williams, Dinasmowddwy. Yr uu amser 
yn Alpha^ Maesglas, pregethodd y Parch. H. 
Davie8, Llangollen, aV Parch. W.Waterfield 
Wrecsam, yn Saesoneg. Ain hanner awr 
■jwedi chwech boreu dranoeth, cynnaliwyd 
cyfarfod gweddi am fendith ar waith y dydd. 
Y rhaì a flaenorasant yn gyhoeddus oeddynt 
y Parchedigion, Jones Capelhelyg, Morgaus 
Sammah, a Morgans Machynlleth. Gan y 
treuiidgormodoamser yn y boreu ì ordeînio 
y ddau mewn gwahanoi ieithoedd, pender. 
fynwyd mai gwell ordeinio y brawd D. W. 
Jones yn Saesoneg; felly dechreuwyd irwy 
ddarllen, mawl a gweddi gan y Parch. G. 
Sayer, oWrecsam ; (Bedyddiwrtrwy drochí) 
areithiwyd ar natur Eglwys Gristionogoi, 
gan y Parch. — Pearer o Wrecsam ; adrodd- 
odd Mr. Jones ei brofiad, yn nghyda'i olyg- 
iadau mewn perthynas i drefn Eglwys 
Gristionogol, áV athrawiaeth y mae yn 
bwriadu ei dal allau yn ei weinidogaeth,— 
adroddodd y pethau uchod mewn atebiad i 
ofyoion aroddwyd iddo gan y Parch. Edw 
Davies, Athraw Athrofa y Drefnewydd, a 
derbyniwyd ei olygiadau gan yr Eglwys 
gydaV boddlonrwydd mwyaf, ac arwyddas- 
ant hyny trwy godi eu deheulaw. Gofyn- 
wyd iddo a oedd efe yn derbyn yr alwad ; 
dy wedodd, " / heartly do." Neillduwyd ef 
iV weinidogaeth, trwy weddi, gan y Parch. 
W. Williams, Wern;. a phregethwyd ei 
ddytedswydd iddo gan y Parch. T. Rafläes, 
LL. D. D. D. Llynlleifiaid; rhoddwyd yr 
eniynau allan gan Mr. Davies, ei gydfyfyr- 
iwr yn Rotherhani ; a dibenwyd trwy weddi 
gan y Pafch. Mr. Luke o Gaerlleon 

Wedi hyny ymgasglodd tyrfa yn nghyd 
am ddan oV gloch i ordeinio Mr. Hugheu, 
yn Gymraeg. Dechreuwyd y gwasanaeth 
gan y Parch. H. Morgans, Sammah ; arcith- 
iodd y Parch. E. Davies, Drefnewydd, ar 



Digitized by VjOOQ1C 



320 



MANESfON. 



Natur Eglwys Criat^ a gofyoodd amryw 
ofyiiiadaa boddiol Yr Gwoinidog ieuanc 
ffydaV aerchawg^rwydd mwyaf, fel un oedd 
wedi bod dan ei ofal yn yr Atbrofa, yr hwn 
a'u hatebodd gyda'r pan>drwydd aV BymU 
rwydd mwjaf^ a thyf»tiodd yr Es^lwys ei 
cbymroeradwyactb iddo trwy grodi ei dehen- 
law. Pan y fçofynwyd iddo a oedd ef yn 
cymmeradwyo yr alwad; atebodd yu g^al- 
onog^ ei fod. Yna neillduwyd ef trwy weddi 
i waitb y weinidog^aeth gan y Parch. T. 
Jonea, Newmarket; a rhoddwyd siars 
bwysig^ iddo gao y Parcb. ì>. Mortran, 
MachynUeth; yoa rhoddodd y Parçh. Ẁ. 
ÌYilliams, Wero, amryw gyniçhorion tra 
gwerthfawr i*r Eglwys. Ac yn yr bwyr, 
am banner awr wedi chwecb, dechreuodd y 
Parcb. Mr, Biood, o Ddublin, trwy ddarllep, 
mawl agweddi, yn Saesonefç; a phregeth- 
odd y Parch. W. Waterfleid, Wrecsfam, ar 
ddyledswydd yr Eglwya, yn SaeHoueg; aV 
Parch. Hugh Morgaris, yn Gymraeg, iV 
dyrfa fawr yn gfyfi'redinol ; a diweddwyd 
y cyfarfod trwy weddi gan y Parch. T. 
Pierce, Llynlleifiad, ac ymadawftoin â'n 
gilydd. Y mae yn debyg iia welir mo honooi 
felly etto hyd ddydd mawr y farii. Hyderu 
yr ydym y bydd eftaith y cyfarfod ar lawer 
hyd bytb. Dyw a baro mai feily y bo, 

Yw dymuniad, ^ 

Treffytaum. Gwilt.m Pémdrei* 

URDDIAD J. DAVIE8. 

Ar yr 8fed aV 9fed o Orphenaf diwedd^fi 
neillduwyd y Parch. John Da?ies, gynt my- 
fyriwr yn Athrofa Caerfyrddin, i gyflawn 
waith y weinidogaetb yn Mwlchyffridd, yn 
swydd Drefaldwyn. Y nos gyntaf pregetb- 
odd y brodyr, DaTÌd Evans Llanidloes, John 
Williams Llansilin, a Morris Hoghes flardis. 
Dranoetb am 9, traddodwyd y Gynaraitb 
gan y brawd Tbomas Morgan Trallwm; 
gofynwyd y Gofyniadau arferol gan Samoeí 
Roberts Llapbrynmair ; dyrchafwyd yr 
tJrddweddi gan Edward Davie8 Drefnew- 
'ydd ; a phregcthodd James Dayies Llanfair 
ár Ddyledswydd y Gweinidog, a D. Morgan 
Machynlteth ar Ddyledswydd yr Eglwys, 
Am 2 pregetbodd ybrodyr, Jobn Wiliiams 
Dinas, a Benjamin CbidlaW) Paddys Run, 
Amerìca. Am6 pregethodd y brodyr,Hugb 
MorganSammab, Saronel Roberts Llanbryn. 
juair, a T. Jones Minsterley. Decbreuwyd 
yr oedfaon g^n T. Walter Saron, D. Owen 
Sarnau, Prycc Bedyddiwr. Yr oedd y cyf- 
arfod yn dra lluosog, a phob arwyddion fod 
presennoldeb Preswŷlydd y berth ynddo. 

Uanfair^ Medi 12. J. Dayies. 



CYMMANFA MEIRIONYDD. 

Ctnnaliwyd yGymmaDÌa bon eleni yn 
^festiniog, Medi yr 2il aV 3ydd. Am'ddan 
oV glocb y dydd cyntaf cydymgyfarfa am. 
l-yir o p^biw Eglwysi Crist i.ystyried 



sefyllfa crefydd yn éu mysg ea bunaln ai*! 
cyònnlleidtaoedd. Am chwech pregethodd 
y brodyr, W. Jones Pwliheli, oddiwrth Saltt 
34. 13. a H. Rowlaods Henryd, oddiwrH 
Diar. 34. 3(W34. Am chwecb boreo ditHl 
oetb pregethodd y brodyr, J. Roberts LJaal 
brynmair, oddiwrtb los. 7. 6t»->9. ac £. Prioi 
Rliíutbyn, oddiwrth lob 35. 6^. Am d<f 
pregethodd y brodyr, B. Chidlaw Anser 
oddiwrth Mat. 6 10. a D. Mdrgan Machy 
itcth, oddiwrth Mat. é. 10. Aiii ddao 
glorh pregethodd y brodyc, D. Pk-îce Peaj 
boiitfaWr, oddiwrtbS Bren. ô 18 a T. Job 
Minîíterly, oddiwrth Marc 10. 17«»-2e- 
ani chweçh oV gloch pregetbodd y brody 
H. MorgMi Sammah, oddiwrth ler. 35. 6*-^ 
R. R GrifSrh Llanberis, oddiwrth Act.S.lfl 
ac 1. HarVis Talsarn, oddiwrtb Dao. 5. 67. \ 

Darlienwyd rhanau o^ Gair SRDtaidd, ai 
anerchwyd gorseddfìiinc gra8,'gan y brodyf 
oaolynol:-p-T. Davies Glasbwll, J. WiMiam», 
Dinas, M. Jonea yannwchHyn, J. Robertt 
Capelgarmon, E. DaTÌes Trawsfynydd, T. 
Ellis Llangwm, ac ^ Evans Abermaw. 

Yr wyf yn mawr ddymuno iV Gymmanía 
gyKorus hon eftéithio er gwobr iV rhai a f« 
yo garedig toagati«<ver»dychweliad afnéf 
lopiaid«v*er cynnydd, Itwyddiant a Itawen- 
ydd iV £glwy8---er hyfrydwcb î V E«irob— r 
er dystrywio teym^s y tywyllwth— ^c er 
gogoniant i Arglwydd y llooedd. CvfaiIìIì ■ 

PENDEílPYNIADAü Y OWEINIDOGION. 



ar hyd y Wlad i bregethu, bŵ gymmcradwy 
aeth y Gìwoinidog a Swyddogion yr Eglwys y 
p&rthVuant iddynt 
II.— FodG\TB»mímfe swydd Fârionydd i gael ej 
Gbymiaf y flwyddyn nesaf yn Ninasmowddwy, 
,— Éu bod yn dymuno amlygu y «)fid dwT«a 
dcimlant o herwj'dd can^ariad Mr. Ricnara 



III 



Jonea. diwcddar o'^r Bala, ar gyhuddiad pwtsìs 
dygiryrhollfatar 

yji btiodol iddyni yn brcaennpl amlýgtt 



Swladol, ni 



a ddygir yn ei erbyn. Gim y dygir yr hôM 
cynmr i gael ei brôft yn y Wy« Gwiad 
&mant yn bf iodol iddynt yn brcsennpl an . _ 
imrhy w farn ar yr achos ; opd yn y cymimŵ 
ni8 gallant lai nag amlygo ou cydymdeimlad 
dwys ag ef yn ei hdbul, yn enwŵig oa dieaog, 



iad llawer o hethau byssyìltìedig fcV amgylchiad 
. sydd hyd yma yn guddiedig* a thrwy nyny y 
* " ' lawndpr gael ei weinyddu er Dooa- 



byddii . „ 

lonrwydd eyfrredtnoL 



Y SENEDD AMHERODRAWL. 

Y80B1F Y COEFFORAETHAÜ TRWÍ I/)BGB 
A CHYMRÜ. 

CryiiWyllaspm yn ein Rhifyn diweddaf 
fod yr Yagrif hon wedi ei dwyp i ddirprwy* 
netb o holl. Dŷ yr Arglwyddi ; ond yn awr 
y mae genym i bysbysa oV diwedd ei bod 
wedi myned trvy y ddau Dŷ, ao wedi dytbd 
yn rhan o gyfraitb y tir, a thrwy hyny 
ennillwyd gryn lawer (ond nidcymmaint ag 
afvifriadwyd yn yr Ysgrif wreiddiol) tuag 
at ddyatrywio ^regwyddor ormesol, ;frhoQ 



Digitized by VjOOQ1C 



HANi^lON. 



321 



.yw pla eiii Ilywod-ddyig bresennol. Pan 
'ydoedd yr Ysfçrif dan sylw y Tŷ uchaf saf- 
odd Arfjfin ydd Adelbourne yn ddiyitg^ogf yn 
■*e\ ^^îiddoríoQ d^wladgfurol, er mor tfyruig^ 
'-HATMOâodiadafi cyílafeno^y beudefigaeth 
wtÊttl ya ei erbyn, fei y teilynga ganmoU 
llacjmddiried y wlad gyromaint ajf un 
fWeMad cyhoeddus mewn bodoliaetb.-^ 
erwydd y dirdyniadau ofuadwy aV cyf- 
idiadau ni-weidiol a wnaed ar yr Y§g^rif . 
y bende6^a^h ormesol, dywedodd Ar- 
yúà Melbourne, wrtb Rryuoyg: ar fod i 
ttddiad yr Yafjfrifgael ei dderbyn, eifod 
'ndyiimuo cadw gfwyliadwriaetb fanwl 
~ ir amo ei bun rhag rhoddi lle i neb 
él fod yn rhoddi un nodded, na 
rradwyaeth bunmath, iVgwelliadau 
eu Harglwyddiaethau yn dda cu 
n î mewu i*r Ýfi^rìf bon, am eu bod oll 
ú fam ef yn sarhad mawr ar yr Ysgrif 

^^iddioi a ddyg:wyd i fynyo Dỳ y Cyff- 

redin-— éi fod ef yn baruu fod eu Harglwydd- 
au wedi cael eu cyffroi gan ofnau afresymol . 
üddryprau nad ydynt yn debyg o grymmer. 
yd lle byth, ac i'r dyben o well&u y drygau 
ausylweddol hyu eu bod wedi eymhwyso 
fBeddygiuiaeth boltol aneffeithiolw-eu bod 
wedi ymadael à'r egrwyddor eglura syml, 
amlw^ a dealladwy, îeyregwyddorddiogel 
a 8icr ar yr hon ỳ sylfaenwyd yr Ysgrif; ao 
wedi ymrwymo mewn dyryslyd drefniadau 
ac amry wiol ddarpariadau na effeithient yn 
dragywydd y dyben yr amcanwyd hwy. 
gfanddynt^ oa na chânt yreífeithiau yr am- 
canwyd bwy, y byddent yn sicr o gael 
effeithiau niweidiol ar y trefydd cortfbrol, 
obleg'îd nasgall un darpariad ogyfraith byth 
fod ynddo ei hun yn ddietfaith; os ua bydd 
iddo ddwyn y llee y rhagddyfsgwylir iddo— 
ie,' oa na bydd iddo wylio rhag y drwg y 
trefn^wyd iddo, efe a fydd yn sicr o ddwyn 
effeithiau ereill na ddysgwyliwyd iddo g^n 
y rbai a'i trefnodd, a bydd yr effeithiau 
îtyDy yn rhwym o fod o natur nìweidiol. 

Etto wrlh ystyried pwysfawredd yr Ysg^if 
hon, y pwys oedd iddi gael ei phenderfynu, 
yn pghydag ystyriaeth o> teimlad dwys 
oedd yn y wlad yn achos yr Ysgrif, teimlad 
a chwanegwyd yn fawr o achos y duíl di. 
symmwth ac annysgwyliadwy y gwrthwyn. 
ebwyd y mesur, yn nghyda'r cyfhewidiadau 
awnaedarno yuMhŷ eu Hargtwyddiaethau 
r- wrth ystyried y pethau hyn yn ughyd, 
dyẅèdai nad oedd efe morbelled ag yr oedd 
ei bléidlais yn myned, ddim am daflu un 
rhwystr Vr gweltiadau hyngael eucyflwyno 
i ystyriaeth bwyltog a phriodol Tŷ ŷ Cyff- 
redin; ond nas gallai ateb y %ddai i un 
cymroeradwyaetb gael ei roddi ìddynt yn y 
Tŷ hwnw ; ond ystyriai yn ddyledswydd 
amo wrtb ddwyn yr Adroddiad i fyny,gyn- 
syg ar fod i amrai oV darpariadau a ddyg. 
wyd i meu-u iV Ysgrif gael eu gadael allan, 
fliewn trpfii iddi sefyll yn y dull gwreiddiol 
y dygwyd hi i fyny o Dŷ y Cyffredin, Ac 
wedi hyny aeth yn mlaçn, a cbynnygfodd 



fod ì auirai o honynt gael eu gadael allan. 
Ond ni buasai waetb iddo beidio; efe a 
wrthwyuebwyd-yn y modd mwyaf ffyrnig, 
ac .a órchfygwyd yn y modd mwyaf dir. 
mygiedig. 

Yr 38ain o Awst darllenwyd yr Ysgrlf y 
drydedd waith, pryd yr ymneillduodd y 
Gweinidogion a'u cyfeillion at droed yr 
orsedd, g^n wrthod pieidleisìo y naill ochr 
naV llall. Wedi hyny anfonwyd yr Ysgrif 
i lawr iDỳy Cylfredin. Medi 7, cynnal. 
iwyd cyuuadledd rhwug y ddau Dý yn 
achos y gwahanot welliadau a ddygwyd i 
mcwu i> Ysgrif, pryd y cydunasant i gyn|. 
meradwy rfaai o houynt, aci wrthod y lleîll. 

() burtbed iV Ysgrif hon, ac yn yr am- 
gylchiad dyrys hwn, ymddygodd Arglwydd 
John Russell gyda'r fath fedrosrwydd ac 
anrhydcdd ag sydd yn eglur gyfiawnbau yr 
ymddiried a osodir ynddo. Dywedodd fod 
Tŷ yr Arglwyddî wedi cyduno, bron yn 
ddiwrthwynebiad, áV gwelliadau agynnyg. 
iwyd pran Dŷ y Cyffredin ar y rhai awnaed 
gan Dỳ yr Arglwyddi, — a*i fod yn credu 
niai am i Dŷ y Cyffredin gyfarfod â'u gwell. 
íaduu mewn 'ysbryd cymmodlon y gwnaeth. 
ant hyny — ei fod ef, wrth edr'ych ar yr 
Y8&rrif gyd-aM gilydd, er nas gallai gael ei 
foddloui yuddi, etto ei fod ef yn dawelyn ei 
chymmeryd fel yr oedd, yu gymmaint nas 
gaílai ei hystyried y mesur diweddaf. Wrth 
edryeh arni yn y golen hwn, barnai eì fod 
iV gyíìawnhau yn ei waith yn cymmerad. 
wyo Tŷ y Cyffredin i roddi terfyn ary 
dadieuon ag oedd yn cael en dwyn yn mlaen, 
Bc i gymmeryd gófal wrth gyduno âVgwell. 
ìadau fod iV Ysgrif hon ddyfod yn ddeddf. 
weithred seneddol — ^uàd oedd ganddoefun 
ammheuaeth pao y byddai i gyfansoddiad 
ne>^dd y corfforacthau ddyfod i weithred 
lad, ac i etholiadau newyddion gymmeryd 
lle, na byddai iddynt weled llawer o well- 
iadao yn eu llywodraethiad, y cánt weled 
Ilawer o ddiffygiadau wedi eu symud, a 
llawer o gamwri wedi ei ddiwygio, ae y 
byddai i weìthrediadau yr YE^rif ei hun 
ddangos y modd ftrwy g^dsyniad y Tỳ 
uchaf) ygelIidgweHâuy gyfundraethmèwD 
eisteddfod ddyfodol. Gyda golwg ar bob 
mesur o bwys fel hwn, y gwyddai ef ei bod 
yii anmhosibl mewn cyfansoddiad cymmysg. 
Iyd fel yr eiddom ni, ddwyn i weithrediad 
yr holl ddiwygiadau aellid farnu yn angen. 
rheidiol, — Er y pryd y cafodd ef eisteddle 
yn y Senedd, ac yn yr holl ddiwygiadau ag 
y bu ef yn gyfrauog o*u dwyn yn mlaen, 
mai ei reol ef bob aniser oedd, rhoddi i fyny 
rai pethau ag y byddai yn cael eì wrthwyn. 
ebu ynddynt, iV dyben i gael gosod rhai 
mesur ku ar y deddf lyfr ag a ddygent dyst. 
iolaetli o wellàd y deddfau. Wrth ystyried 
y pethau hyn, yn nghyda llawer o bethau 
ereiil, ei fod ef wedi parotoi i gynnyg, Fod 
iV Tŷ gyduno áV gwelliadau a wnaed gan 
yr Arglwyddi— ei fod ef wrth gynnyg hyn 
yo edrych yn mlaen ar Iwyddiant eisteddfod 



Digitized by VjOOQ lC 



322 



HA^ESiON. 



ddyfodol— y gpellid trwy fayo enDÌII liawer 
iawn tua^ at ddìwyglo y corfforaethaa yo 
yr Iwerddon, yr hyn y rhaid ei ddwyn yn 
mlaen yn ystod yr eisteddfod nesaf — fod 
diwygiadau i ^el eo dwyn yn mlaen perth- 
ynol i lawuderau Ymneillduwyr, a diwyg'iad 
perthynol i Eglwys Loegr hefyd i gael ei 
wneud, y rhai— p-trwy gydoniad y i^wahanol 
bleidiau — addysp^wylir eu dwyn i weithred- 
iad. Vna, yn niwedd ei araith, cynnyg^iodd 
fod y gweiliadan a wnaed yn Nhŷ yr Ar- 
£;lwyddi i gaet eu cymmeradwyo gan Dŷ y 
Cyftredin ; ac ar ol ychydig o ymddyddan 
g^an amrai oV aelodau, cydunwyd yniiu- 
frydol â*r cynnygiad crybwylledig. 

Y8GRIF YR EQLWYS WYDDELIG. 

Ymddenoys yn amlwg yn awr mai am. 
iCàn Tŷ yr Arglwyddi wrth ddinystrio pob 
egwyddor o gyfiawnder, a dirraygu pob 
golygiad gwladgarol, yw profi pa mor b€ll 
y bydd i'r wlad gyd-ddwyn â hwy. Yroedd 
eu hymddygiad at Ysgrif y Corífbraelhau 
yn ddigon i gynhyrfudigofaint a ffi'eidd-dra 
pob carwr rhyddid ; ond ymdjlengys yn awr 
Ba foddlonodd eu holl ddirdyoiadau ar yr 
Ysgríf hòrto mo'u harchwaeth at ddinystrio. 
Y mae Ysgrif diwygiad yr JBglwys yn yr 
Iwerddon wedì cyfarfod â gwaetb triniaeth 
Da> llall. 

Gwrthwynebwyd yn ffyrnlg y rhanao 
hyny o'r Ysgrif ag ydoedd yn cynnwys dar- 
pariadau dros ddiwygio anghyfìawn gyfan- 
soddiad y degwm-^dros fod pris.y degwm i 
gael ei godi neu ei ostwng yn oi cyfartai 
bris y farchnad yn ysbaid y saith mlyuedd 
diweddaf — dros ddifeddiannu yr holl blwyfi 
hyny nad oes deg a deugain o Brotestauiaid 
trigìannol yDddynt— dros dalu symiau bych- 
ain i bersoniaìd am wasanaeth achlyyirol 
allan o'u by wioliaethau, a<3 yn y rhai, ar ol 
i*r Ysgrif hon ddyfod yn gyfraith, na bydd 
oflPeiriad trigianol — drosy priodoldeb oroddi 
meddiannau yr Eglwys yn y plwyfì hyuy 
nad oes deg a deugain o Brotes>taniaid trig. 
iannot ynddynt, a thaliad o Ô0,000£, o> 
drysorfa gydsylweddol, tuag at ddysgeid- 
iaeth y bobl. ^ 

Y rhai hyn yn ddian yw y darpariadao 
mwyaf gwerthfawr yn yr Yhgrif, am eu bod 
yn darparu meddygiuiaeth ar gyfer yr 
anghyfìawnder dirfawr o orfodi y Pabydd- 
îon i ddarparu cyllidiau iV ofi^eiriaìd Pro. 
testauaìdd, y rhai sydd nid yn unig heb 
ddarparu nagweini i*w hangenrheidiau ys. 
brydol ond yii anfynych, ond y rbai nad 
ydynt yn gweini öllj ac hefyd.y priodoldeb 
o roddi y drysorfa a afradlonir trwy segur- 
swyddau at gynnydd gwybodaeth a sefyllfa 
foesol y bobl; ond gwrthwynebwyd y rhai 
hyngan yr Arglwyddi am en bod, meddynt, 
yn yspeilio yr Eglwys* o'i meddíannau. Dy- 
wedodd Arglwydd Plnnket, mai nid yr 
Ysgrif hon oedd yn yspeilip yr Eglwys oH 
meddiannau, ei fod ef yn barnu mai y rbai 
hyny ag oeddynt yn cymmeryd arian yr 



Eglwys, ac beb gyfiawni gyromaint ag ui^ 
ddyledswydd ani danynt, oedd y blaida; 
yspeiliant yr Eglwye — y Gweinrdog: hwiiw- 
ag oedd yn derbyn o chweth i saith firsLot • 
bonnau yn y fiwyddyn, acheb gyrnniaìnt 
un Protestant yn y plwyf— na chlywodd 
eríoed yr un Gwir Barchedig £s^b 
cwyoo oblegid yr yspeiliad hwn, er ei 
yncael ei ddwyo yn mlaen er's cant a haoi 

âynyddoedd bellach; ond y fynyd y soi 
am ei ddiddymiad, a rhgddi y difrod at 
ddysgeidiacth y bobl, gwaedda yr hoU gys. 
segr-lywodraelh, fod yr Eglwys yii caelei 
h^speilio, a'i bod mewn perygl, a g^lt. 
ganddynt antorio pob caolyniad nag' i*D^ 
weithred anrbeitbgarjion gael ei charchani. 
Dywedodd Arglwydd Brougharo, mor bett 
ag yr oedd ef yn gweled, na byddai í DỳJbl 
Cyffredin gyduno áV Ysgrif yn ei sefyílra" 
gyfnewidioí-^fod aelodau Tỳ y Cyflrredlo 
mor hoíí* o'u rhagorfreintiao ag ydoedd eo 
Harglwyddiaethao o*r ciddynt hwythao — y 

. byddai raid iddynt gael yr YKgrif yo cyn- 
nwys yr wyth ddarpariad ar hogaia hyny, 
oeo na fynent roo honi oll — y galiai en Har-- 
glwyddiaetbau Iwyddo y nosou hòno, ond y 
byddai i Dỳ y Cytiredin Iwyddo mewji 
aipser dyfodol, ac y mynent gael yr oruch- 
afiaetb. 

Ar ddiwedd yddadl dywedodd Arglwydd 
Melbourne, fod y ddwy egwyddor a gyu- 
nwysai yr Ysgrif wedi eu penderfyno gan 
Dŷ y Cyffredin— eu bod wedi eu cyssyllto 
gyda'u gìiydd ar dir rheswm a synwyr cyfiT- 
rediu'^eu bod yn naturiol wrthddrychau 
agros gyfathrach, ac yn perthyo yn gwbl y 
naill iV Ilall^'ac yn ei farn ef nasg-ellid 
penderfynu un roewn dull boddhaol i bobl 
yr Iwerddon, nac i'r wlad hon, heb bender. 
fynu y llall, ac o herwydd hyny ei fod ef 
wedi penderfynu os byddai iddynt wrthod 
eu cynnygiad, os gadawent allan y darpar. 
iad hwn, na byddai iddoef fod yn rhanogo 
fyned yn mlaeu yu mhellach gyda> mesur, 
ac na chymmerai un rhan yn ei ánfoniad yn 

01 i Dŷ y CyftredÌD yn y fath sefyllfa gyf- 
newidiol, am naa 'gellid mewn fforf oac 
oddiar egwyddor gydono ag ef Ond wedi 
y cwbl rhanwyd y Tŷ, pan yr oedd — 

Yn erbyn yr Ysgrif 138 

Drosti , 41 

Mwy yneiherbs'no % 97 

' Yr Ysgrifo ganlÿniad a wrihodwyd gemyr. 
Arglwyddì !! 



YSGRIF PLEIDLEISIO MEWN ETIIOLIAD- 
AÜ AELOD.\ü 8ENEDDOTL 

Mae, yr Yegrif hoif wedi cael ei gwneud 
yn gyfraith yn awr, a diau ei bod yn weltád 
mawr aryr hen ddull o ddwyn yn mlaen 
etholiadau. Mae hon yn trefnu fod i*rhoII 
bleidleisio mewn etholi&d i gael ei gyfyngu 
i un dydd, ac na fydd i fwy nadau gaut gael 
pleidlcisio nicwn un babcll. Bydd y mesur 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESION. 323 



&wn yn ddfddymiad i ràddau helaeth ar yr 
yinrymjfiiadau ofnadwy ag^ sydd yn arferol 
iff Sdéi: 9!t0wm rbai etholiadau tua diwedd yr 
tâ o bleidleisio; ac hefyd yn attalfa 
twyll a''r anghyfiawnder a wneid yn 
-^ nosou rhwng: y dydd cyntaf aVail 
«MÌ>teîdleÌ8Ìo, yn enwedi^ pan fydd y 
n yn ìled gyfartal y dydd cyntaf. 

PENDÉRFYNÍAP YSGRIFAÜ. 

s yr Ysfçrifau canlynol wedi dyfod yn 
çyff eithiau ý tîr : Ys^rjf Pwygau a 
irau, — Ysgrif y Milwyr Cartrefol, — 
Deg^wm arFaip,— Ysprif creulondeb 
eiliaîd, — 'Ysgrif marchnad Isling^ton, 
gbydag- amryw ereiíl 

JF DIDDYMIAD CARCIÍARIAD AM 
DDYLED. 

Pan ddygwyd yr Ysgrif hon i Dŷ yr Ar- 
ÿlwydcTi, ymesguBododd y bendefigfaeth 
orrocsol rhagr' ei cbymmeryd dan eu sylw, 
obleg^id (meddant) fod yr amser yn rby fyr. 
Gohiriant hi hyd yr eisteddfod nesaf, a hyny 
niae yn debyg: am ei bod yn cynnwys diw. 
ygiad ; oblegid diwygîad y w.eu câs.beth. 

Llywod-ddysg y bendefigaeth 

ÖRMEÖOL. 

DiAU mai prif a chyfiawn ddyben llyw. 

t òdraeth yw, trefnu a p^weinyddu daioni a 

^ dedwyddwch ir rhai fyddo yn cael eu llyw. 

odraethu ^ a sîcr yw y dylai dedwyddwch y 

1 deiliaid, cynnydd rhyddid, ac amddiffyniad 

y STwirionedd, íçael eu cadw mewn ^olwg 

» yn barhaus gan ein deddfwyr. Ond a yw 

'' èin deddfwyrarglwyddaidd, neuynhytrach 

y bendefi^aeth ormesol, yn gwneud byny ? 

ij Diau nad ydynt: ond beunydd y ^wrth- 

f wynebasant â'u holl nerth y rhagorfi'eîntiau 

ýr ymdrechasom flynyddau am danynt — y 

gwe\ìîadau y ^osodasom ein calonau arnynt 

— aV diwy^^TÌs^dau aennillasomtrwyfrwydr- 

ao celyd a büddusroliaethau tep:. Iddynt 

hwy nid rhaid i ni ddiolch am danynt. ííid 

ydynt ar y çoreu ond haid o ^yûafenwyr 

dieffwyddor, digfywîlydd a cbreulon ; ac y 

iöae pob peth a wneir â hwy, heblaw eu 

g^wrthwynebu, yn warth i ddynoüaeth. Er 

y cyfenwir hwy yn rhagòrol, y ffelwir hwy 

yn» Arglwyddi, aó y cyferehir hwy— jlfy 

Lords, /orsoofhy ond wedi y cwb! pa beth 

ỳdynt? Hiliogaeth dyhiriaid a thwyllwyr 

— ^budladron y wladwríaeth, wedi eu cyf- 

oethop^i trwy anrhaith g^yhoeddiis^rhai yn 

byw trwy yr anonestrwydd mwyaf ar y 

wlad' — yn grymmaint eu hanwybodaeth agr 

yw eu rhyiyg — a*u hurtrwydd h&fyd «ydd 

yn p^yfartal a'u cyflafan, O ddifrif, onid yw 

yn opan ac yn enllib ar y natur ddynol i 

oddef i freintiau anwylaf a theimhìdau byw. 

iocaf y rhan fwyaf o'r genedl i oj-ael eu 

dirmygru, eu sathru a'u niweidio gun fintai 

o'r fath nodweddiad ? 



Fel ang'braiflrt o gyv»irdeb y darluniad 
blacnorol, sylwn ar eu hymddygiadau yn yr 
eisteddfodddiẁeddaf. Craffwn ar y mesur. 
auaddygwyd yn mlaen yn llwyddiannu» 
yn Nhŷ y CyflTredin trwy ddwylaw ein cyn- 
nrychiolwyr, ond a wrthodwyd neu a glust- 
ogwyd gran yr Arglwyddi; sef, Ysgrif y 
Corfibraetbau yn yr Iwerddon — ^Diwygiad 
yr Eg^lwys yn yr Iwerddon— Coflyfraetb 
Pieìdleiawyryr Iwerddon — Ysgrífercynnàl 
heddwch yn yr Iwerddon — Priodasauyn yr 
Iwerddon— ^a'r Ysg^rifau er diddymuCarch. 
ariad am Ddyled, er Diwyçio Cyfraith 
Ewyllysiau, Dadleuwr y Carcharor, Di^oll. 
edrwydd Tystioni Difreiniad Stafford, Triff- 
•fa Gwŷr llen, er attal amledd Bywioliaeth- 
au, Awdurdod Eglwysig, Dysgeidiaeth ac 
Elusengarwch, heblaw Ilawer eìreill Ilai eu 
pwys, 

Yn awr, onid yw yr angbraiflíìiau uchod 
yn brofion anwrthwynebol fod y bendefig. 
aeth ormesol hon yn hollol annheilwng oV 
ynsddh'iea deddfroddol ? fod egwyddorion eu 
cyfansoddiad yn ddinystr i ddedwyddwch y 
deiliaid ? a bod eu cyflafan yn galw yn uchel 
am ddystrywio eu gwrtbnysigrwydd? 

Mae llaìsgwirionedd, rhesẅmachyfiawn- 
der yn galw yn uchel am i bobl ein teymas 
ymwroii yn erbyn trawsarglwyddiaeth — > 
sefylî yn ddiysgog, etto yn drefnus a hedd 
•ychol, am benderfyniad dioed, pa un aihwy 
sydd i ymostwng ac aros yn dragywyddtan 
ddyfanwad yr Argfwyddiaeth falch a dall- 
bieidiol hon, sefgelyn pob gweIlâd,anodded 
pob camweddan, ai ynte Ysgrif y Diwygiad 
yn ei cbyflaẃnder sydd i gymmeryd lle, ac 
ewyllys y genedl trwy bleidleisiaid ei cbyn- 
nrychiolwyr i gael ei chyflawnu ? 

Mae yn ddiau na Iwyddaunrhyw fesurau 
er dedwyddu y wlad nes y llwyr.ddinystrir 
y llywodraeth bendefigaidd. Mae yr oes 
wedi gweled hyn, ac y mae'r bobl wedr 
penderfynu ei dinystrto. Diau nad oes dim 
a wrthsaif benderfynìad y bobl, pan y byddo 
wedi ei seilio ar reswm, synwyr a moesot. 
deb, ac yn amcanu at ddinystr yr hyn a fo 
yn syfrdandod mewn egwyddor, a drwg 
mewn ymarferiad. 

A oes rhyw reswm i bedair milìwn ar 
hugain o fodau rhesymol ymostwng i tua 
dau gant o ddistadl greaduriaid a elwir yn 
Arglwyddi ? A oes rhyw hònîadau afresymol 
yn deilliawoddiwrth euedigaeth ddamwein- 
iol? A oes gan gyfenwarf, gwag.ysnodenau, 
&c. gymmaint o ddylanwad ar feddyliau 
deiliaid ein teyrnas, ag y bydd iddynt hwy 
ymostwng iVormes-Iywodraeth, yn nghyda'i 
hyspeiliad digywilydd? A oes rhywbeth 
yn y bendefisraeth ag sydd yn teilyngu i'r 
wlad gydddwyn yn hwy âhi? A ddichon 
uu corft* o ddynion fod yn îs yn ngh!orian 
gwybodaeth a moesoldeb? A all unrhyw 
gyíansoddiad fod yn fwy chwythig ei 
ogwyddorion ? A oes rhy w sefydliad wedi 
gwneud mwy oniweid, neu wedi tynumwy 
o warth af ein teyrnas, na'r bendefigaeth 



i 



■Digitized by VjOOQ lC 



324 



íiilNESÍtON. 



onnesoi ? Rîewn |?àír, grofynŵn, A Oes rhy w 
engtts, neu a oes cymniaint a^ nn rhinwedd 
yn y bendefigraeth, a wna fel rheswm droe ei 
iToddef am un diwrnod yn hwy ? \ac oes 
dhn «». Ymaith a hwy, ymaith a hwy, 

A DYWEDED YR HOLL BOBL, AMEN. 

Cymmaint a hyn yna yn bfeaennoi. Fe 
ddichon y crybwyilwn yn <?în Rhi fyn nesaf 
«m ffoledd a rhagrrithrwydd yr Araith Fre- 
Binol ar ollyngriad y Sôhedd, dydd lan v 
lOfed o Fedi. ^ 



HAN ESiON TRAM OR. 

FFRAINC. 
Ymddengys oddiwrth jr hanesion diw- 
eddaf fod yr ystafellfa Wedi ei grohirio^fod 
y wlad yn llidiopr obleg^id deddfou ^ormesol 
a wnaed yn erbyn rhyddid y Ẁase yn yr 
eisteddfod ddiweddaf. 

* YR ŸSPAEN. 

Y MAE ychydipr gryfnewidiad wedi cym- 
meryd lle yn y weinidograeth yma, ac y mae 
Prifwcinidog y Llywodraeth* bresennol yn 
ymddangos fel pe byddai yii ^o^wyddo I 
efelychu IIywodra«th attaliol LouisPhiIllpe, 
gan ymddiried am gynnorthwy y fyddiu 
Ffrancaidd. Mae y cynnyífiad hwn yn dra 
pherygrlus, ac nis gallwn lai na bàrnu y 
bydd iddo ddiweddn yn nadymchweliad y 
Gweinìdog. Mae pob llygad yn awr or M. 
Mendizabal, gweinidog y cyflid, yr hwn 
»ydd wladsrarwrprofadwy, gwrol, pwyliog, 
syml, ac uchel feddwi. 

RWSSIA. 

Mae Ymerawdwr Rwssia wedi {jrorchym- 
yn na chaniatêid i feibion y niilwyr, y rhai 
ft fìagid gran eu rhieni neugah eu perthynas. 
au, fyned ì ammod priodas nes iddynt yn 
ffryntaf ddechreu yn weithredol af wasanaeth 
filwraidd neu ryfelgar. 

YR ITAL. 

Mae y newyddion oddiyma yn faysbysu 
fod y (ìeri Marwol yn clwyfo ac.yn lladdyn 
ddychrynllyd trwy yr holl wlad. 

GWLAD GROEG. 

Derbyniwyd llythyrau oAthen ỳn hys- 
bysu fod poethder yr hin yuo yn achosi 
llawer iawn o afiechyd, a bod y milwyr 
Ellmynaidd yn marw wrth y roiioedd. Y 
Inaent yn hysbysu hefyd fod dysgwyliad 
ganddynt y bydd iY agerddJong-, y g-yntaf 
* yn y wlad hon, ddechreu ar ei gwasanaeth 
rhwng Groegâ manau ereill yn mis Medi, 

CANADA. 

Mae y newyddion oddiyma yn Hed bwys- 
îg, Mae býwiogrwydd mawr drwy bob 
partho'rddwydalaith hyn, ac y maegalwad 
cryf a pharhaus yma am weithwyr o bob 



math. Mae gorochwyliẃr y LfywodnMrij 
wedi cynnyg rhoddi gwaith paro(t i6Ìẅi9 
o fudwyr. Y mae galwad mawr afii H 
math o geifyddydwyr yma. f 

AMERICA. 

DêrbYniWYd Newyddtadm-aiiCwsr 
Newydd a Charles fown hyd y iat>i«. 
y rhai eydd wedi eu llenwi á hanesîon al 
gwyddiadaü pwysig a dychrynîlyd. 
I^ymmaint a bod y dewisiad a roddwyd( 
y Caroliniaid yn ormesol ac atighyfiai» 
yo eti hamddidyniad o^a hawl yn y cai||iSo| 
fel en heîddo, neu ymddattodiad dioed c^ 
ondeb cyngreiriol. Mewu ryfarfod À 
perchenogion aV planWyr, a gynnaliwytf || 
Charles Town ar yr lleg o Awst, gw4M| 
amry w benderfytiiadau, y rhai a gymmei^ 
wyẅyd gyda bonllefau. Mae yr hoU Vislk 
eithiau deheuöl wedi eu cyö'roi yn ffymÿ, 
Mae perchenogiôn y caethìon yn ymarfogl 
yn mhob cwr, ac y mae pob un y tybir eî fod 
droa ryddfreiniad y caethìon mewn perygí o 
gaelei saethu neo ei gro^ì. Gwnaedrhywdd 
ofnadwy gan nyrnig araddiffynwyr caeth- 
fasnach yn erbyn yr hoíl raî y tybir eu bod 
ineWn undeb áV Gwrthgaethiwed Gyradeifb- 
asau, ac yn erbyn y Neg-roaid eu hunain.— ' 
Yn Èaltimore, torodd allan derfysg dychryn- 
n yd, eollwyd llaWerofywydaü ; oud cafwyd 
rhywbeth tebyg iheddwch arol ymladd dri 
diwrnod. Yn HanaYa cyfododd terfysg 
roawr yn mysg y caethion ; c'ollwyd o ugaín 
i dde^ar hugain o fywydau trwy ymosodiad 
y milwyr, a chymroerwyd dros ddwsìn oV 
caethion, ac fe'u saethwyd. Yn Nghaeref- 
rog Newydd a Lloegr newydd y mae'r Pab- 
yddion yn cael eu hymíid a'o üuchiomewB 
modd didrugaredd, a'o hadeiiadau a ddys* 
trywir gan y llnaws cynddeiriog. Ymae 
cymdeithasau yn cael eu prysur íìfurfio gan. 
ddynt yn mhob cẁr. Nid oes neb i fod yn 
aelodau oV cyrodeitbasau hyn ondbrodorioo i 
.America. Tybir mai eö hamcan yw llywod- 
adysg. Ond y mae líe i ofnî yr ânt yn 
mhellaeh, ac yr unant î beidio a rhoddi dim 
gwaith i un do8barthoVGwyddelod,acfelly 
achoaî trancedigaeth miloedd yn ngwlad y 
llawnder. Yn Vick8bu rg rhuthrwyd ar 
burop o dwyll-chwareuwyr, llusgasant hwy 
i V heol, a chrogasaiit hwy yn y fan. Wedi 
hyny gosodarant wyliadwriaeth aroynt, a 
cbyhoeddasant osbyddai i neb fyned yn 9^^ 
atyntam bedair awr ar hugaio, y eaeot hẃy^ 
thau en trin yr un raodd î Yo Livingÿàŵ/i.í 
Mis8issîppi, dywedîr fod dau bregetÌsír 
teithiol, amddiffynwyr rhyddfrpiniad "^ 
caethion, wedi cae! eu cymraeryd ffẅ y 
trigolion, ac wedi iddynt gael praWf ea fiíbd 
yn sefyll dros iawnderau y caethion, crog. 
amr\t hietj yn yr heol, ÿn nghyda êoith &t 
Negroaid ag a wrandawent ar eu halbraw. 
iaeth. A rhoddwyd rhybodd i araddiffỳnwyr 
rhyddfreiniad y caetbion y gallent hwyíhatí 
ddysgwyl yr un peth !î! 

J. PUGH, ARORÄFFYDD, DOLüBLLAU, 



Digitized by VjOOQ1Ç 



c 



Digitized,by VjOOQ1C 



Digitized by VjOOQ1C 



r 




ÍDWR.— PoB DRWG ODDIWRTH Y CREADÜR.^ 

iVEINIDOGION YR ÄNNIBYNWYR. 

• - 

A DARDDA ODDlJVRTH Y DYSGEDYDD 



AGFYR, 1835. 



[Pris 6r/i. 



ÍNNWYSIAD. 



'ì 



357 



'\ 



362 
365 

3Q7 



da 



370 
372 
373 
375 
375 
375 
.376 
377 
377 
378 
378 
•378 
378 



379 
379 
379 
379 
379 

379 
379 



HANESION CARTREFOL. 



Agoríad Addoldy Gosen 

Chwilogf .... 

Etnyn ar Agoriad yr Addoldỳ.. 

Urddiad Johu Roberts 

D. Evans 



Y byd dinasaidd 

YSenedd .". . .^ . . . ^ 

Treth Eglwys : .". . , ^. 

Gwysiadau ara j^ Drcth E^lw\ s.". . .^ 
Tàn arswydus yn Nghaernarfou... .* 
Yr 1 werddon % . . 



Ffrainc .... 
Yr Yspacn. . 
Rwssia .... 
Portuo-al . . . 
Jamaica. . , . 
Philadelphia 



HANESION TRAiMOR. 
t 



380 

380 

380 

380 

381 

381, 

382 

382- 

382 

3H2 

382 



583 
383 
383 
383 
383 
383 










m 



»' 



LLOFFION. 



Eisteddleoedd yn yr Eglwys 383 

Byrdra Seuedd '. ." 383 

Tad-bedydd cydwybodol ^.. . 383 

G<»)ud Olfeiriud , 383 

Priodasao hyaod , 383 

Cofrestriadau Etholwyr 384 

Ewyllys Lady Hewley 384 

Genedieraethau a marwolaethau .... 384 

Ainorylchiad creulawn yn Vieksburg 384 

Nodiadau yr hauesydd 384 

Eujçlyn i*r Dysgedydd 384 






byGoogle :.•_!/ 



OLGELLA.U: 

ÄN JOHN PÜOH, HEOL FINSBURY. 

!, 9, Wliite Cross Place, Wil3on Strcet, Llundain ; Y Parẁ. 
W. Williams, 88, Portland St. Manchcstor ; &c. &c. 



Digitized I: 



<- -^ 



/ V 



-'V \ 



/■-' 



/*■ 




lA : 



y 



X 



I 



Digitized by VJ-00Q1C 



Y DYSGEDYDD. 



RtìiF. 169] RHAGFYR 1835. [Çyf. XIV. 



Y GOLYGFEŸDD DIẄEDDAF AR FYW1SD PENDEFIGES 

URTDDASOL. ? * 



• IS,YW ûnŵet yo ò\ cefaHi fy ngaiw i yoi- 
weled â pbeadefiges obeithiol pao ar ei 
faang-euol orweddle, ac ì djstio golygfeydd 
dydd yn dwys ddẃfnhau èflíaittí ystyriaethati 
y naeddwi. Fe'm tùëddwyd i ymẃéled â hi 

^ ar y cyotaf ar ddymuniad cyfaill. Eísteddai, 
kr esmwythraiuc, gáh bẁySo ar obenydd. 
Ki aüesid bamu wrth ei hymddangosiiid ei 
ì>ocl moragos i'w hymddattodiad 8»* ydbedd. 
Yr oedd eînith a'i chẅaer yn bi*esennol. Ar 
ol ymddyddan ychydigeiriau, gofynaiâiddi 
a òedd yn ewyllysio fy nsrweléd yn fẁy 
%iii%'6l. • Dywedodd mai hyn ydoedd ei 
dymuniad. Gyda hyn ci charèiiydd yn 
iinîoii a énciliasant i ystafoll arall. 

Decbreaais y gyfeiilaeh, gäu ymholi pa 
ham y danfonodd am danaf, oblegid ntd oedd 
yii ymddangos ei bod meẃn un perygl 
aníoD<ryrchol. DyWedoddei bod yndymuno 
ymddyddan â mi am bethan difrifol. Holais 
bì am naturei hafiechyd. Dywèdodd wilhyf 
ibdei hafíechyd o hen arosiad, ac ofnai ei fod 
hefyd yn anfeddygioiaethòl. Yr oedd eî 
Ìiysgyfaint yn gẃaethygu, a dwfr yn aro» 
rh wugr ei dwyfron. Wrth i mi droi ati yn 
Dg-hylch petbau ysbt'ydol, amlygai alar oid 
hycban o barth idd ei hiechydwriaeth, gaií 
ddweyd ft>d yr ofnau mwyaf arei meddwl 
maî yn golledig y byddai hi yn y dìwedd. 

Fel yr oedd natur ei dolnr yn gwneuthur 
éi hadferiad yn gẅbl anobeithiol, ystyriais 
toai fy swydd ddyledus oedd dy wedyd wrthî 
nad tebyg y byddaì iddi wellâu mẅy; ér y 
g^allasai hì fod yn dihoeni am wytbnosau, ac 
éfallai fisoedd, etto y byddaiiddeihafíechyd 
presennol ei dwyn i'r bedd, a hyny wrth 
hob tebygolrwydd gyda bnandra. Dyẃed- 
ai8 fod pob dyn, o ba áefy llfa bynag y byddai, 
ös oedd yn amddifad o wir edifeirwch, ifydd 
ýn Nghrist, a charíad at Dduw, ag achoâ 
mawr i ofni; etto fy mod i yn hytrach ya 
éaro ei gweled hi yn yr agẁedd hon o ran 
êi meddwl na phe buasai méwn difaterwch 
ac anystyriaeth : er y cwbl ei bod yn hollol 
àmddifad o wir obaith am wynfy^edigrwydd 
45 ^ 



diddiẁedd.' ^i ẅneùthum nn ýmgaisi ladd 
ÿl>bofnau, ond amcenais fwybau yr argraff. 
^dtio difrifbl oedd ar ei meddwl, trwy aros 
^Br.burdeb Diiẃ, sailteiddrwydd ac ehangder 
eì gyfralth, ei barbaus gflsinebatbechod, aM 
benderfyniàd ídd ei gosbi yn ol rfieolau 
diẃyrni e1 gyfraith bnrlan. Gwtlindawodd 
ar hyn ollgydaneiUduolsylw, yroddangosai 
i^^gys gwédi ei gorlanw gan argyhoeddiad 
oM phechadurusrwydd, a^i hamddifadrwydd 
o un gobaith am faddeuani 

Ẁrth ganfod ei meddwl mor barod i 
ddyrnod y gwtrionedd, a*i chaíon mor dder. 
byniol o*i rym, adroddais iddi fy sefyllfa fy 
bun : — ** Bu fy argyhoeddiad i, efallai, mor 
dd wfn aV eiddo chwithau. Mi a g^fais mai 
peth niweidiol a chwerw iaẅn yw pechu yn 
erbyn Duẃ, ac oni bùasai crediniaeth fod 
lesu Grist gwedi dyfod i*r byd i gadw 
pechaduriaid, buaswn mor druenus fy sef- 
yllfa ag ydych chẅi y fynyd hon." Hys- 
bysais iddi sylfeini fy ngobaith fy hun, a 
phregethais yr efengyl iddi yn ei holl rad- 
lonrwydd. Beth bynag, nid oédd yn derbyn 
dim dyddanweh oddiwtth y gwirionedd, a 
dy wedodd ei bod yn ofni y byddai byth yn 
golledig. Gelwais i mewn ei pherthynasau, 
ac ar ol darllen a gweddío ymadawais. 

TuaV cyfnoscefais fy ngwysio i ymweled 
â hî drachefn, oblegyd tybiwyd ei bod yn 
marw. Cyfòdais o'm gwely, ac ofuddheais 
iddeideiseb. Yr oedd y lleuad felynwen 
yn ymddyscleirio yn ei thanbeidrwydd 
ehangaf, y môr — ar hyd lanau pa nn y 
rhodiwn — ydoedd ddigyflTro, a phelydran y 
Ilu nefolaidd oeddynt yn dysclair-bardd dy. 
wynn ar ei ẃynebpryd llydan. Nid oedd 
cwmmwl crogedîg idd ei weled yn yr awyr- 
gylcb. Nid oedd cymmaint ag awel ya 
mûdo î ddeffroi llonyddwcb natur. Y cwbl 
oedd dawel a dystaw. Nid oedd yn ddichon- 
adwy fod yr argraifiadau a ddygwyd ar y 
meddwl trwy yr olygfa hon ddim amgen na 
syndod o ddoethineb a gallu Duw, mewií 
diolchgarwch addurnawi iddo' am ei ddaioììt 



Digitized by VjOOQ1C 



BYWYD PENDEPIGES. 



358 

idd ei ipreftdnriaid. Yr oẁddwn oddianifyidi 
gweled goìygtà dragwahaaol i hoo. Yr 
oedd un yn pro6 fod Duw yn ddoeth, f^U 
nog a da; aV Ilall yn fy nysgn fod gweith- 
rediad perffeithderan ereill mor rbeidiol at 
ddiog^Iu heddwch a dedwyddwch byd 
colledigf. Ta allan, pob peth oedd dawel ; 
ond ta fewn dryMUi y tŷ i ba nn y gwahodd- 
asid fi, pawb oeddynt mewn g^wae a chyffro. 
Ÿr oedd y cyferbyniad ar anwaith yn hynod, 
syml, ac addy§giadol. 

Mi a g^fais Mr». H. yn pwyao ar fynwesei 
nith. Ei hanadliadaa oeddynt gaethiwna, 
cnriadaa y galon yn ergydio y pwaed trwy 
ysgogia^a ei phabell oeddynt annhrefnaa 
yn eu rhediadau bwhwmanUyd, a> ymweU 
ydd meddygol a athrist ddysgwyliai bob 
pnm mynyd Vr mardiogwr gwelwlas dy. 
chrynllyd orphen ei hoedl. Yr oedd ei 
meddwj mewn dirfawr ing yn gystal a^i 
chorff Mae y 38 Salm yn ddarlunìad o'i 
aefyllfa. Vr oedd llaw Duw yn drwm arni : 
ei chamweddau oeddynt yn faich mawr iddi, 
îe yr oeddynt yn rhy drwm iddi hi eu dwyn. 
Gofynais idd ei pherthynasau paham y 
danfonasent am danaf; nad allwn wnéud 
gwyrthiaa, i adferyd ei hiechyd na gweioi 
un heddwch idd ei chydwybod. Dywedas- 
ant wrthyf ei bod hi yn dymuno fy ngwel- 
ed, fel y byddai i aii weddŶo drosti hi. Crof- 
ynais iddi pa beth oedd bi yn ddymuno. Yr 
oli aallasai híddweyd, oedd, '^Gweddíwch 
gweddîwch.^ Penliniasom i lawr, a gwedd- 
iais am drug^redd a heddwch iddi, am iddi 
g^l ei phuro, a*i gwoeuthur yn addasi 
fyned iV nefoedd. ìiìd oeddwn yn beiddio 
gweddto am ei badferiad, g^n fy mod yn 
ei gweled yn ymylu i ymddangos gerbron 
Duw. Codasom oddiar eín gliniau, eistedd> 
ais yn nnion o^i blaen hi. Yr oedd mewn 
eyfyngderau mawrion. Trywanllyd oedd 
y fath olygfa iV galon. Yr oedd gofidiau ei 
mefddwlcythryblusynfwy olawer naV rhai 
corfforol. Yr oedd yr holl olygfa yn eithaf 
adfydus. Yr oedd amrywiol bersonau yn 
yr ystafell. Rhai yn eistedd mewn dystaw 
alar. Y meddyg yn gwneod yr oll a allasai 
er cynnorthwy iddij-oi^i nith yo ei ehynnal 
g^n wylo yn hidl: mewn gwir, gormod 
gorchestwaith oedd i'r telmladaa dewrafÿ 
-wrth wcled chwerwon ddagrau a thorcalon. 
us riddfanau hon, bddio dryltio. Y dyodd> 
efydd tlawd ei hunaa yn syrol.feddwl am eá 
diwedd, ac ar rai amserau, pan ybyddai 
ffyrnigrwydd ei phoenau yn caniatàu iddi, 
yn llefain am drugaredd,— >*Cadw fi, cadw 



fi. Crist, arbad fi. Maddeu, maddeií; ef 
mwyn lesu, madden." Parhaai y s^ìriaii 
hyn i gael en parabln ganddi aml dro mewn 
llais soniarus i glyw y rhai oedd yn agos j 
odre yr eisteddfainc lle yr oedd yn eistedd 
Llefarais wrthi rai troiau, gan nodi rhaí oi 
manau mwyaf îueddol o'r Ysgrythyr i gyf 
arwyddo ei meddwl i edrych ar lesii yi 
nnig. Dy wedai nad oedd g^ddi un gobaitl 
arall, er yr amlygai hyn mewn ofnau mawr 
ioo. Gadewais hi am bump yn y boren yo 
debyg yn yr un sefyllfa ag oedd panj 
daethnm ati am hanner nos. 

Ÿmwélais à hi gwedi hjm am naw o'c 
glotch boreu ddydd Mawrth. £i chyfeillion 
oeddynt yn parhausféddwl etbod ar drengn 
yn yr angen. Nid oedd yn awr yn medru 
llefaru, ac ni allai amlyg^ ei dymuniadau 
amgen na thrwy amneidiao. Gofynais, **A 
gaf fi weddto trosoch am eich adferiad?*' 
Ysgydwodd ei phen mewn iaith Jdystaw, 
gan droi ei ílygaid a chodi ei llaw tua'r oef, 
i amlygu ei hiraeth am fyned yno. — " Mae 
y nefoedd yn lle santaidd gystal ag yn Ue 
dedwydd.^' £drychai yn gydseiniol. " A 
ydych chwi yn dymono ei phurdeb fel ei 
dedWyddwch?*^ Cydsyniodd trwy amnaid. 
Myfi a'i holais hi, a oedd yn gâs ganddi am 
bechod. £i golwg oedd yn datgoddio cateu 
ineb. Am ei gobaith yn Ngbrist, rhoddai 
ei hagwedd ar ddeali fod g^nddi obaith gwan 
yn gymmysg ag ofnau mawrion, yn nghyda 
dymuniadau annrhaethadwy. Gwöddì'asom. 
Codais oddiar fy ngliniau, a g^daWais yr 
ystafell mewn ofn na buaswr. yn ci gweled 
mwy ar y ddaear. 

Gelwals yn y prydnaWn. Yr hi oedd yn 
well. Amry wioí o^i chyféilíion oddiamgylcb 
iddi mewn cyfyngrdra mawr. Trod(í un a 
honynt ataf cyn gynted ag y daethulD i'r 
ystafell,g^n ddywedyd, "Syr, dyneshynod 
a rhagorol yw hì,^' neu ymadrodd cyffelyb 
i hyn; "mae ei hymddygìad gwedi bod yn 
ddianaf: nid oes achos o> holl wban bya." 
Nid oeddwn yn dysgwyl gweled y mddygiad 
oV nator hyn, na chly wed y fath iaith. Yn 
nniongyrcbol, dywedais, ''Anwyl Syr, ni 
wna yr athrawìaeth hon y tro yn awr"— ' 
Ëisteddais yn ei hymyl, a dywedais, ^'A 

ydych chwi, Mrs. H , gwedi bod yn 

ddynes ragorol, fel y mae eich cyfaill yo 
tybied ?" Dywedodd (gyda'r ymddangosiad 
oV hunanffieiddiad mwyaf) Mae y cwbi a 
ddy wedodd yn gyfeiliornad am danaf." Vr 
wyf yn gobeithio nad ydych chwi ddim yn 
meddwl y medraf fi eieh cadw chwì. Yr 



Digitized by VjOOQ1C 



BYWYD PENDEFIGBS. 



359 



ydych yn damfoD am dsnaf yn ainl i yr wyf 
yn oliii eicb bod yn ymddibynn gormod amaf 
íî." " Araocti chwi ! Chwi i'ro cadw i !! 
Na,iiai A ydyçh chwi ynmeddwloadw 
eich biin? nen a oes genyoh chwi ddim 
gobaith o nn lle araii?*' ^id oes genyf un 
^baltb ond Crist, oedd yr ateb. Cedwch 
eicb g'otwg- arno. ** Yr wyf yn gfalw amo 
bennydd. A ydych yn me;<ddwly grwnafy 
ngwrando?" Yr wyf yn hydemsy g^wna. 
Mid yw yn bwrw ymaith neb a ddaw ato 
mewn nn modd. "Och ! yr wyf fl y ŵth 
bechadnr mawr.'' Daetfa ef i geisio ac i 
gadw y penaf. Bu farw dros bechaduriaid. 
Ilae yn by w bobamser i eiríol drostynt,-^y 
fynyd hoin gerbron y Tad. A phaham nad 
yw troeoch chwi? — ^**Fel na choller pwy 
bynagr & gredo ynddo ef, ond cafihel o hono 
Tywyd trag-ywyddol." 

Ar o1 ycbydig o ddywediadaa ychwanegol 
er cysnr iddi, dywedaig, " Y mae'r Argl wydd 
gwedi bod yn dirion iawn tnagatoch. Ni 
ddysgwyliaÌB eich gweled yn fyw.'* **Y 
mae ef yn dyneriawn ohonof, yn wir. £fe 
a arbedodd fy my wyd ychydig etto, er goi- 
eno-r-yr wyf yn hyderu— ^yr enaid tywyll 
hwn. B«m yn ei chyfeillach yr ymweliad 
hwo am ennyd o amser. Cefiûs ei bod dan 
argraffiadau dyfnion am eì chyílwr, ac nid 
yr amaer bwn yn unig, ond gwyddwn ei bod 
gwedì teimlo dwys ai^raffiadan er's rhai 
blynyddau jnn ol. Synais i raddau ei bod 
mor wybodns yn yr Ysgrythyr, wrth ei 
hymostyngiad i reolaa y nef, yn nghydaM 
dymuniadao am fedditinnu gwiredifeirwcha 
theiraladau grasol yr Ysbryd Glan : y mel- 
ysder o'u meddn sydd guddìedîg i bawb ond 
y rhai sydd gwedi eu gwirbrofi. DarDeDaîs 
y 12fed benaod o Esay, gweddl'ais, ysa mia 
^fmadawais. 

Dydd Mercher cetàis hi yn wael iawn, ac 
yn ymddangos ei bod ar fin marw. €rel wais 
yn yr hwyr, a chefais gryn dipyn o*i cbyf- 
eillach, yr bon oedd feiys, addysgiadol a 
bendithiol iawn. 'Amlygrai ddymuniadan 
cryfaoh am deimlo blas mfiddeuant pechod 
oag erioed o'r biaen. Gan fy mod yn hys- 
bysoM gwybodaeth yn yr efeogyl, dy wedais, 
**Madam, chwi a wyddoch y gwirionedd 
gystal ^ minnaa. Gwyddoch oad oee m 
ceidwad ond lesn; nadoes un gwaed yn 
gianhau oddiwrth becl|od ond yreiddo ef yn 
onig; fod iachawdwríaeth o ras yn grwbl,'^ 
^c. Yroedd yn cydfyned à hyn oli.' Yna 
gwneuthum rai yraofyniadfiu yn nghylch yr 
mier y daeth gryntaf i adjnabyddiaeth o'r 



gwiríonedd. Dywedoddwrthyf ei bod wedi 
cly wed yr efengyl gan y Parch. S— I yn 
nghapel , a bod ei meddwl gwedi ei 

ddwya efièithio, ei bod gwedi cyfiwyoo ei 
hun i Dduw, ei bod grwedi bod yn gyfìranog 
o Bwpper yr Arglwydd, aM bod gwedi teimlo 
heddwch ac hyfrydwch yn fifyrdd crefydd. 
Dywedodd ei bod gwedi teimlo pleser mawr 
mewn crefydd cyn iddi gael, y tro diweddaf, 
ei chyfyngu mewn fiTordd deuloaidd ; ei bod 
gwedi taer weddîo ar Dduw am ymwared 
yn awr ei thrÌBtwch; ond ei bod gwedi talu 
i Dduw, ar ol ei holl ddaioni tuag ati, yr 
anniolchgarwch mwyaf. Cafodd ei go. 
gwyddo gan ei hanwylaf gyfaill daearol yr 
un fiTordd ag yntau ; gadawodd y weinidog. 
aeth lle y derbyniodd gysnr idd ei benaid, 
ac wedi ei hudo g^an dwyll pechod, buan y 
symudwyd hiilynciyn cyfeillgarwch hoew- 
wych, ond tra gwageddos, yr hon oedd yn 
wastad yn gyrhaeddadwy iddynt, gan nad 
oedd en hamgylchiadau natnríol byth yn eu 
llnddias. Tystia?. ei diríawr ofid am ei 
grwrthg^Iiad oddiwrth achos Duw, ac ofnai 
na wnai Dnw byth fadden iddi Ni roddais 
un cefnogjwydd iddi i feddwl yn ysgafn am 
bediod, ond amcenais ei osod o'i blaen yp 
ei liwiau daaf Beth bynag, nid oedd cym. 
maint o eisian gwnend hyn, obleg^d yr oedd 
yn fiSeiddio ei hun yn barod, gan edifarhau 
roewn liwch a llndw. ** A roddodd y byd 
a'ch denodd oddiwrthDduw i chwì foddlon- 
rwydd a chysor ?^' "Na ddo, fe'm gwnaeth 
yn drnenus iawn." Pan ymunasoch chwi 
á> fath gyfeillach niweidiol,a ddarfn i chwi 
yn nnion roi y ddyiedswydd o weddlío 
heibio, a^ch defodau crefyddol ?" ** Na ddo, 
nld oedd fy nghydwybod yn canìatâu i mì 
wnentbur hyn, ond ymadawodd ysbryd 
gweddi â mi fel gwlith boreuol.^' Yn mha 
oleu yr ydych yn awr yn ystyríed y gyf- 
elilach, y gau-bleserau a'ch niweìdiasant iV 
ŵth raddau.'^ ** Nid ynt yn awr ddìm i mi." 
** Pe byddai i Dduw eich adferyd î iecbyá 
etto, a wnaech ohwi ymuno o-r newydd 
âVh gwageddus rwysgfawr gymdeithion?*^ 
**Pe gwnawn ni byddai eu cyfeillach i mi 
ond gofid ac euogrwydd cydwybod." Yro- 
ddangfosai yn ofidus am na ddywedasaî 
wrthyf oV bl^n am ei blaenorol deîmladau 
crefyddo). ** Na feddj^liwch fy mod am roi 
î chwi un drycfafeddwl anghywir am fy 
nodweddiad, gan g^ddio dim rhag^oçfi." Yr 
oedd ei faagwedd yn tystio ei geirwiredd. 

**Paham. na ddywedasoch chwi hyn 
wrtl^yf yn rhai o fy ymweliadan blaenoroli 



Digitized by VjOOQ1C 



360 



BYWYD PENDEFIGES. 



»'Ni aílaf ddìm dweyd, ond nid oddiar un 
dymuniad i dwyllo." " Yn eicb ymofyniad- 
au difrifol am iachawdwriaeth, a ddarfu i 
chwi ddim angrhofio pob pctb ond eich pech- 
od, eich Ceidwad, a thragywyddoldeb?^'— 
" Gwir, yr oedd fy hoìl enaid yn gorphwya 
arfaddeuant a bywyd yn nawddDuwî a 
thaflodd y rhai hyn bobpeth arall oV raedd- 
wl. Y mae yn dda iawn grenyf eich cly wed 
yn ymddyddan â mi fel hyn, ond O mor 
wael yr wyf yn teimlo fy hun,'' Eisteddais 
o-i blaen, a darllenais ranau o> 51 Salm, y 
manau mwyaf atebol idd ei sefyllfa. Yr 
oedd etraith ddwys ar ei meddwl oV oll a 
ddarllenais; sylwodd yn neiUduol ar y Ofed, 
y lOfed, yr lleg, a'r 17egoadnodau. Wrth 
ddarllen yr 17eg, gwneuthum rai nodiadau 
ar y cefnogrwydd sydd ynddi i bob gwir 
edifeiriol. Meddai hi, ** Y mae amaf ofn 
nad yw fy nghalon ddim yn ddigoa dryi)- 
iog." "Gwaith Duw yw meddalhau y 
galon." " O Arglwydd, dry llia fy nghalon 
yn fwy nag erioed !" " A gawn ni weddTo 
am faddauant a heddwch, am santeiddrwydd 
a bywyd tragy wyddol ?" Peuliniwyd a 
gweddiwyd, g^an ddechreu mewn cyfaddef. 
iad o'n llygredd moesol,gan briodoli daioni 
a chariad i Dduw ; gan gyfièsu ein trosedd. 
au gweithredol a'n camddefnydd oW ben. 
dithion goreo, gan dystio eí sefyllfa aM 
nodweddiad fel gwrthgilwraig; gan ddy- 
rouno ar Dduw faddeu, adferyd, cymhwyso, 
aM derbyn ato eì hun. Gwedì i ni gyfodi, 
gwasgodd fy llaw gyda gwresawgrwydd, a 
dy wedodd, ^ Dyma y peth yr oeddwn yn 
ymofyn am dano. Ond y mae amaf ofnnad 
ydyw fy nghalon yn ddigon drylliog, a'm 
hysbryd mor doddedig ag y dylai fod.-*-<- 
Dy wedais, " Duw y w y baraydd goren am 
hyny.'' 

Bu farw ei hunîg blentyn pan ond deg 
oed, gan roddi y boddlonrwydd mwyaf yn 
'ei thystiolaeth ei bod yn feddiannol ar galon 
•* newydd, acysbryd parod i> anfarwol oror- 
au gwynfydedig tu draw crafangau y bedd. 
Wrth siarad am y ferch hon, dywedai, " Y 
plentyn anwyl hon sydd ÿn awr yn y nef- 
oedd, a ddwfnhaodd ystyriaethau difrifol ei 
thad. Mae ei lythyrau yn wahanol iawM 
yn awr i'r hyn oeddynt arferol a bod. Mae 
ef yn dywedyd fod ei holl obaith ef yn 
Nghrist.'^ " A ydy w hyn ddim yn gysur 
mawrichwi?'- "Ydyw yn gysur cryf." 
*<A dderbyniasoch chwi ddim llythyrau oV 

natur hyn cyn i chwi ddyfod i H ?'' 

/^ Do.'' " A ddarfu i hyp fel moddiop eich 



dwyn i weddì'o, ac i ||^la diolchgarwch í 
Ddow?'' Dimatebiad. Yr oedd y gyfrin' 
acb yn awr gwedi bod ar yr hwyaf idd ei 
phabell wael a chrynedig, aM bysbryd yn 
dechreu terfysgu. Cyfodais i ymadael, 
Mewn agwedd dremedîg edrychai arnaf| 
trwy'r hon y tjrwynaî nodweddiad o hanan< 
ffieiddiad, gwediselio ei diragrithrwydd I 
dagrau edifeirwcb am ei phechodaa. Mew^ 
eiliad trodd ei golwg at yr eisteddían lle yi 
eisteddaswo. Dy wedodd, " DymaV íkn am 
hir amser y buoch gyda*r fath adynes."— j 
Dadguddiai ddymuniadau taeríon am ddy. 
lanwadau yr Ysbryd Glan, ac am raddaq 
helaelhach o gariad Crtst, gan ddywedyd, 
ei bod yn ofni yn fawr nad oedd yn ei garq 
fel y dylasai. 

Y dydd çanlynol am bnmp yn y boreu yr 
oedd yn wanaidd a gwael iawn. Rhai o'i 
geiriaa cyntaf, oeddynt, " Yr ydycfa cfawc 
yn wirgyfaill. DyMdasoch wrthyf yr holl 
wiríonedd. Profwch fi etto, ni ddymyinwn 
dwyllo fy hun." Dywedais wrthi hi, "Tyb- 
iwn eìch bod yn cael etch adferyd i*ch 
iechyd, yr hyn sydd holl annhebyg, a ydych 
chwi yn meddwl y parhaech heb anghofio 
Duw a'i achoB etto?^' "Mae arcaf ofn y 
gwnawn ; ond fy nymnniad y w glynu wrth 
yr Arglwydd, a thrigo dan gysgod ei aden» 
ydd." Yr oedd ycbydig draethodau yn fy 
llaw, a chyf^naishwyntiVymwe1wyroedd 
yn yr ystafelt. Dywedodd hithan wrthyf, 
**Rhoddwch un l*mi;''— Rhoddodd orchym- 
yn yn ei hewyllys i roddi dau cant o ddoleri 
i Gymdeithas y Traethodan. Yr oedd ei 
meddwl erbyi) hyn yn dra chysurus, a'i 
hofoau gwedi cilio. Gadawais hì roewa 
gobaitfa fod fy ymweliad heb fod yn ofer. 

Ari>l ygwasanaeth, yrhwyrSabbath, yr 
oedd yn llawer gwell, ac fe^m calonogwy<| 
yn fawr trwy ei thymher deimladwy a 
diolchgar. £i phrif ddymuniad oedd idd ei 
hewyllys gael ei lyncu I fyny i ewyli^ 
Duw. Yr oedd ei hofnau agos gwedi ea 
llwyr symod, ac ymostyng^ad a thàwelwch 
ysbryd gwedi cymmeryd eu lle. Gofyoodd 
i mi weddfo ain ychydig fypydiau, ganddy- 
wedyd ei bod yn ofni fy mod yn lluddiedigp 
ar ol llafur y dydd. 

Dydd Llun yr oedd yn sâi iawn, aethann 
idd ei hannedd am unarddeg yn yrhwyr, 
ac a arhosais yno hyd bedwar yn y borea. 
Yr ocdd yn dyoddef mewn gwasgfa galed. 
Ei gwasgfenon oeddynt dorcalonns; ood yr 
oedd yn ymddiríed yn Nghrist, acam ddyfn- 
achedifeirwch a chynnyd(l teimlad oli 



Digitized by VjOOQ1C 



BYWYD PENDEnCES. 



361 



IBeiddiad. Yr oedd gaîr Daw yn awr yn 
wertbfawr yn ei golwg^, a derbyniai lawer o 
ddyddanwch a ctaysar oddiwrtb rai rbanan 
o hono. 

Y dydd canlynol ymddangrosai yn wae! 
iawn. Yr oedd ei byBg^yfaint yn rboddi 
ymaith^ac angeu mewneicrwydd yn dynesn, 
ond nid yn y fatb agwedd ddycfarynllyd ag 
y gwelwyd ef rai amserau. Yr oedd arni 
lawer o ofnau, yn meddwl nad oedd ei 
bedifeirwch yn ddigon dwys, nad oedd ei 
bunanffieiddiad am ei banniolchg^arwch i 
Dduw y fath ag^ y dylasai iddo fod. Beth 
byna^, wrtb ymofyn â hi cefais ei bod yn 
ymwada â hi ei banan, yn ymddiried yn 
Nj^brist^ ei hatebion a'i hysbryd oeddynt 
' ddymunol a boddlongar. 

Y dydd canlynol (Mercber) yr oedd ei 
cberfF mew.n gloesion mawrìon, ond ei 
medd wl mewn duÜ ysbrydol a nefolaidd. Yr 
oedd yn dysgwyl am ymddattodiad buan, ac 
yr oedd — nid yn unig yn ymddangos ei bod 
yn barod— rond yp hiraethìawn aro ei mawr 
gyfnewidiad. Dywedodd, "Yr yfyf yn 
dyoddef llawer, ond beth yw y dyoddefiad- 
aa hyn i'w cyferbynp iV eiddo fy Arglwydd 
lesa ! Yr wyf gwedi bod yn meddwl am 
Galfaria : yr wyf yn co6o ei groes. O pa 
fodd yr anghofiaf hi? Mae arnaf cbwant 
i'm dattod, a bod gyda Christ! efe a dder. 
byn fy ysbryd." Dywedais, "Ni wrtbyd 
efe neb addaw ato: mae yn achub hyd yr 
jeithaf. 'Trowch eich gwynebau ataf fi holl 
gryrau y ddaear, fel y'ch aphuber.' " Dy- 
inunodd arnaf adrodd y 23 Salm; pan y 
daethum at y bedwaredd adnod, dywedodd, 
"Dyna yr adnod yr oeddwn iyn medd^l 
am dani." 

Pan yr oedd tan .un oV pangfeyddecbrys. 
lonaf, yr bon a dybiai a faasai yr olaf iddi 
bi, aca acbosodd yr ing mwyafdychrynllyd 
ìddi. Dywedodd, pan y caniataodd ei 

Îoenau fynyd iddi lefaru, "Byddaf yn 
in mewn gogonianf Ymuniawnodd, a 
dỳoddefodd unrby w bangfeydd adnewyddol. 
Dywedais, "Nid ydych ddim yn myned i'n 
gadael ni etto." Dy wedodd, " O am amyn. 
edd i ddyoddef ft pll a welo fy Nuw yn 
dda ! Fydd hyn ddim yn hir. O na byddai 
yr ymgy rch h wn heibip ! Ond mor bechad- 
iirus wyf nad ymostyngaf. ^i^^^J^^^» P^r 
ì mi ymostwng.^' Yr oedd ei llais yn ddrylU 
iog iawn pan yn dywedyd, "Nidoesbwrw 
arfau yn y rbyfel hwn. Gwr g^rw ydyw 
angep, er bod ei golyn gwedi ei dynu. Dy 
«wyl|y# di, O Arglwydd, ^ wne|er/* 



Yr bwyr, rbwng cbwecb a saitfa, ceíais fai 
lawer yn well. Dywedodd, "Yr wyf wedi 
hodyn gweddloam ddylanwadau yr Ysbryd 
Glan, ondyn ofni nachefaisddim o honynt.** 
Meddyliais ei bod yn meddwl am gael rhyw 
deimtadau megys yn wyrthiol arei meddwl. 
Dywedais wrthi hi, Nad oedd ei bargy. 
boeddiad o becbod, ei hunanffieiddiad^ a'i 
bymorpbwysiad ar gyfiawnder Crist, gwedi 
dyfod oddiar un argraffiadau naturìol, ond 
yn bytracb gwedi deìlliaw trwy dHylanw. 
adau yr Ysbryd hwpw yr oedd bi mor 
hiraethlawn am ei feddu: fod Duw yn 
fynycb yn rboddl heddwch cydwybod cyn 
rhoddi llawenydd yn y galon : a*n bod yn 
feddiannol o'r cyntaf yn arwydd goleu an| 
ddyfodiad yr ail. Nis gwelais hi oV pryd 
hwn hyd y Sabbath, yr 8fed o Hydref Y 
dydd hwn yr oedd wedî gfwaetbu yn fawr. 
Yr oedd ei nerth yn cyflym ddibenu, ei 
llygaid yn torwynu, a'i lleferydd yn gwan. 
ychu. Hi a-m badnabu, yn serchog gwasg- 
odd fy Ilaw, gan ddywedyd ei bod yn cani 
lesu; a chan fod Duw wedi eì gadael bi 
cyhyd, os oedd yn ol ei ewyllys, na buasai 
hi ddim yn anfoddlon i aros ychydig yn 
hwy i fod yn fwy cadarn yn eì ífyrdd. 

Dydd Llun canlynol gwelais hi, yr oedd 
yn gysglyd, ei meddwl yn ansefydlog, ac 
yn tynu yn gyflym at ei diwedd. Bu farw 
y prydnawn canlypol. 

Gwnawn rai addysgiadau oddiwrth y 
fleithiau hyn. Mor fawr y Ilanwyd yr 
wrtbgilwraig boo â^i flTyrddeibun! Mor 
fawr yw amynedd a thrugaredd y Dowy 
darfu iddi hi ei dramgwyddo ! Megys yr 
edrycbodd ar Pedr gyda golwgdreiddioly 
firgyboeddiadol a tbeimladpl, idd ei ddwyii 
yn ol o'i wibdaith wrthgiliedig, ac megys 
yr wylodd Pedr yn chwerw-dost; felly 
hefyd yr edrycbodd ar y gwrthddrych hoflT 
hon o'i benarglwyddiaeth, gan dywallt y 
gras o wir e^ifeirwch idd ei cbalon, ahunai|,^|^ 
ffieiddiad am ei baaniolchgarwch tuagÌtd,- 
fel y byddai iddi g^el ei pharotoi iV gwyn- 
fydedigrwydd pur yn yr annhraethol drig. 
íanan dedwyddol sydd yn nghadw i bawb 
a^i carant ef. 

Cymmered y dyn sydd yn beunyddjol 
esgeuluso ei argraffiadan crefyddol rybudd 
pddiwrth yr hanes bon. Cofied fod terfyn 
ar hirymaros Duw, ac oe ar o> aml geryddon 
y caledir y wàr, foddrylliad disymmwtb yn 
dyfod fel na bo meddyg^niaeth. Nawan. 
gaìoned yr bwn sydd gwedi blino cloddio 
pydewau toredig, ond.cofied nad oes acbos 



Digitized by VjOOQ1C 



1 I 



ses 



PRBGaSTH. 



Iddo drenini. Dyma lef yr hwn sydd yn 
rlioddi y dwfr bywiol» '*Od oes ar neb 
■ycfaed, dened ataf fi, ac yfed."" Yr hwn 
iydd yn gwroii ei banan yn ei galedweb 
anedifetrio), al galon fel yr adamant, yn 
dweyd wrth Ddnw, «CSlia oddîwrtbyf; nid 
ydwyf yn ewyllyrio gwybod dy flyrdíi^" y 
naeganddo reewm dros ofni ei gyflwr. Ond 



y troseddwr ediíeirfol, y grwrthgiilwr d|| ' 
cbweledig, y mae gaoddo syifeini cedyro ■ 
obeithio am iachawdwrnieth,-— aodweddiiB ' 
Dnw, gras ein hanwyl Geidwad, a> aelgiM ! 
llnosog sydd yn holieâi^ ar eì gyferM 
firrdd yrefeagyl. l 

Cyf. Jbhsin JEmuiit 
Cmrefrog Newpdd, Hydref 8, 1835. 



TRAETHODAU. 



PREGETH. 



RHÜF. II. 18. 



-16. 



'* OUegid cynnifer ag a bechasant yn ddiddeddf, a 
gyfTgoUir befyd yn ddiddeddf ; a chynnifer ag a 
becbasant yn y ddeddf; a femir wrth y ddeddf, 
(canys Bid gwrândawwyr y ddeddfsyddgyfiawn 
gcrbron Duw, ond gwneuthurwyr y ddeddf a 
gyfiawnheir. Canys pan yw y cen^oedd y rhai 
nid yw y ddeddf ganddynt, wrth naturiaeth ^m 
gwneutfaar y ppthau sydd yn y ddeddf, y rhai hyn 
b«b fod y ddeddf ganddynt, ydynt ddeddf iddynt 
eahunain: yrhai sydd yn dangos gweithred y 
ddeddf yn ysgrifenedig yn eu cajonau, a'u cyd- 
wybod yn cyd-dystiolaethu, a'u meddyliau yn 
cyboddo eu gilydd, nea yn esgusodi) yp y dydd 
y bamo Duw ddîigeloedd dyni<Mi, yn olfy efesg- 
yi i, trwy lesu Grist." 

Yr oedd yr eglwys yn Rbnfain, pan yr 
ysgrifenodd Paul yr epistol bwo, yn gyn- 
nwysedig o laddewon a cbenedloedd ; (y 
Groegiaid.) Gwyddai yr apostol am y 
toedd oedd yn yr luddewon i ddìrmygn y 
cenedloedd, gan eu hystyríed dan fam Duw ; 
ac ystyried eu hnnain, fel cenedl, mewn 
cyfìwr rhagoracb. Gan byny, gwedi sylwi 
yn y bennod flaenorol, argyflwr isel, llygr- 
edig a tbruenus y byd cenedlig; y mae, yn 
ybennod hon, yn ymresymn âV luddewag 
oedd yn bamu y cenedloedd, ond yn medd wl 
yn dda am ei gyflwr ei hnn ; o herwydd el 
M yn loddew, a bod deddf Dnw ganddo; 
' ^ ei fod yn cyflawni yr un pecfaodau a'r 
cenedl-ddyn. Y maeYapostol yn dangos 
nad oedd eì gyflwrddimyn well oberwydd 
fod deddfDuw g^nddo, tra nadoedd yn byw 
yn ei bol; ond yn waetb: ac y bydd i 
Dduw dalu i bob un yn ol ei weitbredoedd, 
yn ddîdderbyn wynefo, adn. 6-í-H. Y mae 
yn dangosbefyd y byddi bob nn gael ym- 
wnend ag ef yn ol y manteision fyddo wedi 
fwynbau. Gwel y darllenydd dealins fod y 
l«fed aV 16eg adn. yn dal cyssylltiad neill. 
dnol â'u gilydd, a bod yr hyn a gynnwysir 
ya y 13, 14 áV 15 o fewn cromíàchan, yn 
cael ei ddwyn ì mewn yn achlysurol. 1 



weled y cyssylltiad yn eg'lnr, byddaî ya' 
fanteîsiol i ddarlien yr 16 yn nesaf at y If^ 
adn. Pan y dywedìr yn y testyn fod rhsi 
hebyddedd/, ac yn pecbu yn ddiddeddfy yf< 
olwg yw, eu bod beby ddeddf ysgrifenedîg: 
etto dy wedir fod y cyfry w yn ddeddf iddynt 
eu hunain ; hyny ydy w, y mae ganddynf^ 
ynddynt eu hunain, sef yn argraffëdigarea 
meddyliau, yr hyn ag sydd yn reol iddynt, 
yn dangoít pa fodd y dylent ymddwyn.— > 
Bellach cyinmeraf achlysur ì sylwi ar y 
pethao canlynlil : 

I. Fod dyn yô ddeiliad deddf 

II. Natur y ddâ^ddf y mae efe dani. 

IIi. Y bydd i EWuw yn y diwedd, î ym- 
wneud â phob nn f^ ol ei wir gymmeriad 
yn wyneb y ddeddf h^no, ac yn ol yr aro- 
lygfìad a gafodd o boni. 

I. Fod dyn yn ddeilìüad deddf Wrth 
ddeddfyr ydym i ddeall, iteyfrailb, nen reol 
wedi ei rboddi gan un rae\b[Q awdurdod, i 
arall i ymddwyn yn ei bol. \Pan yr ydym 
yn dywedyd fod dyn yn ddeil1(&d deddf, ein 
meddwl yw, fod pob dyn wed\cael rheol i 
ymddwyn yn ei hol, ac fel y cyfj^ y ™^ 
yn gyfrifol i Dduw am ei ymddyfPad. Ond 
i brofl byn. 

1. Yrydwyfyn casglu mai 
oddiwrth y fiaitb eglur, fod hoU 
greadig^eth, adnabyddus ini, dan 
Ymaepob peth yn gweitbredu yn 
aidd, neu yn ol rheol : y mae gan fool 
ei ddeddf,-pf-deddf addas Vvt natnr. Dy 
weitbiau am ryw beth, ei fod felly yn 
iol, neu wrtb natur felly ; ond pa betb yi 
hyny, ond ei fod yn ol ^osodiad 
natur?— yn ol y ddeddf a roddwyd 
Pan edrychom ar elfenau y greadi{ 
y tân, y dwfr, yr awyr, aV ddaear, 
pob nn yn gweithreda yn rbeolaidd a cl 
son. Felly hefyd y bodan wybrenol 
mae y rhai hyn oll yn troi yn eu cyld 
heb wyro, yn ol y ddeddf a gawsant. 
edrychwn etto iV byd tyfienol, oawn weled^ 



i fell j 



redir 



AwÀ 



Digitized by VjOOQ1C 



MGOEnt. 



388 



.^ 00 pélb^ — y ewbl yn cynHnèryd lìe yn 

.énfnos a rheoUUdd. Yr nn modd hefyd y 

•^dnriaid »ydd á by wyd ganddynt : y mae 

ÿni y rhai hyn bob nn ei ddeddf. Yn o\ y 

ddeddf a roddwyd iddi gan Awdwr natnr y 

diog«la ac y r ymgeledda yr iár ei cbywion : 

ae felly y g^ofaia pob creadur am ei ry w.— - 

Nid dygwyddiad ydyẁ hyn, ond gwéithred- 

ant felly yn gysson a rbeolaidd. Feìly y 

mae pob rhan o^r greadigaeth isod hon yn 

yoiddaiig^os dan lywodraetb,-^an ryw ihth 

6 ddeddf. Gallwn gasglu oddiwrtb hyny, 

nad ydy w dyn,— y darn ardderchocaf o'r 

fin^eadigaeth, wedi ei adael yn hoUol ddi- 

ddeddfy^c-— heb reol i ymddwyn yn ei hol. Y 

maeyn deilwng o sylw hefyd, mai nid yr nn 

fath ddeddf sydd wedi ei rhoddi i amrywiol 

ranany g^readigaetb. Nidyrnníkthddeddf 

sydd wedi ei rhoddi iV mAr, ag i> anifail. 

Fel y 0186**^ olaf yn uwch gradd mewn bod- 

olìaeth na^r blaenaf, y mae yn gofyn deddf 

tagoracbi V maeV anifail yn meddu ar 

íath ewyllys a theimtad, ac y mae yn 

nínddhau Vr ddeddf a roddwyd iddo gyda 

matho hyfrydwch, yr hyn nid oes gan y 

rfaan ddifywyd o*r greadig^th. Y maegan 

hob peth ddeddf addas i'w natur a'ì gy. 

mhwysderau. Felly gallwn gasglo fod dyn 

ẃedi cacl deddf addas iV natur a'i gy. 

mbwyaderan yntan. Fei y mae yn fod 

rtiesymol, y mae yn addas iddo gael deddf 

ag y maé i ufnddhan iddi yn yr arferiad oH 

reswni — y cymhwysder neilldool a fedd. Y 

mae pob creador yn defnyddioy cymhwys- 

âérau a fedd,-i-yr aderyn eiedyn, yr ysgyf. 

nog ei thraed,&c. felly maedyn iddefnyddio 

ei reswm,— y peth rhagoraf a fedd, wrth 

nfuddhan i ddeddf ei Grewr. 

2. Yn gysson â hyn y mae y gair dwyfol 
yn dangos, fod dyn wedi cael deddf addas 
iddo fel creadur rhesymol. Y maeV 
ysgrythyrau yn Ilcfaru am ddyn, ac wrth 
ddyn, fel deiliad llywodraethfoesolDuw: 
gorchymynir nn peth, a gwaherddir peth 
arall, gan roddi ar ddeall iddo ei fod yn 
atebol i Dduw am ei holl ymddygiad. Yn 
nesaf sylwn 
II. Ar natur y ddeddf y maedyn dani. 
1. Y mae y ddeddf hon yn syifaenedig ar 
natur pethau. Ÿ mae pethaui'w gwnenthur, 
a phetbau i ymwrtbod â bwyut: gwrth. 
ddrycban i'w cam, a gwrthddrycban iV 
gochelyd, yn ol y rheol hou. Paham? Am 
fod Dnw yn gorcbymyn felly. Puham y 
g;orcbymynodd felly? Am ei fod yn 
ewyllysio felly : amlygiad o'i ewyllysydyw 



ei orehyrayn bob atmer. Ond pahnai yr 
ewyllysiodd Dnw felly? Am fod byny 
ynddo ei bnn, yn briodol. Nid o herwydd 
fod Dnw yn ewyllynio iV greadnriaid ei 
garti ef, y mae hyny yn briodol; ond aa 
ei bod yn briodol iddo gael ei gam yr 
ewyllyaiodd, ac y gorchyraynodd efe iddynC 
ei garn. Nid oblegid fod Dnw wedl gw». 
halrdd anghyiiawnder, y mae anghyflawnder 
yu ddrwg ; ond oblegid ei fod ynddo ei hnii 
yn ddrwg, y mae Doẅ yn ei wahardd. 
Felly am yr oU ag y mae efe yn ei orchym- 
yn, y mae yn ei orchymyn am ei fod jrn 
ewyllynio iddo gael ei gyèawni ; ae y nae 
yn ewyllysio felly am ei fed yn briodol: a> 
byn oU ag y mae yn wahardd, y mae ya ei 
wahardd ara ei fod, ynddo el hnn,ynddrwg. 
Ettoyn 

2. Ewyllys Dnw yn aralygedig ydyw eia 
rheol ni i ymddwyn yn ei bol. Nis gallwii 
wybod am lawer o bethan pa nn ai priodot 
nen anmhrìodol, danen ddrwg ydynt ; ond 
ni a allwn fod yn aior fod yr hyn oll y maef 
efé yn ei orchymyn yn dda, a*r hyn ofl j 
mae efe yn ei wahardd yn ddrwg. Pnn f 
deallom gan hyny fod nn pcth yn cael el 
orchymyn gan Ddnw, nid ydym i aroe i 
ymofyn a ydyw y cyfryw beth yn briodol^ 
ai nid ydyw. Y mae gwybod fod Dnw yn 
ei orchymyn yn ddigon i ni. Ei ewyliys ef 
ydyw ein rheol ni. 

3. Cynnwysiad gofyniadan y ddeddf Im» 
ydyw, fod i ni gydnabod pob gwrthddrych 
yr hyn ag ydy w, ac ymddwyn tuag ato yn 
gyason á hyny. Fel y mae Duw yn oruchaf 
mewn mawredd a gogoniant, — yn omchaf 
mewn llywodraeth,'^yn oruchaf, ac yn 
anfeidrol mewn hawddgarwch, y raae i ni 
i'w gydnabod felly. Gofyniriniyraostwng 
yn benaf ac yn hollol iddo, a*i garn á'n holt 
galon. Fel y mae ein cymmydog yn ogyf- 
uwch á ni, gofynir nî Tw gnru fei ni ein 
hnnain. Felly hefyd am bob gwrthddrych 
arall ; y mae i ni ei gydnabod, eî garn, ae 
ymddwyn tnag ato yn ol ei wir werth Ý 
mae holl dda y byd hwn hwn i*w ceisio a*a 
caru yn ol y peth ydynt. Fel y maent yn 
rhoddion Duw, ac yn fanteisiol er ein cyn.: 
naiiaetb, ein cysuf a*n defnyddioldeb, y 
maent iV ceisio a'u gwertbiawrogi ; on(í 
nid yn uwch na hyny. 

4. Y mae y ddeddf hon yn ddeddf iV hoif 
ddyn : yn gofyn agwedd y meddwl gystal 
a gweithredoedd y corff. Pan y dywedir y 
bydd i Ûduw dalu i bob un yn ol ei weHiu 
redoeddy cynnwysir gweithredoedd y medd- 



Digitized by VjOOQ1C 



â64 



t^REGEtH. 



wl i^yiUl ag eiddo j corff. Diefaon dyn 
fyw mewn pecbodaa yigeler yn nghyfrif 
ác yn Dg^lẃgr Daw, ac heb g^yflawni an o 
bonynt yn weithredol á> corff. Dichon ei 
fod jm Uofraddio ei grymmydogý â*r meddwl, 
trwy goledda ysbryd dialgar, ac heb alln ei 
ladd yn weithredol. Dichon iddò fyw mewn 
godineb o ran ei feddwl gerbron Daw, ac 
heb gyflawDÌ hyny yn weithredol, yn ol 
esboniad Crist ei hdn ar y peth, Mat. 6. 28. 
Y mae y peth hwn yn fwy manwl a phwy^ 
igr Dtigr y n>ae dynion yn gyffredin yn èi 
ystyried. Y mae y ddeddf ag yr ydym ni 
daoi yo gofyD agwedd addas ar y meddwl 
tnag at Ddaw,-Migwedd addas ar y meddwl 
taag at ein cyd.ddynioD,— -eio hnwchradd, 
eÌD cydradd, a'o hÌ8radd,-<^D tenlooedd,-^ 
eÌD brodyr crefyddol (oid yn uDÌg oV un 
énwad a ni, ond) yn gyflredinol, le ein gel- 
ynion ! Mìd ydy w geirían a gweithredoedd 
anmhriodol, ond ffrwyth yr ud pechodaa yu 
cael encoledda yn y meddwl. 

5. Y mae yn perthynu i'r ddeddf hoD (fel 
pob cyfraith dda arall) gymhelliadaa,— 
bygythioD ac addcwidion, pa rai a gyfeiria 
at reswm dyo. Y mae^ aiiifaiì yo cael èi 
gymhell i gydffurfio âV ddeddf a gafodd, 
trwy fod tuedd wedi ei gosod ynddo at 
hyuy ; ond y mae dyn yo òael ei gymhell i 
Dfuddbau trwy osod ger ei fron y fantaiso^ 
naill do, a'r perygl oYtuaralI. Deagys 
hyo fod dyo yo weithydd rhydd. Ni buasai 
wiw cyfeirío y cymhelliadau at ei reswm oni 
buasai yn meddu rhyddid i ddewisufuddhan 
neu anufnddbau: ac heb byn nì byddai 
cbwaith ya gyfiawD ei gospi ef am anufudd. 
hau. 

6. Rhoddwyd y ddeddf hoD mewD gwa- 
banol raddau o eglurdeb i ddyn. 1. Am. 
Iygwyd hi i ddyu yn eigyflwr creadigol,yD 
gwbl eglur. Gwyddai yo sicr am ei ddy- 
ledswydd. Yroedd yD argrafiedig ar ei 
galoD ; ac yr oedd ef yo dal cyfrinach aml 
à'i Waeuthurwr. Gwedi i ddyn becbu, 
dechrenodd golli adoabyddiaetfa gywir o 
wrthddrychau ysbrydol : collodd gÿfrinach 
á'i Dduw, aetb ei feddwi ar ol gwrthddrycb- 
au ereill, abuasaì y byd yu soddi yn fuan i 
dywyllwch a thrueni cyffredinol, oni buasai 
i Dduw o*i drugaredd roddi amlygìad pelU 
ach o'iewyilys iddo. Gwnaeth felly trwy 
ámryw bethau i drigolíoD y cynfyd, aV 
patrieirch. 2. Rhoddodd gyhoeddiad neill- 
duol o'i ewyllys i Israel arfynydd Sinai; ac 
fel na chollai y byd ef mor fuan, rhoddodd 
ef yn yfgrifenedigy a cbyfododd amryw 



broffwydi i'w eglaro iddynt, agalw eù aylẁ 
ato. 3. Cyhoeddodd ei ewyllys yn y modd 
mwyaf cyflawn ac eglar yn yr efeng-yl. Yr 
un ddeddf mewn sylwedd oedd yiL cael ef 
cbyboeddi i ddyn dan y gwahanol orachwyl- 
iaetban byn, ond yn cael ei hamlygu mewn 
gwahanòl raddau. Y mae y ddeddf hon i 
ryw raddan ^n y paganiaid, fel y dy wedîr 
eu bod yn ddeddf ìddynt éu bunain. 

Arwain y sylwadau blaenorol ni i wnead 
ychydìg o nodiadau yn mhelladi fel y can- 
lyn: 

1. Ymddengys fdd y ddeddf a roddodd 
Düw i ddyn, ar bob golwg, yn deilwog a 
Dduw fel Llywydd, cystal ag addas i ddyn 
fél deiliad; ya gyflawn, y% êontaidd, ac yik 
dda. 

2. Ymddengys hefyd fod DoW dan fath o 
angenrheidrwydd i aíiiddiffyn y ddeddf ä 
roddwyd ganddo. Gwedi i ddyn fyned ya 
droseddẃr, rhaid oedd ei gospi; neo os 
arbedid ef, fod rhyw ddarbodaeth* yn cael 
ei ddyfeisio er cynnal anrhydedd y lly wodr- 
aethachymmeriad y Llywydd; — erdangoẃ 
y drwg o anufudd.dod, yn nghydag' ao- 
mhleidgarwch gweinyddiad y llywodraeth 
yn ngolwg y bydysawd. Oddiyma y cwyd 
yr angenrheidrwydd am lawn. Heb lawn 
buasai raid ini fèl troseddwyr arosbyth daii 
y gosp ddyledus ini. Cafwyd lawn addaë 
a digonol, a chyhoeddir y cyfryw yn yt 
efengyl fel cyfrwng gwaredigaeth îni. Y 
mae Dnw yn awr, fel Llywydd gogoneddns, 
yn cyhoeddi rhyddhad i> neb a gofleidia ei 
gynnyg^ad g^asol. 

3. Er ein barbed ar gyfríf yr lawn yn 
unig, etto rbaid ini gymmeradwyo deddf 
Duw, ac ymestyn at gydffurfíad didwyll á 
hi, onidê nis gallẁn fod yn dderbyniol 
gydag ef. Da ydyw y ddeddf o hyd, ac nid 
ydyw yn goddef un anfri wrth fod y tros- 
eddwr yn cael ei ryddhau ar gyfrif yr 
lawn. 

III. Bydd i Dduw yn y dîwedd ymwnend 
â phob on yn ol ei gymmeriad yn wyneb y 
ddeddf, ac yn ol y graddau o amlygrwydd a 
gafodd o honi. 

1. Gelwir paẃb i gyfrif Ni fydd un yn 
rhy ucbei ei sefyllfa, — er iddo yn ynfyd 
ddychymmygu hyny, efallai tra yn y byd 
hwn ; ac ni fydd un yn rhy isel a disylw î 
gael ei alw i gyfrif Bwrir golwg ar sef: 
yllfa pob un, a'i berthynas a'i gyd-ddynion ;' 
— -ar yr holl ddaioni a dderbyniodd o law eí 

* an expedient. 



Digitized by VjOOQ1C 



CWRWDOD CYMRÜ. 



365 



Greawdwr *, ac ar yr hoH ^fleusderau a 
grafodd t ogoneddo Duw, ac i lesAa ei ^yd- 
gjeadoriaid. 

2. Cydffarfiadâ'rddeddf, yti ol yf^raddau 
oamlyg-rwydd a gafodd o honi; hyny yw, 
inewn {jTeiriau ereill, yn ol y cyfleosdra a 
gfafodd i wybod ewyllys yr Arg^lwydd ; fydd 
yrhynaofynir oddiwrth bob on, sef agfwedd 
addas ar y meddwl, ac ymddyg^tad cysson â 
hyny tuaf^ atbobgwrthddrych, yn ol yr hyn 
ydyw. Sylwir yn arbenig ar açrwedd calon 
dyn taag at Dduw fei y ^wrthddrych goe^on- 
edduaaf: acar y cyfryw a gawsant fwynhao 
breintiau yrefengyl,creffir ÿn benafdimar 
agwedd eu calon tuag at y Gwaredwr a 
threfn yr iechydwriaeth. 

Bydd yr ymofyniad hwn, aV ẁrn, yn 
rhwym o fod yn berffaitfa gywir, am y bydd 
holi achosionanghywirdeb yn anfeidrol bell 
oddiwrth y Barnwr. Ni fydd modd iddo 
wyro barn ti'wy anwybodacth, fel y gwneir 
yn aml mewnliysoedd daearol; canysbydd 
y cwbl yn bcrifaith eglur i'w olwg ef Ni 
fydd modd gwyro bam trwy ofn, neu wobr- 
elw, am y bydd y Barnwr yn berfiàith 
ddedwydd, ac ynanfeidrol uwchlaw cael ei 
ddrygu gan neb, na derbyn un fantaìs ar 
law neb. Ni fydd nn diffyg- nac anmher- 
íFeithder cbwaith yn y rheol, fel y mae gyda 
chyfreithiau dynol ; ond bydd yn berfTaith 
Uniawn, ac yn gwbl eglnr. 

3. M ewn canlyniad i'r ymholiad cyhoedd- 
ü8, a chyffredinol hwn, ystyrir pob on, ac 
ymwneir ag efyn ol ei wirgymmeriad. Yna 
(yn ol y cyd-destyn) y telir i bob nn yn ol 
ei weìthredloedd; aef i'r rhai a wnaethant 
dda, fy wyd tragywyddol; eithr i'r rhai 
anufodd, Uid a dig^faint. Terfynaf gyda 
thri o nodiadao: 

1. Y mae o*r pwys mwyaf ein bod nî y*^ 
iawn ddeall ac ystyried ein sefyllfa. Yt 
ydym yn ddeiliaid llywodraeth foesol Dnw, 
yr hwn sydd berffaith yn ei wybodaeth, yn 
anfeidrol yn ei burdeb a'î gyfiawnder, ac 
yn hollalluog. Yr ydym yn byw dan yr 
amlygiad mwyaf eglor oM ewyllys, acymae 
genym y cymhelliadau mwyaf grymns i 
ufuddhau. Bydd anofodd.dod ynom nì, yn 
anad neb, yn ddiesgus. 

2. Nidydyw ein hai^fa ni yn ysefyllfa 
bresennol ond dros amser byr ac ansicr 
iawn. Byddwn yn foan bob nn drosto ei 
hun yn sefyll gerbrou eîn Llywydd, a*n 
Barnwr gogoneddus ! Ymddygir tuag atom 
byth yn ol yr hyn a fyàá ein cymmeriad 
bryd hwn. O mor resymol ydyw i bawb o 

46 



honom ymofyn, Beth yw ein cymmerìad yn 
awr? 

3. Y mae yn gysur mawr ini feddwl, er 
ein bod yn droseddwyr o ddeddf uniawn 
DuW, ac fel y cyfryw yn rhwym i gosp, etto 
fod granddo drefn yn mba nn y mae yn 
medru arbed y troaeddwr, heb ddirymn el 
lywodraeth a chymmyln ei gyrameriad ei 
hon. Y mae yn ein cymhell i wynebn ato 
er oin dedwyddwch tragywyddol yn y 
drefn hon. Cofleidiwn hi yn ddiolchg^, a 
dioed. Amen. 

Tŷddewi. J. G. 

CWRWDOD CYMRU. 



Ymddengyb fod mwy o g^mgymmeriad 
yn ngbylchcwrw nag yn nghylch dim arall 
sydd yn cin g^wlad. Mae Dnw ybyd hwn 
wedi tyno llyg^id, nid yn unig y rhai di- 
gred, ond y rhai crediniol hefyd! Pawb 
bron yn cymmeryd fod cwrw yn ddiod 
faethlawn ac iachusiawn, ac felly yn ang^n- 
rheidiol. Ond os gwelwch chwi yn dda, 
* Mr. Addysgydd, ddangos a dysgn y wlad i 
ddeall yn amgenach. 

Addofa páwb mai dwfr yw y rhan fwyaf 
o gwrw ; ac y mae yn sicr nad oes ofal am 
gael dwfr glan ac iachus wrth wneudcwrw, 
fel y gofelir am ddwfr at bethao ereill. — 
Cymmerir dwfr at wneotbur cwrw lle y 
gellìr ei gael fwyaf eyfleus, pa un bynag ai 
daaicanolig: weithian cymmerir dwfr yn 
llawn o fudreddi dynion ac anifeìliaid, a 
dywedìr ei fod yn eithaf wedi ei ferwi; a 
gwaeth fyth, yn fynych dwfr wedî ei wen. 
wyno g^n fwyn neu fŵn copr, plwm, &c. Y 
Inae hyn wedi myned ft nerth aelodan ac 
iechyd miloedd, a'u prysuro i*r bedd. Tebyg, 
a gwaeth fyth ydyw porier Llondain wedi 
ei wneothor o> afon Thames, yn yr hon y 
mae holl fudreddi trigolion Llundain! Y 
mae dwfr y Thames yn rhy wenwynig i 
bysgod fy w ynddo, ni thal i'r cyfferiwr ei 
roddi mewn potel i gadw pysgodyn ;— hoU 
dai bach a chenffosydd y ^inas yn arllwys 
iddi; ac er hyny dywŵir, "O, y mae 
Londm porter yn iachus!" a miloedd yn 
credn ! Ac yna rhaid myned o*r ddinas í 
newid awyr, neu pe dywedid y gwîr, i 
newid diod, &c. 

Ond yr ydwyf yn beiddio dywedyd, nad 
y w cwrw yn iachus yn ei natur, heb son am 
gwrw gwan,cymmy8g, gwael, aphefhwedi 
ei halogi yn fwriadol. Ond am yr hyn a 
eilw ein pobl a'n papurao, "cirfw da," nid 



Digitized by VjOOQIC 



366 



CWRWDOD CŸMRU. 



da ydyw, yn gyffiredinol ; er, ni ddywedwyf 
nad oes eithriad i'm goeodiad. 

Nid grawn cry f a maethlawn iawn ydy w 
yr haidd yn ei natnr, er ei fod yn eithaf 
iachna ond eì gymmeryd ftl y rhoddddd y 
Creawdwr ef, aef yn fara nen ynfroth. Yr 
hyn sydd yn gwneutbur cwrw yn afiach 
ydyw, fod yr faeidden yn cael ei dosbartha, 
ei heg^no, a*i heplesio. Wrth wneuthnr 
hrag at gwrw y maeV haidd yn cael ei 
ddoabarthn,— petb yn myned fr dwfr wrtfa 
ei wiychu, peth yn myoed i'r egpn ac yn 
llwch, peth yn fwgdarth neu agerdd wrth 
ddarllaw, peth yn myned Vr soig, &c. Dob- 
barthu yr heidden neu ryŵ rawn arall yn 
cyfnewid ei nator— dosbcurtbu yr awyr a^i 
gwna hi jm wenwynig^^bara gwenith 
drwyddo yn iachacb na'r peiiliaìd puraf--j 
mae uchel wyr yn dewis bara Mwyd, &c. Y 
naill ddernyn o'r grawn gyda^r llall yn 
iacb ; ond y naill ddernyn heb y Ilall i wrtb. 
bwyso yn afiach. 

Mae yr effino hefyd yn ei wneuthar yn 
afiacb. Âfaetuedd yn yr haidd i fynéd wrth 
ei fragu yn fatl, fraenedig ; yn colli ei nerth 
a^i fy wiogrwydd iachus : y mae'r peth goren 
oll yn myned yn egîn. Yn fyr, y mae yr 
holl oruchwyliaeth yn gwaelù ac yn tlodi 
yr haidd, fel nad y w byny o faetfa sydd yn 
y brag, ondmaetb pwdr a braenllyd. Felly 
y raae pesg yfwyr diod frag. 

Ond efallai mai y peth rowyaf afiach yw 
yr eples a roddir at ddiod frag wrth ei dar. 
Ìlaw. Wcdi rhoddi y burym at y ddiod, y 
mae yn ei gweithio, ae yn newid ei natnr :-^ 
yr byn oedd oV blaen megys sŷth, CHarch^ 
aV melysdod oedd ypddi, yn iroiyn aicoholy 
sefmatho wenwyn; ac felly y maeV boll 
ddiodydd eplesedig yn weDŵynliyd, ond 
beb fod mor gryfed a niweidiol ag ydyŵ 
diodydd distyIiiedig,8efgwirodydd. 

Nid yr un gweithrediad sydd mewn bara 
eplesedig, ac felly nid yw yn feddwol ac 
afiach. 

Mae genyf enwau dau cani a phedwar 6^ 
ddysgedigioB yn yr on traetbodyn ar y mate^ 

hWD. 

Afiecbyd diodydd meddwol ydy w bron yr 
holl gwyno oblegid diffygtreuliad y bwyd, 
ac yna darfodedig^eth cyflym neu araf.*^ 
Ychydig o*r bobl gryfion, y rhaî sydd yn 
bwy ta yn ddaa rheolaidd, yn pesgì, sef math 
obesg afiacli a braenllyd,— yna, cymmerir 
hwy ymaith gan y parlys mud, haint y gi'au, 
neu y dyfrgl wyf, &c. Hcfblaw yr holl filoedd 
yn flynyddol yn marw trwy ddamweinian 



dychrynilyd : dicbon fod wyih o bob dêg ÿtf 
meirw ar en gwelyau, wedi liadd en bnn. ' 
ain, byrhau euhoee, cael tori en caIonan,8ef 
gwragedd, babanod, yn cael en nychn a'n 
lladd. O, pa beth pe clywid llais y marw- 
olion yn cydfloeddioam y gwir achlysnr a^a 
cyflymodd i'r bedd ! A dicbon fod Ilawer o 
dduwiolion wcdi byrban en hoes, yn oi 
golwg ddynol, ac attal en defnyddioldeb 
trwy yfed diodydd meddwol, oblegiä anwy. 
bodaeth, blys a gwendid pechadnros?. 

Anwyl Syr, pa beth a wneir am foddion 
gwybodaeth. Dyma sydd eisìan yn sicr. 
Ni fyddai y fath ddinystr tyromorol a bythol 
ar ddynolryw pedeallai y wlad natnr diod- 
ydd medd wol,— bydded i ry wrai effro wylio 
dros ereill. 

£r codi meddwl eich darllenyddion at yr 
yr achos cymmedrol, ystyrier y pethau can.: 
Iynol : 

1. Cyffredinolrwydd y peehod o feddw- 
dod. Dyma y pechod mwyaf cyt^edin yn 
yr holl fyd, oddieithr anghrediniáeth. 

2. Dyma y pechod gwaethaf am arwain ì 
bechodan ereill, oddieithr angfarediniaeth. 

3. Y pechod â mwyaf o ddigywilydd-dra 
gydagef. Gostyngir pen ar ol cyflawni 
pechodan ereill; ond am feddwdod, "Ni 
fedraut wridio !'* Ýn hy trach ymfifrostiant ! 
Wedi colli yr ycbydtg synwyr oedd gandd- 
ynt,ymhyfânt yn ea hynfydrwydd ! Dywed 
ý plant bach, "Wyf fi yn feddw, wel di!!** 

4. Pechod gwaethaf am ddinystrio nertb 
ae iechyd dyn. Pellwyddem y flwyddyn 
hon i roi terfyn ar ddiodydd meddwol, 
bernir y byddai yr eflaitb ddrWg yn y , 
gwaéd am oesan ! 

5. Pechod yn ttodi ac yn aflanhan ein 
gwlad: '<Y byrddau oU sydd lawn o 
«hwydfa," Esa. 28. 8. Drewdod a digywil- 
ydd-dra yn y cornelan aV heolydd. Dìin 
iaith, synwyr, na lledneisrwydd gan lawer 
o*r tafemwyr, a'r yfwyr mawr. 

6. Y pechod bwn sydd yn attal holi fas. 
nach y wlad. Pob gwaith, celfyddyd, mas- 
nach, amaethyddiaeth, megys yn aefyll,-^ 
dím aHan i drin gweithfeydd, prynu dillad 
na modd i^w gweitbio,— y tir yn cael moM 
hanner drin,-— •faaws i'r diog werthu cwrẁ. 
Y fasnach mewn diodydd meddwol wedi 
llyncn y cwbl ! 

7. Dysgeidiaetb yn isel iawn yn y wlad. 
Dim ysgolieii o fawr wertb, oblegid nad oeb 
arían nac awydd. Y cyfifredin bobl hẃ 
fedru ysgrifenu Itythyr yn rheolaidd mewa 
nniaith! £r ysgrifenn adref o^^r Americ% 



Digitized by VjOOQ1C 



TAEOGRWTOD EOLWTS LOEG|t 



367 



iii bydd tair llmeU yn n^yd heb balì ! T 
mae Pábyddion yr Iwerddon yn rbagori ar 
y Cymry yn hyn ! Ychydig o wybodaeth 
g:yffredíiio1 yn ein gwlad ! 

8. Pob cymdeithas yn «ael ei dyryau^ 
cymdeitbasdeDlnaidd, eglwyaig, a gwladoì ? 
Dyn marwol (meddw) broii yn mfaob teulp ! 
AngbymbwyB iawn i g^mdeitbas as^laidd 
asaDtaidd y nef! 

9. Pechod yn iselhan dynolry w. O, dyn 
-— rbaglaw y byd— wedi myned mor wael ac 
aoBühärchas ! Anhawdd cael dyu o gym- 
meríad, cymhwys i sefylifa o ymddiried! 
Piant o> an teuln ydym oll. Mae i ti fii. 
oedd o frodyr Aieddw, O fy enaid ! 

16. Y pechod hwn sydd yn attat llwydd- 
iant, yn aerio y gydwybod, yn caledn y 
gfaion, ac yn cau miloedd ein gwlad o> nef- 
pedd ! 

Dymunwn i ehwi, Syr, neu rai o*ch go- 
hebwyr, helaethu, rhag na cbaf oes na 
cbyflensdra fy hnn. 

Yr eiddoch yn tfyddlon, 
Penieiy Hydref 8, 1835. £ta Dblta. 



TAEOGRWYDD EGLWYS LOEGR YN 
YR IWERDDON. 



Syr,— Crybwyllasoch yjj elch Rhifyn am 
Hydref diweddaf am daeog^rwydd y Hyw- 
odraeth bendefigaidd, ond cyn y gallo y 
wlad ffurfio golygiadau cywir am ecbrys- 
lonrwydd taeogedigaeth y bendefig^th 
ormesol, angenrheidiol ydyw eu bod yn 
medda g^wybodaeth o natur ac ansawdd 
JEglwys Loegr yn yr Iwerddon. 

fiu yiDuniadhollarchesgobionacesgobioD 
Uoegr a'r Iwerddon i wrthwynebu yn 
ffyrnig bob ymosodìad a wneid tuag at gael 
ymchwiliad i mewn i ansawdd a sefyllfa 
Eglwys Loegr yn yr Iwerddon di'os lawer 
» flynyddoedd, i gadw y wlad mewn tyw- 
yllwch ac anwybodaeth o echryslonrwydd 
a thaeogedigaeth fformesol, er fod ei gwcith- 
redoedd yn ei chyhoddo yn ddibaid. Byddin 
arfog yn ei gwyiio bennydd— -galanastra a 
iladdfeydd parhaus megys yn ei phyrth-— 
carcbarau yn cael eu lluoeogi a*u gorlenwi 
o'i pblegid-rHSrogi dibaid yn y tir^alltudio 
heb rifedi o'r wlad-rra tbyrfapedd dibaid o 
fndwyr yn gwibio ac yn crwydro ar hyd y 
^daear wedi cael en hyspeilio giinddi, a'u 
darostwng mor isel a phryfaid y Uwcl) meyf^ 
{mgen a thlodl. 

Ond oV diwedd, ar ol Itawer brwydr 
galed» daeth synwyr^onestrwydd— -parch 



at weddeidd.dra— «rmwyd o achos y gálan. 
astfB a wneid— yn ngfayda dwys bigiadau 
oblegid y gwaed dynol a gollid, ac ymunas- 
ant a gn^^thsaíaaant y gormeswyr dall- 
bleidiol, agorchfygaa^nteu hystyfhigrwydd 
taeogaidd, ac felly mynasant ymchwiliad i 
mewn i ansawdd ac ymarferiad Eglwys 
Loegr yn yr Iwerddon. 

Yn awr wrth graflíb ar ei hansawdd, can- 
fyddwn hi wedi ei mwydo mewn g^aed, ei 
gorchuddio á gwir ddychrynfeydd, a'i 
darostwng i bob peth sydd ddrwg mewn 
trosedd, a phob peth sydd iiel a íBaidd mewn 
dístadlrwydd, fel y mae yn anhawdd dar- 
lunio mewn geirian yr jrmddial a haeddai ei 
thaeogrwpdd gormeêoí ei gaei. 

0B edrychwn ar ei heg^yddorion, can- 
fyddwn ei bod wed< ei ffurfio gan fintai o 
anrft«i<^yry^nad oes unrhy w beth rhyng- 
ddi ft gwir grefydd,*— ac mai ei phrif ddyben 
yw anrheithio ac yspeilio meddiannau y 
wlad. Wrthgnraffh ar ei bansawdd, gwelwn 
ei bod yn hoilolanghyihrtalo ran ei rhifedi, 
ei chyllidian, ac ehangder ei therfynan, fel 
y gellir dywedyd nad ydyw ond cruglwyth 
oymmysglyd, cyflafenog, ffol ac afiresymol. 

Er oad ydyw yr Iwerddon yn cynnwys 
hanner poblogrwydd Lioegr, nac un ran o 
bump o^iPhrotestaniaid, etto yr oedd ganddi 
gymmaint arall o arcbeflgobion, a thair rhan 
o bedaif o esg^ion; ond oddentu tair 
blynedd yn ol lleihawyd ei hesgoblon o 
ddau ar hugain i ddeuddeg, fel pe bnasai 
cymroaint a byny yn ang^nrheldiol i lainag 
nn ran o bump o Brotestaniaid Ltoeg^. 

Bellach gadewch i ni graflfh yn íhnylach 
ar geudod y butain, neu yn hytrach,/fctii yr 
WÍft/wsfr, yr hon a el wir yn Eglwys Loegr 
yn yr Iwerddon, a ni a ganfyddwn ynddi 
T61 o> pethauhynyaelwirdr^iÿane», neu 
139 yn annibynol ar yr esgobion; ac o'r 
139 dignitaries hyn y mae 4S gyda 52 o 
brebendariaid, y rhaì nad ydynt ddim oad 
segur-swyddau holiol, oddigerth fod rhai o 
bonynt yn myned trwy ffurf o bregethu yn 
awr ac eilwaith yn yr eglwys gadeiriot. Nid 
oes ar y dyhirwyr anrhe|thgra|*hyn ofol dros 
eneidiau; etto y maent yn casglu gyda^r 
cleddyf a>magnelau8ymiav anfeidrol oddiar 
y tlodion, dan ffpg-esg^s fod ganddynt ofal 
dros eneidiau. 

Pan ofynwyd gan y Dirprwywyr, pa 
ddyledswyddan oedd wedi eu cyssylltu á 
swyddau y dignitarieSy atebwyd, Nadoedd 
dtm dgledswyddau ftedi eu cgssylttu â hwy. 
Wrth sylwi ar Adroddiad y Dirprwywyr, 



y 



Digitized by VjOOQ1C 



368 



TAEOGRWYDD EGLWYS LOEGR. 



cawD fod un ar bymthegr o ddeoDÌaîd, naw 
o bresantorioD, pump o gaDghellwyr, dau o 
brofentoríoD, deuddeg o arcbddeoDÌaid, tri 
ar hugaio o brebendariald, ac un canon, yn 
ngbyda^u holl yspeiliadaugormesol yn nythn 
yD y ffau hoo, heb gymmaÌDt ag «nddyled- 
Bwydd iV chyflawni, 

Wrth sylwi ar gyflawniadan y fintai 
ddinyBtríol hoo, y mae yn dyfod dan ein 
sylw yi| gyntafgwr, DeonFemes. Deoo 
sydd un o'r gormeswyr eglwysig oV rhenc 
ftgoBaf at yreag^b; agwelwn yn Adroddiad 
y Dirprwywyr, mai swydd Dcon Fernes 
yw pregethu yn yreglwysgadeirío) odàeutu 
dwywaìth yn y flwyddyn, ond nid y w Deon 
Fernes yn pregethu ddwywaith yn y 
flwyddyn, ond oddeuta dwywaith, a hyny 
ar gylch gydag aeiodau ereill o> eisteddfod 
gadeiriol. Y neaaf at y deon y w y preaen. 
tor ; yr hoU waith a briodolir iddynt hwy 
yw pregethu oddeutu pedair gwatth yn y 
flwyddyn. Y maent yn pregetho dwy 
bregeth yn y flwyddyn yn yr eglwys gad- 
eiriol, ac y mae yddwyereill ynmyneddan 
yr enw oddmht. Y trysorwyr a'r cantrhell- 
wyr hefyd ydynt yn pregethu yn eu cylch- 
oedd oddeníiipedairgwaith yn y flwyddyn, 
— ac felly yn mlaen, pe b'ai amynedd yn 
dal iV dilyn. 

Awn yn mlaen etto i daflu golwg ar y 
bywioliaethan hyny ag y mae y cymunwyr 
yn fycban mewn rhifedi, a> eglwysi yn 
anaml, ond y personiaid yn lluosog, a'r 
degwm yn drwm arswydus. Yo Adroddiad 
Eglwys Loegr yn yr Iwerddon, gwelwn 
saith by wioliaeth, ac nid yw y cyfan yn 
cynnwys ond tri ugain a ^Um o Brotestan- 
iaid, ac heb gymmaint ac un addoldŷ Pro. 
testanaidd yn perthyn iddynt j etto y mae y 
saithbywiolìaeth hyn wedieu cyfrwyo neu 
eu beichio â {hriarddeg o bersoniaid Ëglwys 
Loegr. Nid oes dim un o*r dyhiriaid hyn 
yn trígo yn eu plwyfl, etto derbyniantim 
Bu/ êoiih ganii pedair ar ddeg ar hagam o 
bunnau, naw mllty ac un geiniog ar ddeg 
bobblwyddyn oddiwrthddegwmyn unlg,yr 
hwn a godir oddìar y tlodioD. Mae un ó'r 
gweìnidogion uniongred byn yn derbyn 
pedwar cant o bonnau yn y flwyddyn ; un 
arall o gynnrychiolwyr y ddeddf.weithred 
seneddol a dderbyn drì chant o bonnau yn 
y flwyddyn ; un arall ddau cant a deuddeg 
a dengain o bunnao, saith swllt, ac nn gein. 
iog ar ddeg bobblwyddyn ; a'r isafo honynt 
sydd yn addaw ymfoddioni, os gall y dagr- 
QU Brutanaidd, y cleddyfan a> magnelau^ 



sicrhan un cant deuddeg a deugain o bohn«- 
an, daoswllt, a thair ceiniog yn y flwyddyn 
iddo. 

Mewn un plwyf gwelwn drí Phrotestant 
gydagun person. Mewn plwyf aralt y 
mae trí pherson achweeh ProtesCant; mewn 
nn arall dau I bedwar; arall dan i an; ac 
mewn un arall dan i ddan. 

Wedi hyny gwelwn chwe bywloliaetb, 
yn cynuwys onarbymtheg o BroteBtanîaid. 
Tr rhai hyn y mae ohwech o berBoniaid, oll 
yn absennol, etto yn caBglo symian aruthrol 
trwy ddegwm bob blwyddyn. Mewn 
plwyf arall gwelwn dri o bersooiaid, oll ya 
absennol, i ddeoddeg o Brotestaniaid tri^> 
ianoi. Mae y tri pherson yma yn derbyn 
tri chant o bonnau o ddegwm bob blwydd- 
yn, h. y. pum punt ar hugain dros bobenaid 
y maent i ofalu am dano. Derbynianty 
pum pnnt ar hugain heb byth roddi eu troed 
ar y plwyf, na gofalu dim mwy am yr 
eneìdiau nag y maent yn wneud am ddy- 
oddefiudau y tlodion a yspeiliant. Mewn 
plwyf arali gwelwD dri pherson i ddan ar 
bymtheg o Brotestaniaid; y personiaid hyn 
faefyd ydynt oll yn absennol; ond y mae> 
dyhiriaid hyn yn casglu chwe chanto bonn- 
au yn y flwyddyn o ddegwm oddiar y Pab- 
yddion tlodion ; hyny yw, pymtheg pnnt ar 
hugain, pum swilt, ac un geioiog ar ddeg 
dros bob enaid ag y maent yn cymmeryd 
arnynt eu bod yn eu harwain tua^r nefoedd. 
Mewu piwyf arail gweiwn dri pherson i 
bedwararddcg o Brotestanîaid, a'r rhai hyn 
yn unig sydd yn ymostwng i ddarpara 
curad iV bobl. Yma chwaîth nid oes yr on 
eglwys plwyf, ac felly nid oesdimgwaith 
Vr corad. Mae yno blwyf arall heb un 
addoldŷ Protestanaidd o*i fewn, a diro ond 
pedwararddeg o Brotestaniaid o'i fewn; 
etto gorfodir y Pabyddion tlodion ì dalu 
chwe chant o bnnnau i berson beb fod yn 
byw yn y plwyf Mewn piwyf arall, lie y 
mae eglwys, a dim ond pedwar ar bymtbeg 
o Brotestaniaid, y mae person— -er ei fod yn 
absennol-— yn derbyn oddiwrth y plwyf 
mewndegwm yn unig, wyth gant a naw 
punt, tri swllt, a deg ceiniog yn y fl wyddyn. 
Mewn plwyf arali y mae ugain o Brotestan- 
iaid, a dau berson trígianol yn derbyn saith 
gant pedwar a phedwar ugain o bunnan 
rhyngddynt bob blwyddyo, oddíwrth ddeg. 
wm yn unig. 

Mewn man arall gwelwn ddenddeg byw. 
ioliaeth, yn cynnwys un oant a deunaw a 
thriugain o Brotestantaid, a düu ar byiptheg 



Digitized by VjOOQ1C 



TAEOGRWYDD EGLWYS LOEGR. 



369 



o benoniaîd. Y roae anarddeg o> pereon. 
Jaíd byii yn Bbsennol, dim ond chwech yn 
drîgrianol, a dim ond chwe egl wya y n perthyn 
f r cwbl. Y niaeV personiaid hyn yn derbyn 
icfawe mil a phedwar cant ac un bunt ar 
bymtbeg, dan swllt a g^rôt lK>b blwyddyn, 
niewn degwm yn unSg. Mae yr uchaf o 
ÌioDynt yn derbyn wytfa gant anawpunt 
yn y flwyddyn, aV isaf yn derbyn trí chant 
a phymtheg pnnt ar hugain yn y âwyddyn 
pddiwrth ddegwm yn unig. Y maent yn 
!l, at ei grî1y<^cl> o bob plwyf, bum cant a 
pbedair punt ar ddeg ar hugaiu, tri swllt ar 
ddeg a grôt ^ ac y mae pob un oV person- 
I jaid hyn yn derbyn, at eu gilydd, dri chant 
f a dwy bunt ar bymtheg a thriogain, a naw 
Bwllt yn y âwyddyn oddiwrth ddegwm. 

Mewn lle arall gwelwn ddeg a deug^in o 
fywioliaethan, actiid oes dim un o> bywioU 
iaethaa hyn yn cynnwya pedwar ar hugaìn 
o Broteataniaid. Y mae tair ar bugain o> 
bywioliaethan byn dan ddeg protestant trig* 
iaonol, pedwap ar ddeg o honynt dan bnmp, 
adim ond tair yn cynnwys dros ngain o 
brotestaniaid. rrdegbywioliaeth adeugain 
byn, y mae pedwar ar bymtheg a thriugain 
o bersoniaid, y mae deuddeg a thring^in o 
bonynt yn absennol, etto y maent yn.yspeilio 
y tiodion bob blwyddyno^swmeobryslawn 
un mil ar hugain ac wyth gant a phedair 
punt ar ddeg a tbriug^ìn, a bynyoddiwrth 
ddegwm wedi ei gasgln trwy rym y cledd. 
yíau BL*r magnetau! 

Gadewch ini fyned yn mlaen etto, a dy- 
noethi ychydig ami mewn dull gwahanol Vr 
un blaenorol, sef y manau hyny ag y mae 
Uttosogrwydd o eglwysi, ac heb ddim cyn- 
nulleidfaoedd i'w llenwi. Mewn un esgob. 
aeth yn yr Iwerddon, y mae pedwar cant a 
tfari o leoedd i addoli, a dim ond un mil ar 
hogfain, wytb gant ac wyth o gynnnlleidfei, 
neu eglwys, i bob pedwar ar ddegadeugain 
o bersonau. Ond yn esgobaeth Clogher y 
mae deg ar hugain o addoldai cyboeddns, a 
dim ond chwech ar hngain o Brotestaniaid 
Tw Uenwi. Y mae yn yr Iwerddon un a 
deugain o ddosbarthiadau eglwysig yn cael 
eu cynnal trwy symiau echryalawn o arían 
oddiwrth ddegwm, yr hwn agesglirtrwy 
rym y cleddyf, er amddiffyn Eglwys Loeg^r, 
er nad oescymmaint ag nn aelod o honi i*w 
gael ynüdynt. Trwy y trefniant bwn mae 
yr esgobion yn yr Iwerddon yn casglu 
cyllidian aîswydlawn o un cant ac un ar 
ddeg a dengain o fiioedd un cant baith bunt 
ar hugain, denddeg swUt a grdt a dimai, yr 



hwB— trwy y costau i'w gasgla«*a dynir i 
lawr i nn cant ac wyth ar hug^ino filoedd ù 
bunuau, wyth swllt a thair ceiniog a dimai, 
yr hyn sydd yn gwneud at en g^lydd i bob 
archeagob ac esgob perthynol i*r Iwerddon, 
bum mil wyth gant a phedair ar ddeg a 
dengain o bnnnoedd yn y flwyddyn. 

Mae Arcfaesg^b Armagh yn derbyn o 
gyilidiao bob blwyddyn, bedair mil ar ddeg 
pedwar cant a phedair ar ddeg a phedwar 
ugain o bunnoedd, a thair ceiniog a dimai. 
Mae y meitredighwn wedi derbyn— heblaw 
y ddau g:ant a> deng mil a dengain a ys. 
beiliwyd oddiar bobl yr Iwerddon trwy y 
gwabanol swyddan^yn ystod y tair blynedd 
ar ddeg y bn yn yr esgobaeth, yn ol pedair 
mil ar ddcg pedwar cant a phedair ar ddeg 
a phedwar ugain o bnnnau yn y flwyddyn, 
nn cant a phymtheg a phedwar ugain o fll. 
oedd !!! Y mae yn byw fel tywysog yn agos 
i Heoi St. lago yn Llundain. 

Dynai chwiddarluniad byr odaeogrwydd 
£glwys Loegr yn y Chwaerynys, yr hon 
sydd yn gorfodi Lloeg^ i gadw byddin 
o ddeng mil arhugain o wŷr arfog iV ham- 
ddiffyn,— ac er noddi yr eglwys halogedig 
hon y treuiiwyd banner yr eisteddfod ddiw- 
eddaf yn Nhŷ yr Arglwyddi, neu y bendef. 
igaeth ormeso). 

Bellach, gofynaf i bob gwladgarwr a 
Christion, A ydy w yr anghraifltian uchod 
ddim yn ddigon i hollti y galon galetaf— >i 
ddyrysu y teìmladau cryfaf— i gynbyrfu y 
mwyaf heddychol iVgwrthryfel atcasaf— ao 
i argymhell y mwyaf brening^rol ibleidio 
y werinlywodraeth? Dymayw ycyflafenau 
dychrynllyd a> yspeilìadau ofnadwy a fag. 
wyd ac a noddwyd g^ y Ilywodraeth 
Doriaidd. Ar y cyfryw daeogrwydd yr 
oedd parhad gallu gormesol y Toriaid yn 
troi, a pharhad y drygau niweidiol hyn a 
amddiffynwyd yn wrol g^nddynt, Diwyg. 
iad y taeogrwydd melldigaidd hwn a wrth- 
wynebwyd yn ffyrnig gan y bendefigaeth 
ormesol yn yr eisteddfod seneddol ddiwedd. 
af 

Mae echryslonrwydd y cyasawd yn fwy 
arswydlawn fyth, os ystyriwn en bodyn 
aeilio y fihu uffemol hon (Eglwys Loegr yn 
yr Iwerddon) ar Gristionogaeth, ac yn hònl 
mai Crist yw ei chynlluniwr aM noddwr.— 
Os cwynir yn erbyn ei chyUidiau, ao os dy- 
wedir nas gellir casglu ei degymau oddiar y 
cynnnUeÌdfáoedd hyny ag sydd yn groes eu 
golygiadau i ddeilîaid neu aelodau Eglwys 
Loegr, ynunion yr ymgynhyrfa yr holi 



Digitized by VjOOQ1C 



S70 



8YLWADÂU AR Y8GRIF O.O. 



«Wir Barobediffioii Dftdaa yo Ninr'' yr 
esgobioDy yn iig1iyda*r holl liendefigaetb 
orraeeol, a dy wedant fod eu hawdardod yo 
b&oi y degwm, a liod Críet yn cyfiawnhao^ 
yspeillad; ac os oa wna hyoy y tro, gor. 
efayinynant anfoo allan fyddio o filwyr yn 
llawn arfìio dioyitr i ladd y meibioo, y 
aiercbed a> plant, a chyhoeddi ar ol darfod, 
fod y cy&n wedi ei woeod yn ol gordiymyn 
yr addfWyn leeo, ac er amddiffyn ei Egtwy* 
bnr a diluüog !! 

Dyma natnr y grefydd a sefydlwyd gan 
y Toriaid yn mypg y Gwyddelod. A oes 
acboe rfayfeddn fod yr Iwerddon yn derfysg- 
lyd ? A ydy w ddim yn gy wilydd na b'ai 
yno fwy o derfysg ? Ac os na ellir dyfetba 
y cyesawd gorroeBol hwn trwy nnrhyw 
foddion arall, a all pob g^ir Gristion teiml. 
adwy lai na dymuno o'i galon weled terfysg 
a gwrthryfel yn gorcbfygo yno ? 

Nid y w y grefydd asefydlir trwy ddeddf. 
weithred seneddol ond offlafan y» et hoU 
débf€krynftjfddy yn cael ei thraws.o9od yn lle 
cr«^d(2,— oid yn nnig yn lle enfydd, ond 
yn y grefydd OriêtUmogol, ac yo lie Crist. 
ioMgaeth yo eiholl burdeb ; ac felly gwneir 
Crist yo awdwr a chynllnn y daeogaeth^ 
gwneir Cristionogaeth jm fantell i dwyllo, 
yn offeryn llygredig^eth, ac yn beiriaot 
cyfiafenao gan y llywodraeth Dortaidd. 

Wrth ystyrled taeogrwydd yffau Wpéd. 
ékg, a gormesrwydd y beodefigaeth aV 
Doriaethtuagat yr Iwerddon, onid rbesymol 
fyddai ysgrifenn coffiidwriaeth O'Connell â 
phin o haiam ac â pblwm yn y graig dros 
byth ? yn goífhdwriaeth ÿt oeeoedd a ddêl 
oM wroldeb a'i flyddlondeb am bymtheg 
nlynedd ar ho^ain, yn dibaid wrthsefyll y 
gormeswyr gwiberaidd a amddiffynant y 
fiau nffemol hon, ac a attaliant iawnderan 
«i genedl fel deiliaid gwladol; a dian y 
geilir ei gyfarch fel rhyddhawr yrlwerddon 
— -eeisiwr iawnderau dynion--«a chyfaill y 
gorthrymedigion o waed ac eigrion calon, jrn 
mbob rfayw wlad a lle ag y roae deddfau 
eaethion. 

Onid dyledswydd Cymm, Lloegr, a> 
Alban ywsefyll yn wrol adiysgog ynerbyn 
yr ardrethtad hwn o agos i dair miliwn yn 
y flwyddyn tnag at gynnal y fyddin filwr- 
aidd yn yr Iwerddon i amddifiy^ yr Ëglwys 
daeogaidd hon, yn nghyda rhoddì:pob cyn> 
Bortbwy i> genedl Wyddelig i gael mwyo. 
han en hiawderau gwladol fel dynion ? ^c 
er annogaeth i byn, bydded i bawb ystyried 
achofio, na ddellliodd erioed oddiwrth y 



sefydliad gonnetol bwo ond nellditb a 
gwarth annilêoadwy; fe, coetiodd liliwBao 
o bonnan i Loegr, ac afonydd o wned i> 
Iwerddon !!! ëpryoydi). 

AMRYWIAETH. 



SYLWADAU AR YSGRIF O. OWENS. 
(Hydief diweddsf, tudaL 306.) 

" The last a»â niost important adTantase of rationa] . 
CTiticism ÌÄ, tbat it ìs a great support to morÄlity.'* 

Addiâon, 

8YR,-«-Dywenydd y w genyf ganfod rbai 
o ddalenan elch Cyhoeddiad yn cael ea 
neilldooat wasanaeth CynideithasaD Cyro- 
medrotdeb, y rhai sydd a'u dyben î wrtb- 
wynebn anfoee, a dilëa meddwdod oddiar 
ddalenao hanesyddiaeth ein gwlad. Gan 
eich bod wedi rhoddi lle i Sylwadan ud O. 
Owens, IMnag, ar yr eiddo Eta D^a^ "ar 
Iwyr-ymwrthodiad â diod feddwol,'* meWD 
Rhifyn blaenorol, eiallai y cjrflëwcb y 
Nodiadan canlynol ar y Sylwadau hyny, ys 
eich Cylchgrawn gwerthfawr. 

Y mae yn amlwg mai unobrif ddybeDÌon 
ygelfyddyd o Feimiadaeth, ydyw eg'luro 
egwyddorion ; ac yr ydym yn ddyledas IV 
ganghen hon o wybodaeth am yr attaliad ar 
amryw gyfeiliornadau, a dygiad llawer o 
wirìoneddan i oleuni ; a pba beth bynag ag^ 
sydd yn erbyn ysbryd ymofyngar, sydd 
bleidiol i gyfeiiiomad, gan mai toedd dadl 
dég ydy w amddiífyn y gwir a dadlenn cam- 
gymnrariad, yn enwedig pan y'i dyg^r yn 
mlaen ar egwyddorion celfyddgar, agys- 
bryd addfwyn a llonydd ; ond pan ei defn- 
yddier i unrfay w ddyben ts na byny, pa nii 
byaag y byddo ai cefnogfaeth i ddybenion 
personol, ai ynte dochan i nn o olygìadau 
gwahanol, diamman y'i gA^yrdroir iV hyn 
nad ydyw deilwng o honi ; yn enwedig lle 
nas defnyddier hi yn gefnogawl i rinwedd, 
ac yn amddiffynol i foesgarwch ; o ganlyn. 
ìaddysgwylir oddiwrth feìrniad raddao o 
ddysbwyitedd bara ac oniondeb dyben. 

I^led fyrion yn byn y c&wn rai o ymres. 
ymiadan O. O. yn el Sylwadau ar Ysgríf 
£. D. Graddan o wendid mewn ymresyra- 
ydd ydyw defnyddio geiriau dMrfol ara ei 
wrtbwynebydd ; roegys, "Mae byddinry 
InoBog yn eich erbyn,->Arfeo pwl,— Dytgl. 
aid o ffug-resymau,— Wíft, wfl^ ymaith â> 
tbth sothach gwael ao afresymol^^Ynfyd. 
rwydd ac afresymoideb oV mwyaf," aV 
cyffeiyb, oUegld wedl yr hoH dwrw, aV 



Digitized by VjOOQ1C 



SYLẄADAtt AR TSGlUF O; O. 



371 



llwcb, y tân a'f mẃgf, y mae'r egwyddor 
yn aroe yr nn, a'r gfoeodiad yn aefyll heb ei 
yfigoin, y mae yn rbaid cael rbesẅm mewn 
dadl, a phrawf er argyhoeddiad, oaidé bydd 
y llafur yn ofer yn y diwedd. Y mae y dull 
arwynebol oddadlu yn hotlol annheitwng o 
ddadlyddiaeth WaîU, nen aDÌanyddiaeth 

Y rbeswm cyntaf oeiddoE. D. a gybudda 
ein bawdwr o wendid ydyw, " Y gellir byw 
beb ddiodydd meddwol<M.fod llawer o hen 
lM>bl wedi by w hebddynt braidd yn hollol^ 
fod y byd yn filoedd o oed cyn gwybod am 
daoynt,"&c. Dyweda, "Ar y tir hwn o 
ymresymu, y dylem ymwrtbod â gwaith yr 
argraffwasg, peiriannau,*' &c. Wele yma 
yn llythyrenol ymryson yn nghylch geiriau 
a thybiaB, o herwydd anghyéweddiad y 
grymhariaeth; diod yw y pwnc dan sylw, 
oDd dyma O. O. yn línsgo yr ymresymiad 
oddiwrth y cyd-destyn,* ac yn son am 
argrajffwagg a pheiriannaw, rhyfedd iawn 
yn wir a fyddai gweled dyn yn decbreu 
^r ei safn i Iyncu gwasg StanhopCy neo 
agerdd beiriant Gnme^; neo ynte yn de- 
chreu yfed y Dftgedydd fel gwin: fetly 
gan nad yw y gymhariaeth yn gyfochrog, 
ni thâl yr ymresymiad, twyll.ddadlf y w y 
cwbi,— niellir derbyn y oasgliad, ac nid yw 
ycy&n yn y diwedd yn ddim amgén na 
chardota y gofyniad. 

Yo nesafcyssyllta O. O. dri onodiadau 
Ë. D. yn nghyd, a dy wed nad ydynt ond tin 
drychfeddwl, (awn heibio i byny, nid y w o 
nemawr bwys pa un) sef bod diodydd medd- 
^bl yn mweidiol i iechyd, Src, Yma yn y 
dechreu rhwydd adde6r fod O. O. yn ymad- 
roddi yn foneddlgaidd, canys dy wed, " Yr 
ẅy f yn cael fy nhìieddu i gredn yn wahan. 
ol," a sicr y w mai rhydd i bawb ei íàrn ; ac 
mor rbydded i £. D. ag yntau ; ond yn ei 
berthynas á'r byd, nid y w y petb a greda 
neu a anghreda pob un o'r ddau yn ddim, y 
rheswm y w y peth. Dyweda fod l>ani y 
meddygon a'rdysgedigioaoblaìdcymmedr- 
oideb o gwrw a gwirod, ond heb enwi yr oa 
o honynt ; fetly nid rbaid eiiwi y rhestr a 
larnant yn wahanol. Dywed O. O. fod 
ffeithiau yu profi ei osodiad, a dian fod y 
l*hai hyny yu ettibbom thinggy ond dichon y 
goddefa i ni amrywio yn ein golygiad, a 
dweyd, mai haeriad a erys i'w brofi ydyW. 
Gẁyr O. O. am rai dynion, y mae y diod. 
ydd dan syiw wedi bod yn Ues iddynt bron 



* oontest. 



Ý Boptaistry. 



er ys banner canrif ; gẁyr am rai 9gf 
maent yn niweid iddynt ; felly nid oes yma 
gymmaint a gorlliw o ddadl dèg, gan mai 
y eyffredÌMŴnoydâ a olyga E. D. canya 
dy wed " fod diodydd meddwol yn tlodrr 

Y rhan neaaf dan sylw ydyw <<fod diod 
feddwol yn wastrafflyd,^' &e.&c. Dymuna 
O. O. i E. D. sylwi fod y llywodraeth yn 
elwa oddiwrth ei fwyd, ei ddillad, ac felly 
i beidio gwastrafTo y dylai l>eidio bwyta ac 
ymwisgo. Nidyw yn ymsdangosoddTwrth 
ysgrif £ D. ei fod wedi cyfartalu gwerth ei 
fwyd nen el ddillad ft gfwerth diodydd 
meddwol; pe bnasai Wedi cynnwyshyny 
yn ei ysgrif, buasai göeodiad O. O. yn gad. 
am, ond gan nad ydyw, nid oes yma etto 
ond llnrgunio y cyd-destyn o'i bertbynas âV 
ddadl. Felly gan nad y w y goeodiad yü 
«^^fiTí y* ydym yn gwrtbod y casgllad. 

Y syl w nesaf ydy w " aefoneddigrwydd y 
fasnach. f a diao mai lled anfoneddigaidd y 
dyg O. O. y pwnc hwn yn mlaen. Tua 
dechreu ei draith ymddyga yn ostyngedig a 
llednaÌB, a dyweda ei fod yn cael ei dueddtí 
i gredtty fel un a ddy weda my humble opjn. 
íon, ond yn awr dymaV gwr yn poethi yn 
ei dymheran, ac yn beiddio neu hèrio E. D« 
Ymddygiad mwy cydweddol ft Phorth Beh, 
penffair, neu hen denlu y ddiod feddwol yw 
hwn ; gan nad pa morgwrtaîs yr ymddaog. 
osai o'r blaen ; a phan y byddo dyn wedi 
gwylltio, prin y bydd ganddo hamdden i 
wrandaw ar ei wrthwynebydd, a cfaryn 
helynt fydd cael ganddo aros ei dwrn. 
Tybygwn mai ar eî tbuedd y tery E. D. 
drymaf yma, o herwydd dywed ei l>od yn 
meithrin diogi, Scc. a thrwy hyny yn ** an.^ 
fdneddigaidd'' ac "anbawdd ei thrín.'* 

Yn nesaf crybwylìiram " natur niweidiol 
diod feddwol.*' Anhawdd genyf gasglu 
oddiwrth ysgrifau E. D. nad ei bríf nòd 
ydyw diwygio y wlad oddiwrth feddwdod, 
er ei fod ynarfer y gair " llwyr.ymwrthod,'' 
(Ond nid wyf yn gwybod, nac yn eymmeryd 
amaf ateb) pa fodd bynag collfarna y diod^ 
ydd hyn, o berwydd yr hndoliaeth sydcí 
ynddynt. Os ydy w yn golygu, pe y ceflSd 
meddwdod a chyfeddach o> wlad, ac na 
oddefai i ni gael ambell wydriad bach yn 
achlysurol, tybygwn ei fod yn tyna ei linya 
yn Ited dýn. Nid yw gwinoedd y dwyrain 
mor feddwol a'r diodydd dan sylw. Acnid 
ymddengys fod tr5ad y dwfr yn win yn 
Ngbanaah Galilea gau ciu Hiachawdwr yn 
UB eglur brawf o dn nac yn erbyn y ddadl ; 



Digitized by VjOOQ1C 



sn 



«MERTHYRONr 



gan m&i nid dángos ei ^ymmeradwyaetb 
naM an^hymmeradwyaeth i win fel diod 
oedd ei ddyben, ond yn hytracb amlygu ei 
gymmeríad a dang^ ei alln. 

Y sylw nesaf ydyw, y dy weda E. D. fod 
yn '* anhawdd tynn llìnell nen godi clawdd 
terfyn rhwng' dig6n a gormod o ddiodydd 
meddwol.*' Ond ymreayma O. O. fel pc 
boaaai wedi dywedyd fod yn annichonaêwŷ, 
felly nid oes g^ym yn y ddadl. Cam ag 
awdwr y w newid ei eiriao, na chrebacha ei 
ddrychfeddyiiau. Oellid byw heb ddiod 
feddwol drwy ddefnyddîo diodydd ereili ; 
ond ni ellir by w heb fwyd. Felly yma etto 
g^ nad y w y gosodiad yn dég, gwrthodir 
y casgtiad. Nid ydy w y cyíàn ond cnro yr 
awyr. 

Y sylw olaf ydy w y '< camddefnydd a 
wneir o honynt^^ Yn hyn yr annogaeth yw 
peidio cyfranogi. Yma y mae O. O. wedi 
cymmeryd darn o> ymadrodd yn lie y cy fan, 
gan wrthuned ag a fy ddai dy wedyd, '^Chwi 
a ddyfethir oll yn yr nn modd,*^ hebchwan- 
egu, <*onid ediferhewch.'* Y meddwl, ac nid 
Dfotrtm^ol, yw y pwnc. Cyfranoçi oV 
gyfeillach, o> hodoliaetb, ac felly o> dant- 
eithion a*r gormodedd. Tebyg yw y gol- 
yga mai y ffordd slcraf i ymgadw rhag 
meddwdod, ydyw cadw yn ddigon pelioddi 
wrth yr achlysnron i gyfranogi o> hudoU 
iaeth aV deniadau, fel y dy weda Hen Ficar 
Llanymddyfri,*- 

" Treiaist Feddwyn dj rym ddengwaith, 
Cwjrmpaist dui y ddiod ganwaith; 
Oni chym'ri'r traed oddiwrthi 
Hi ry etto godwm iti. 

Rhai fti*n ymaflyd cwymp à'r cwrw 
A myn'd yn drech na'r daiod loew, 
Ni bu 'rioed y gas y trecha 
Ond y gilie odmwrthi gynta'. 

O doi at dân fe ly^ dy grimne, 
O doi at sarff hi tnih. dy sodîe. 
O doi at buff, o'i gwrdd fe'th nyrdda, 
O doi at Ddiod grcf hi'th Feddwa. 

Cll rhag sarff rhag iddi'th fratha, 
Cil rhag Plag rhag tddo'th 'nafu, 
Cil rhag tân rhag iddo'thlosgi, 
Cil rhag gwín rtaag íddo'th feddwi. 

F'â'r meddw i*r Inn yn gall, yn^wmplî, 
Fe ddaw maes heb gof, heb gyfri'; 
F'â mewn fel dyn, i ma's fel 'nifeî, 
Fe chẃd fel d, te roch fel cythrel. 

F'ollwng meddwyn Duw a'i ddonle» 

Tir a thai i fra'd i chware, 

Fe geidw'i afel ar bob sini, 

Fe gyll ei hun, ei gof a'i gyfri' l'* 

Dymunwn sylwi nad wyf yn amcann 
conderonio holl ysgrif O. Owens, ond yr wyf 
ynewyliysiogwneud eithriadan anrhydedd- 
ns, gan nad oes un lle i sylwi ei fod yn 



amddiffÿnwr i anfoea a meddwdod; ae 
nad yw o*r un golygiadan ag E. D. am 
egwyddor o Iwyr-ymwrthod, etto y mae 
anadln ysbryd moesg^rwr pan y dy wed, 
'* Dymnnwn o^m calon weied angrhymmec 
oldeb wedi darfod o> tir, a chymmedrold 
jm pi^wylio yn mhob calon dan han 
Prif ddyben y sylw nchod ydyw celi 
dangos ei fod yn ymresymu ar dir aonhc 
a dymunwyf iddo beidio cydredeç 
nnrhyw ormod rhysedd áY doll cySredÌD 
feirniadu, yr hyn sydd Wedi dy fod yn hoffd 
cyffredin, fel y dywed Byron, *'A inan mu 
serTe his apprenticeship in e^ery trad 
excepttbat of a critic." Llwyddîant Pc 
ymdrech o blaid cymmedroldeb. 
Tref- . R. Richari» 



"MERTHYRON." 

STR,^Ymaeyn ymddangos fod yr ysgr 
hòno o> eiddof a ymddangosodd yn eic 
Rhifyn am Feheiin diweddaf, tudalen 17S 
wedi peri peth anesmwythder i rai persona 
anwadai, pa rai ydynt ddychweledig-io 
ieuaittc at y Ddiana Frntanaidd, er na fedd 
asant ar wroldeb fel dynion (am a wn i ) 
ddyfod yn miaen i*ch Cyhoeddiad chwi, < 
rboddi en henwao priodol wrth eu g'waitfa 
yn ol y cais yn yr ysgrif uchod, o flaen y 
hon ymaeVenw "Merthyron," Dy wedii 
maì arni ei hun y roae Eglwys Loegr yi 
byw. Mae hanesion a ffeithiau yn dangoi 
fod hyn yn anwiredd; ac yn mhlith ereill 
gwel ymddygiad warden Southampton toa|; 
at Mr. Clark, yn nhudaien 271 o'r Dysged. 
ydd am y flwyddyn hon. Dywedir hefyd 
ganddynt, " y byddai mor naturiol i Syr W 
W. Wynn wneud aberth o'i feddiannau, a 
myned i gardota, ag ydyw i Eglwys Loegr 
ymadaei âV hyn a roddwyd iddi." Gwiryw 
hyn fel dymnniad y rhai sydd wedi rhoddí 
lle digonol iereillg^asglu oddiwrth eu hym- 
ddygiadan, fod eo hymdi^ch yn fwy am elw 
nag o blaid egwyddor a chyssondeb ; oni dì 
chwynir ar eu hol, gan fod y dosbarth 
ymneillduedig o gymmaint a hyny yn fwy 
pur. Dilys mai yr Eglwys sydd â hawl 
gyfreithlon ÌV cwbl a roddwyd gan ei haeU 
odan haelfrydig ei hun ; ond mewn perthyn- 
as Vr cyfoeth y mae yn wasgn o logellan 
trigolion Prydain trwy rym deddfau gwlad- 
ol, dyraunwn ofyn, Pa un ai eîddo y Senedd 
ai eiddo yr Eglwys ydy w ? Os atebir, Eiddo 
yr Eglwys, gofynaf, Pwy a roddodd i E^ 
Iwys Loegr yr hawl ì ddifeddìanntt / 



Digitized by VjOOQ1C 



CAIS M. S. 



3731 



Ì*at>yddion o hono? canjrs Ìi^rsbys yw, maì 
Wwy oeddynt y perchenog^ion cyntaf o hono. 
C>s atebir, Eiddo y Senedd nen y Wladwr- 
iaeth, ^ofynaf etto, Onid oes hawfgfan y 
Senedd i'w f^ymhwyso î dalo dyled y ^oròn, 
eynnal y milwyr, ncn nnrhyw beth a olygo 
yn an^nrheidiol. 

Mewn perthynas i'r Merthyron, yr wyf 
Mto yr un fal>n a phan yflÿrîfenais yr ysg'Hf 
a enwyd nchod, sef mai ŸfHnciÜdmpprtHeum 
egwpddorim oeddynt Nid celẃydd ydyẁ 
hyn sydd yn eael ei wthioi lawri yddfau 
darllenwyrCymreig, ond gwîrionedd diled- 
titb a^ y mae amryw, o» nid y rhan fẃyar 
o honynt, yn ei gredn fel fìnan. Pa nn 
bynag- ai bod yr enw "Ÿmneilldnwyr" yn 
bod ai peidio yn amser rhai o> Merthyron 
yn IJoegr, y mae egwyddor Ymneìlldnaeth 
yn bod er pan gys6ylltẃyd yr Eglẅys a'r 
Lìy wodraeth gyntaf, a dyna yf hyn ẃyf yn 
tofyll arno. Er danj^os Ibd ^iiyf ffeìthían 
öblaid y^wirîonedd hẃn cyfieithiafynawr 
gyfFes ft'ydd y Dr. John Hooî>er, yr hwn 
oedd y cyntaf o> Esgobion Seiaonig, a 
ddyoddefodd dan deyrnasiad Mari, yr hwn 
a g-ymmerwyd o Newgatc ar y 5ed dydd, 
ac a ddyoddefodd yu Nghaerloy w ar y 9fed 
dydd o Chwefì'or 1555. Y gyffes sydd fel y 
canlyn:— 

**Yr ydwyf yn credu fod Gair Duw yn 
riawíT rawy eî awdurdod naV Effìwys; yr 
hwn Air yn unigsydd yn ddigonoí i ddangos 
ac i ddysgu yr hoîl bethau hyny sydd mewn 
nnrhyw fodd yn perthyn i'n hiachawdwr- 
iacth; yn yr hyn a ddylem ei wnend, aV 
liyn na ddylem éi wneud. A*r unrhy w Air 
Dnw yw y gwir ddarlun a'r berffaith reol, 
^n ol yr hwn y dylai yr holl bobi ffyddion 
ywodraethu a threfuu eu bywydan, heb 
droi ar y llaw ddehau nac ar y llaw aswy; 
heb firyfnewîd un peth ynddo; heb roddi 
dim atto, na chymraeryd dim oddiwrtho; 
eran wybod fod holl weithredoedd Duẃ yn 
berffaìtb, yn henaf ei Air.^^ 

Barned y darilenydd pa un ai Eglwyswyr 
ýnte Ymneillduwyr sydd debycaf mewn 
eífwyddor ac ymddygiad Vr merthyr nchod. 
Ỳr wyf yn cymraeryd yr un uchod o eiddo 
y Merthyron o herẃydd ei bod yn fyrach 
na^amryw o honynt, o ba rai y mae genyf 
hifer yn fy ymyl yii barod, ond eu cyfieìthu, 
a gallaf wneud hyny heb gamddefnyddio 
cyllid un AthroíaYmneillduol yn ygogledd 
neu y dehau, ac wedi hyny myn'^d î ryw 
brîf-ysgrol as a mere matter offormy i fod jn 
addas i gael dwylaw un o olynwyr loan yr 
Í2 ar fy mhen, i gael y wenwîsg am danaf, 
47 



l 



a darilen Llyfr Cweddi Gyffredin, neu i 
ddywedyd ** Araen'* ar ddiwedd y gweddî- 
au. €ìan na ddarfu fy enwi, mwy nag yr 
enwodd ýr luddewon Grist pan yn dewis 
Barabbas, gan hyny dodaf fyenwar hyn o 
bfyd,— 

AWDWR YR ERTHYGL DAN SYLW. 



CAIS M S. 

(Gwel y Dyagedydd am Hydref dîweddaf.) 



Mr. Gol. — ^tìyderwyf eich bod chwi yn 

gwybod pwy ydyw M s, onidê paham y 

cyiioeddcch ei waith ? Gwir, nid annaturiol 
(yn enwedig y tro hwn) fyddaî cymmeryd 

M s am maJaM. Ond ni thyfodd, 3^1 

ngardd crefydd, flodenyn rhagorach na hon. 
eddificdd. Am hyny ymdrechaf ei gadw, 
gyda'i berthynas gostirngeiddnrydd, yn fy 
ngrwaîth yn adolyg-u y sylwad hwn gan eicb 
gohebydd. 

Ond yr wyf yn meddwl nad unbonoddig- 
aidd ydvw M. onidt* yn dywedyd pa bethDu 
(neu ^»rM/dors bosibl) yn fy ysgiifau syíd 
yn profi fy mf>d **yn fawr yn fy raeddwí fy 
hun " Gofynwyf i*r sawl a atobo, Ainìd 
rhìiìtrtfsìiredd ydoeddbyn yn M. ' neu aocdd 
un gwaith arall yn palw arno yn fwy? Ni'i 
royfì sydd i farnu hyna. 

Ond gan mai cais ataf ydyw hwn, hyny 
yw, un i on;>'edd wrth fy ochr, ni wn pa 
beth ydyw y goreu i'w wneud. Ond gan 
nad ydyw yr annbeîlwng a ysgrifena hyn 
yn fcirmadydd, a chan yr ymddengys fod 
gan M. weision (sef " y rhan ftn,>af o feirn- 
îaid Cymru" ) i ddy wedyd pa bryd y mae ef 
yn iawn, a chan ei fod yn beirniadu gwaith 
gohebydd ag a geîsîaysgrifenu yn Gymreio^, 
(yr hyn gyda'i gennad, ni wneuthum erioed 
ar ddaìenau y Dysgedydd) diau mai beim- 
iadydd neu feîrníerfydd ydy w e ; onidê, pa 
fodd y gall fod yn " foneddigaîdd ?" yn 
enwedig ar y trohwn. 

Dichon fy rood wedi arferu rhaî geiriaa 
lled galedion yn y sylwadau arysgrifH. 
ýrhyn waith yr wyf ynawr yn gonderonio. 
Ÿn yr ateb i ofyniadau "J. G." (nl soniais 
am « y Parch. J. Griflltha,'*— ai boneddig. 
f wydd a wnaeth i M. wneud felly, efe a ẁyr, 
efallai.) Ond yn y cyfryw atebiad, aV syí. 
wadau ar waith Neophitua, a oedd diffyg 
arwydd fy mod yn eu hanerch yn " fonedd. 
igaidd ?" Dyla^-ai M. fod wedi ymofyn, ac 
ateb hyn, cyn anfon ei sylwadau. Yn awr, 
Mr. Golygydd, os ydy w y geiriau a arferaiä 
neu a arferwyf yn anuealladwy, herwydd 



Digitized by VjOOQ1C 



374 



€AIS M-'- — S. 



eu bod yn ansathredig, yr ydwyf yn gofidio 
yn ddigono) ar y dywediad o hyny *, ond nid 
ydy w rhyw ymddyg^tad fel hwn-^g^ ün a 
ymddengyB yn ddiofal am fy lles, ond yn 
unig iddo egaéì ceryddo'^n tueddú i wella 
y peth, a llawer llai y tuedda i fwyhao goûá 
y cyflawnydd. Vr hyn a ganlyn sydd o 
waith M. — ^** Rhy w hogyn ydy w, êydd wedi 
myned o swydd Feirion yn ddiweddaryit 
agoê i orsedd Prydain, ac yma ar ben rhy w 
binacf, ac oddiyno yn gwybod ac yn deall y 
dirgeloedd oll.'** Diau y dylasai M. ac y 
dylai pob un o^i efelychẃyr, arfogi eu hun- 
ain ag offerynau priodol, cyn cyhuddo ún o 
ddiffyg y fath bethau. Yn y frawdd a didy- 
fynWyd, nid yn nnig y mae diffyg adnab- 
yddíaeth o ranaa yroaiírawddí, a hoííol 
anwybodaeth o amgylchiadao mwyaf cy- 
hoec^d, a mwyaf perthynol i hanfodiad eín 
lly Wodraetb, ond haeriad oV hyn sydd gwbl 
annichonadwy— fod un "yma" ac **yno" 
ar yr un waìth. Dymunol gwybod pa 
wabaniaeth sydd rhwng **gWybod'^ a 
<< deall ?^* Os dim, rhyfedd fod òoii«dfdtrr— 
ceryddwr, yr nn ag y mae arno fwyaf o 
angen cywreinrwydd acarddunedd, yn arfer 
gormodedd o eiriau ** sathredig ^ hefyd. A 
gresyn ei fod yn eu sathru, 

Ond nid digon ydyw gan hwn ddywedyd 
yr hyn na ddy wedai boneddwr, heb broéon 
wedi eu dwyn gydaV haeriad neu yr haer. 
iadau, eithr efe a dora dros ben rheswm, a 
chan sefyll ar binacl helaeth rhagoriaeth, 
ymfalchía yn ei swydd o geryddu, (fe! y 
mae yn ymddangos, ond os nad wyf gy wir, 
gofynaf ei faddeuant efj a dy weda yr byn 
nid ydy w wir. !Ni ddy wedaia ac ni feááyU 
iais i erioed fy mod yn medru '*mesur 
uffern," ond llawer Uai uffern " anfèidroí.'' 
Ymddengys mai fy mai ydyw, yn benaf, fy 
mod yn haeru yr hyn ni ddyíid ei haeru 
gydag un sicrwyd'd, ond fei cynnyg^ad an- 
mhrofedig. Ond y mae yn amlẃg fod M. 
wedi cydbechu âmi, onidê paham y dyweda 
— «Pe bae modd i loan ymddyddan á> 
trigoHott sydd yno ar y mater, atebeni (er 
na phresennola M.fi fel yn gofyn) ef nad yẅ 
eî ddywediadau yn wir." Os nad ydyw 
hyna yn protí fod M. (yn ol cynghor yr 
apostoí) yn sicr yn ei feddwl ei hunf ni ẅn 
pa beth y sydd. Trwy ras ni wadais erloed 
y " cofiant ac yr adfyfyriant ar y tymmoí a 
gollwyd, a*r trysor a werthwyd, fel brodyr 
loaeph,'' fel y myûa M, (fel yr ymddengys) 
i mi wadu hyny, o gydwybod. Y mae 
anwiredd yn y dywediad a gantyn,<^**Go. 



ddefed J. Griffiths \ mi. Ùurmawrpi 
lêrael yw Mr. Grtjgith». Y mae yn aMor yn 
Aen, ac yn meddu ar iawer o amynedd í 
ddyoddef.^'* Nid ydy w y geiriau ag sydd 
mewn llythyrenan Italaidd, yn y dyfyniad 
«chod, yn **eirìau o eiddoloan;** nid ydynt 
ÿli ŷiigrifenedig yn mhlith y brawddaa 
ereiil anfonedig i swyddía y Dysgedydcí, 
trwy fy ngwybodaeth i ; ond nid ydynt yn 
argraffedig yn y Dysgedydd, fel fy ngeiriaií 
i, pa fodd bynag. Am y geiriau mewn 
llythyrenan Rdufeinig, pa betb bynag a 
feddylir am danynt^ fy myifVà.éndUduol yn 
eu rhagosod i> haeriadan (cyfeirìedig at 
J. G.) a^u cantynant, oedd perí oa fyddai y 
cyfryw haeriadau yn sawyru o anfoneddig- 
edd. Os y Parch. J. Gríffiths o Dŷddewt 
ydyw J. G. (yr hyn dybiwn oV blaeo, ond 
na feiddiwn haeru) sicr wyf ei fod yn weli 
atebydd drosto ei fauBan nag M. Ni pharcliî 
un Mr. Grifllths yn fwy na myfi. **Na 
ihwytlwn gynghor heb wybodaeth,^' medd 
M. a diau mai cynghor da ydy w *, ónd ile 
cynghorwr ydyw, yn gyntaf, cadw er 
gynghor ei hun. 

Os bu nn arddangosìad o anfoneddigeiddr 
rwydd yn un lleerioed, welehyny yn ysgríf 
M. Os bu penderfyniad erioed, g^n undyn, 
i adael rheswm noeth oY neilldu, a bama 
dywediadau un wrth ei amgylchiadau, ac 
nid Oddiwrtb eu pwysi yn nghlorian praẁfÿ 
wele un gan M. Ond digon : nid da ymdra- 
baeddu mewn iaith galed ; ond gan fod M. 
wedi gwneud ei roal, boed iddo ei yfed-^' 
digon y w. 

Bnm iawer gwaith yn' hoffi ysgrífena 
ychydig i^ch Cyhoeddiadi, ónd ni ddarfn imi 
eíioed arWyddo awydd i gfael nfiwy o fl!aíV 
nag ereiíl o'ch go^ebwyr ;- na, y mae genyf 
lai hawl na phreswyíwyr Cymrn. Diaa 
nad oes beth mwy rhesymol uag i un yra^ 
resymu ag aralf yn nghylch daliadan y 
naill aV llall; ond y mae rhyw osodiadaií 

Uedocbrawg, fel hyn, yn isel ; tawaf, 

g^iriau ni thracthant natnr y gwasedd. , Nì 
arddangosir y bai mewn un o^'m haeriadao ; 
ond haerir mai on oV rhai mwyaf annheil- 
wng ag a feiddiodd anerch Golygydd un 
Cyhoeddiad érìoed, wyf. Díau fod rhyẃ 
beth yn dra chyfrwys yn ngwaith Mr. M — t 
yn gofyn i mi esbonio fy ngwaith, &c. a 
hyny ar ol iddo wneud i bethaa ymddangoí 
mor ddrwg ag y galfai, sef fy '*mod yn y 
tyẅylíwch dros fy mhen -^ ond anaml y 
mae dynion cyfrwysyn **deair' ydichon 
unmewn "tywyll^ch*^ ddẅyn pethan i'r 



Digitized by VjOOQ1C 



ẀÂRWOLAETHAU. 



ŷoiea. Dianiroaii mal gwell i M. brofi mai 
pid rhy won mawr yn eî feddwl ei hnn ydy w 
íf, cyn yr atébîr ei ofynlad, a dan^ maS 
OD «'boneddigaidd a hawdd eSdrin'' ydyw. 

Gan ddyiDono i M b bob elw a ddidion 

darddo oddiwrtheSswydd, gadawyf e gryda 
phwy bynag y dygwydd ImS gyfeillachn. 

Gyda phob dymnniad da S chwS a*ch Cy- 
boeddiad, yn nghyda llênyddSaeth Gymreig 
yn mbob roan, y gorphwyawyf, 

Yr eiddocb yn annheilwog^ 

lOAN Meirion. 

Uthr ydy w yr athrodiaith— » wdfr 
Fal niwlen a^asiaith 

Gwa. M rs, yii|;aii>8yniaith, 

Hẁ brofi gwyrm y | 

Â'i godi i'r D 
Bytheh 
Hdtios 



íd. 

liwdydd 
Òl o«mad cyleiiîómydd.— B. M. 




^COBBETT'g LEGACY TO PARSONS.'» 

Ma. GoL.— Crefof ganSatád genych gael 
cynnyg î sylw fy nghydwladwyr, A fyddáS 
ddim yn fuddiolcael y llyfryn cynnwysfawr 
«chod yn eîn hiaith ? Troeni fod y Cymry 
yn anwybodns o'r hyìi a gynnwysa, yn 
enwedig yn y dyddSao presennol. Byddai 
yn werthfawr gan lawer heblaw y Partonê, 
ac yn ol fy nbyb S y caS llawer ẃeled pethao 
bwys trwy eì ddarllen. Cefais i betfa 
bynag lawer o ddysg ynddo, a phe buaswn 
yn ddigon o Seithwr i wnend chwareo teg ag 
ef wrth ei gyfieithu, anturiaswn y gorchwyl 
gan ei dybied yn ddyled amaf. Gweddus i 
mi gyfaddef fy mod onwaith yn teimlo yn 
Iled oer at S. Brynraair a H. P. &c. Ond 
wedî $ roi ddarllen Legacÿ Cobbett, mae yn 
well genyf am danynt yn awr nag erioed. 
Terfynaf gan hyderu fod llawer o gymrelg- 
yddion da yn cani eu cydwladwyr gym- 
maint a minau, ac y gwnant hyn o g^redig- 
rwydd â'u brodyr. Llwydd i'r gwfr a 
phawb gónest. 



BUNDER YSBRYD. 

Atebiad i Ofyniadaíi Chwiliwr yn y Dysgodydd 
am y mis diweddaf. 

Yr amgylchlad ^ y bu y gwrfarwo 
hono oedd clefyd poeth. Ni bu byw ond 
naill ai saith neu wyth niwrpod ar ol cael ei 
daro gan y clefyd. Bu am ysbaid o amser 
fir ol cael ei daro gan y clefyd yu llod 
^dyfryslyd yn eisynwyrau; ond nid oedd 



felly yn ei orSan dSweddaf. Dechreuodd yr 
ysbryd flfaio y weddw yn mhen tu^ un mis 
ar ddeg ar ol marw ei gwr. Yn mis Mai 
diweddaf y dechreoodd. Ni flinodd hi ar 
ol ysg^f Tyst. Byddys yn rhwymedig i 
Chwiliwr OB bydd mor faynaws a rhoddi 
eAbonSad jẁtin ar y dygwyddiad. Tyst. 



375 \^ 

odd yr >h^ 

uo mis ^^^ 



MARWOLAETHAU. 



JIOBERT MORRI& 

Mr. GoLjw-Yr ydwyf ettoyn anfon atoch 
hanes roarwolaeth nn o'n cyfeillion ! Aml 
l^hyr a anfonaîs atoch, y naill ar ol y llall, 
yn cyhoeddi ymadawiad oddlyma fr tra- 
gywyddolfyd; rhyw raS neo gilydd o*n 
cyfríf ni S ychwanego 9t rifedi y meänon 
lawer ddygasid gynt i ogonSant. 

Robert Morris o Fangor a fo iàrw Chwef 
S4, 1635, ac a gSaddwyd yn Llynlleifiad, lle 
yr oedd gwedi myned at ei fob er ys tair 
wythnoa. Gwr adnabyddus i lawer yma 
oedd R. MorrSs, am eS fod yn on oV SSr hon 
oM ddechreoad ; am eS fod gwedS cartrefo 
yma beunydd, a byw hyd onid oeddmewn 
gwtfa • oedraoj gwedi prynn a gwerthu 
amry w bethau masnacfaol yn y wlad ^ ac am 
el fod yû dalwr cyflawn a gofalus pryd yr 
addawai ; yr oedd gwertfawyr yn hoflì cael, 
ac yn hoiB rhoddi ei hanes y naill iV llall; 
ac faefyd yr un modd y byddai y prynwyr 
yn ei wneud yn faysbys fel on yn çadw 
petfaau gonest a da i'w gwerthu. 

Yr oedd Robert Morris yn bregethwr yr 
efengyl hefyd, ac fel hyny yn adnabyddus i 
laweroedd, ac yn dderbyniol yn mhob cym- 
mydogaeth lle y pregethai, derbynid ef yny 
tai ac yn y capeli; derbynid ei athrawiaeth 
mor rhwydd ag y percfaid ef g^rtref, ac nid 
allai dyn gael mwy nag a g'ai ef o d<ìer^ 
byniad yn ei gartref, yn ol ei sefyllfaa 
graddao ei ddoniau. Dyn ffyddlon oedd 
Robert Morris yn yr ystyr ysgrythyrol. 
« A»r hwn y mae ganddo fy ngair, llafared 
fy ngair mev;rn gwirionedd, medd yr Ar. 
glwydd. Yr yd^ yn dyçgwyl mewn gor- 
och\fylwyr, gael un yn ffyddlon. A'r 
pethaoa glywaistgenyf fi,T-Trtraddoda ^ rhai 
hyny i ddynion fiTyddlon, y rhai a fyddent 
gymhwys i ddysgo ereill hefyd." Pan y 
rhoddodd yr apoetol orcfaymyn i Titus i 
edrych ati nabyddai l neb ei ddiystyru, " Y 
pethau hyn (eb efe) llafara, a chynghora, ac 
argyhoedda gyda phob awdurdod. Na 
ddiystyred neb di;" ahynyyw, Na ad©4 



Digitized by VjOOQ1C 



^iy 



376 



MARWOLAETHAU. 



achoB i neb dy ddiy&tyru di. Dyii feily 
oeàH Robert MorriSy a dýwedai gyda phob 
mvdurdodf ac ui allai ueb ei ddìystyru, am 
fod ei fuchedd ef yr an fatb a'i br^ethu ef. 
'íiìá oedd RobertMorris g^wedi cael dya^yo 
ei îeuenctid, oud mewu oedran derbyoiodd 
y peth gw«U ua'r petb da aogeorheidiol 
hyny: megys y dywedodd yr hybarcb Or, 
Owen mewn cariad aç er amddiifyniad i 
John Bunyan, pan oedd rfaywun yn beioar 
y Doctor oedd ŵr mor ddy8gedi|r, acer byny 
yn cyfeiHachtt â> eurych î-— ** O (eb efe) pe 
byddai bosibl, mi a roddwn dunell e'ra 
dysgeidiaeth ì, am owns o dduujiMeb Mr, > 
Bunyan.'' Ac un duwiol oedd R. Morjrìs; 
nid oedd difyg duwioldeb (fel i rai) yn peri 
iddo ef fod yo is-wa^ ua gwneuthor ffuaot. 
wedd gerbron undyo yn onman. Uoffurf 
oedd ei broffes, a'i gynghorion, a'i fucbedd 
ef. Yr oedd ef "yu siampl i'r flfyddlooioid, 
mewn gair, mewo ymarweddiad, oiewo 
cariad, mewo ysbryd^ mewn ffydd, mewn 
purdeb.'* Ni ddaeth y cyhuddiad oaV cer- 
ydd, yn ngeiriau y propbwyd, ar Robert 
Morris, — ^''Chwi agìliasoch allan oV ffordd, 
ac a barasoch i laweroedd dramgwyddo wrtb 
y gyfraitb. — Am hyny minnau hefyd a'ch 
gwneuthum chwi yn ddirmygus ac yn ddi. 
ystyr gan yr holl bobl ; megys na chadw- 
aeoch fy ffyrdd i." 

Dyn tal, cryf, o ran ei gorff oedd R. M. 
gafaelgar o ran ei waith fel chwarelwr^ 
dyn cyfan i'w gyfaill baf a gauaf fel eo 
gilydd ; dyn Uaweo a diolcbgar pan y deallai 
o'r oewydd ry w gyfran o'r ys^rythyr lân ; 
a dyn hyderus yn yr Arglwydd (mwy felly 
na'r cyffredin o'r credinwyr) gyda golwg 
ar Ragluniaeth, ac iechydwriaeth raslawn. 
Dywedai lawer, a dywedai yn ucbel, Sísa 
ffydd, am saoteiddrwydd calon, ac am gyf- 
iawnder ymarferol mewu gair a gweithred. 
Coiled i ni yn yr eglwysboo oedd ymadaw. 
iad R. M. Phil. 1. 24. Yr ydym wedi colli 
oddiyma aml uo gwerthfawr er yn ddiwedd. 
ar ; ond nid ydym yo tristâu cymmaiot ag a 
wnaethera ar ol rhai defnyddiol yo y gym- 
deitbas, pe na buasai genym sail gobaith da 
trwy ras, eu bod gwedi eu benditbio yma â 
defnydd eu dedwyddwcb yn mysg y dyrfa 
fawr yo y nef. Çolled yn wir yw colli 
cyfaill neu gyfeilles o fysg tyrfa fecban yn 
tynu i fyny o'ranialwch; ac ennill yo wir 
yw ennill cyfaill neu gyfeilles i roddi 
cymhorth i dyrfa fechan yu tyuu i fyoy oV 
anialwch ar y llawr. Mae llawer un yn 
byw yn ymyl Sîoo heb uowaith ofyn, Agaf 



fy rhesu gydaV rhai aydd yo cyonortbwya 
achosyr Argl wydd yr h wn ydwyf yn feddwl 
sydd yo eich dwylaw chwithao? Ya ddiao 
eooill i eglwys Ddow lle y mae hi yn wan, 
a fyddai cael y fath uo ; ond yn y faro, yi^ 
ogoleooi y bydarall, ycyfyd llawer od o'a 
cymoiydogioD eo golygpo, gao ddy wedyd, 
Ni feddyliais i erioed am y fatb waith oV 
biaeo ! Mi a roddwo pan y galwai rby woi» 
arnaf am gyooorthwy; ond ni feddyliais 
erioed am ofyn a oedd eisìau, ac a g^wswo 
i fod yn gy unortbwy cysson a beunyddiol. 
Ni feddyliais ì yn myd y breintiao y buasai 
rhodd mor fecb^n fach ond ei rhoddi yo 
feunyddiol, yo cael ei chymmeryd roor g'yn- 
northwyol yn mysg y rhai gwan ! Mat. ^. 
40—46. Ond yn y ftirn bydd gwedi myned 
yn rfay ddiweddar! Colled yw colii oo 
oddiyma oedd gynoorthwy i acboo Dow a 
duwioideb. Ond nid oes achos tristâu yi| 
drist iawn pan y cymmeroDow ei raiaowyT 
oddiyma ato ei hon. Mae bod aelodau y 
gyoÿdeitbas gwedi eu Irtono^ gw»edi eo 
gwneud yn baarody a cfa wedi dyfod yo addfid, 
fel g^yenith pur iV ysg;nbor lâo, yo ddigoi^ 
i attal triätwcfa, gail fod acho!» Uawenbao 
nor fawr, ac mor agoí. Ychydig o flaen y 
rhal byw, yr ymadawodd y. rhai a fuaot 
feirw eisoes. Ychydig y blaeoodd Robert 
Morris ar erein o'o tai pridd yn Maogor !— » 
Gwnaed Duw ni oll yo barod y w gweddi eii 
QweÌDidog, Arthdr Jpnes. 

1. Dwysaidd d^iinlad» chwithdod» hiiaetl) 
Yma sydd yn Eglwys Dduw, 

Herwydd colli Robert Morriai 

Ai symud ef o dir y byw ; 
Collwyd un o'r cedympena', 

Tynwyd coîofn çref i lawr, 
A gy fnerthaì y rhai gweiiüaid 

Yma 'rayd y cystudd mawr. 

2. Gadaraadiyaeogcreẁu 
Yn yr Arglwydd lesu cu, 

A diymod y edbeithiai 

Y cyrbaeddai Salemfry, 
'I^ rymus ac angerddol carai 

Dduw a'i wàith tra yn y byd, 
Llariaidd, iawel, y goddefai 
Dan y croesau yma i gyd. 

3. YsgrythyTol, bywiog, grymus 

Y pregelhai lesu Grist, 
Dwys rybuddiai bechaduriaid 

I ochelyd uífem drist ; 
Táer a dyíal y gweddiai 

Am fendithìon Duw y nef, 
A gor-wresog y diolchai 

Amei raddrugareddef. 

4. Hyfryd, iachus, pur a goleu 
Yw eì wych breswylfa 'níiwr, 

Wedi gadael poen a goiid, 

A pheryglpn daear lawr ; 
Annberfynol ddedwydd ydyw 

Gyda'i brynwr lesu Glau, 
Yn mysg y saint a'r pôr angylion 

Yn goi^inio peraidd gâo. 



Digitized by VjOOQ1C 



Y GAIR "DJECHREUAD." 



377 



RICHARD 9AVIES, 

Ar y 3dd o Fawrtb diweddaf, yo Mangror, 

bii ferw, ac ar y 6ed daddwyd, Bacbgenyn 

prydfertb, Richard DaTÌeSÿ nnig blentyn ci 

dad aM faai,WiUiama Margaret Daviea,yn 

13eg: mlwydd oed, ac ycbydig fisoedd. Yr 

oedd ganddo allnoedd meddylgar cryfacb 

na'^r cyffredin, canys dyagai lawer obftliau 

ar yr nn amser, ond gẁanllyd oedd o ran ei 

gorffj ac am hyny, ni arferid cymmaint 

egni tnag ato gartref, nac yn yr ysgol, i'w 

gadw at un petb; eithr gadael iddo drol aty 

pethao a ddewisaì ; ac at bob petfa o fewn ei 

gyrbaedd y troai efe, a gwnai gaagliadau 

iddo ei hun. Mi a sylwaîs ar ei ffyrdd aM 

weithredoedd iawer gwaitb, a meddyliais 

yn fynycb fod ynddo ryw betban gwabanol 

i bob llencyn o'i oed, ond yr oedd y dyben- 

ioD anfeidrol ddoeth yn rhy ddyfnion i mi 

i'w dirnad byd fiicrwydd.. Arocenaisaml 

dro ei gyfeirio a- i gadw at on petb neu ddau 

mewn dysgeidiaetb, a bwríadai ac addawaì 

yntau aros ar y pethau hyny; eitbr cyn pen 

nemawr o ddyddiau codai awydd ynddo am 

wneyd rhyw betb arall âM ddwylaw, neu 

ynte ddarllen rhyw lyfr newydd na pberth. 

ynai i> gwersi mewn llaw. Eitbr er pan y 

gwelodd Arglwydd pawb oll yn dda ei alw 

ato ei hun,y mae^n amlwg nad oedd ganddo 

fwriad i*w osod yn bir ar ddira o bethau *r 

by wyd hwn. Tra bu efe yma cafodd gly w- 

ed. a gweled, ac ymarfer â pbetbau crefydd- 

ol,— yr oedd yn y cyfarfod gweddi yn yr 

ysgol bob dydd, a'r sabbath yn gwrandaw 

y pregethau ; ac yr oedd yn mbob cyfarfod 

erefyddol, canys dyna fel yr oedd yn cael 

ei fagu yma. Byddai aml ofynion adyw- 

ediadau yn naturiol yn codi rhyngddo à'i 

rîeni gartref, yn nghylch y pethau a welai, 

a gly wai, neu a ddarllenai : a phe gwybuaa- 

ent fod rhifedi ei fiaoedd mor agos a dirwyn 

i ben, buasai mwy o boli acymofyn nag a 

Ai. Br bod ei freintian ef yn fawrion ac yn 

llnosog, buasai mwy o daerni, mi a wn, pe 

meddyliasai'r tad a'r fam, nad oedd ei amser 

i fod gyda hwynt ond tair blyneddar ddegy 

ac yna ifarw ! Mae llawer tad a msím ar 

y Uawr a ddygant eu tystiolaeth i*r gwir 

hwn: ac y mae rhîeni i'w cael hefyd á'r 

cyfleusdra gwertbfawr eto yn eu cyrhaedd: 

gallai y rhaì a hiraethant heddyw am eu 

hoffus blant ddywedyd llawer wrth y sawl 

sydd â'u plant o'u hamgylch; ond dywed y 

Bibl y cwbl sydd angenrheidiol — chwiliwch 

hwnw. Pa nifer o rieni sydd yn talu diolch 



ara y breintiau aV cyileuBderau iddynt i 
ddwyo eu.plaot i fyny yn eu canol? Ych- 
ydig, y mae'u rhy beryglns ! Coiied y rbai 
sydd yn gweled gwerth mewn cyfleusderau 
crefyddol, weddîo dros y sawl sydd beb- 
ddynt, a chynghori y rbai nad ydynt, er y 
g^llent, ddwyn eu plant, gyda hwy ea hua- 
ain, i ganol y bceintiau. A. J. 



Y GAIR, « DECHREUAD. ' 



Mr. GoL.— Os bernwch y sylwadau byríon 
canlynol yn rhyglyddu congl o'ch Misawr 
addysgfawr, ysgatfyddy boddànt amrai o'ch 
Sarllenyddion awyddosa rhydd-ymofyngar, 
ac yn eu plith, yr eiddych 

Oodre Cader IdrU, MYFYR. 

lOAN î. 1. Ei açy^ri. Yfi ìf deühreuody 4^ 

Cawn y gair hwn wythwaith yn Efengyl 
loan: i. 1, 2. ii. 11. vi. 64. Titi. 2ô, 44. xv. 
27. xri. 4. Y cyntaf a'r ail nid ydynt ond 
un engraifft gan mai iV un testyn y perth- 
ynant, ac yn yr on ystyr y rhaid eu deongl. 
yd, pa ystyr bynag ydyw. Am y chwecb 
ereill, perthyna pump o honynt yn eglur i 
ddechreuad gweinidog^etb Crist, ac y mae 
un o honyat yn ammbeus, ond pa fodd bynagf 
nid ydy w yn cyfeirio at greadigfaetb y byd. 
Cyssondeb, gan hyny, a'n ty wys i bender- 
fynu, mai decbreuad yr Oruchwyliaeth £f. 
engylaidd sydd iV ddeall wrth y gair hwn 
yn rhagyraadrodd yr Efengyl hon. Os awn 
rhagom i Epistolau loan, dull-ymadrodd pa 
rai (yn enwedig ei Epistol cyntaf) sydd'yn 
dwyn 'tebygrẁydd tra hynod i'w Efcngyl, 
cawn gadarnbâd grymns ychwanegol oV 
casgrliad hwn. Yma canfyddwn y gair açrj^n 
yn digwydd un waìth ar ddeg; mewn un 
man, 1 loan iii. 8., y mae *n gymhwys yr 
un ansicrwydd ag yn yradnod a grybwyll- 
wyd uchod yn yr Efengyl, yr hyn a*i hang. 
bymbwysai'rymresymiadpresennol; mewn 
un maj^ arall (1 loan ii. 13, 14.) nid oes dim 
i bennodi yr amser y cyfeirír atto; eithryn 
yr adnodan ereill i gyd oll, at ddechreuad 
yr Oruehwyliaeth Efengylaidd y cyfeiria 
yn eglur ddiammbeuol. 

Yn Llyfrau ereill y Testament Newydd 
cyfarfyddwn â'r gair hwn yn fynych, ond 
g^n mwyaf raewn perthynas Iwyr wahanol; 
yn Act. xi. 15. arwyddocâ ddecbreoad cyf- 
raniad, nen gyfraniad cyntaf, doniau V Ys. 
bryd; yn Pbil.i?. lô. decbreuad pregethiad 
yr Efengyl gan yr Apostol iV dychweiedig- 
ion yn Philippi a feddylir ; yn 2The8. ii. 13. 



Digitized by VjOOQ1C 



378 



GOFYNIADAU. 



tybir yn gyfííre^n d Ibd yngolygoetboltad 
(cyn dechreu*r byd) y rhai a fyddent gadw. 
edlgt— ond yn sicr beb ua angenrbeldrwydd 
na rbeswm tég. Çymmaint oil ag y mae 
cywylltiad ymresymiad yr Apostol yn ei 
ofyn, ydy w, << Du w o ddechrenad pregetbiad 
yr Efengryl genyf fi (edr. yr adn. flaenorol) 
a^cb etholodd chwi i iacbawdwriaeth. '' Yn 
Heb.ii. 3, cyfeiria yn amlwg* at ddecbreuad 
pregetbiad ein Barglwydd. Heb. i. 10. yn 
nnig a gyfeiría yn eglur at greadigaetb y 
byd, a dyfyniadydywo'r Hêo Destament, 
Y mae V cyfeiriad yn 2 Pedr iii. 4. yn am. 
mbëoa, gan fod yn llawn mor debygol o 
leìaf mai*r greadigaeth newydd a feddylir, 
trwy yr bon y sefydlwyd trefn pewydd o 
bethau yn y byd moesawl. Y niae V ymres. 
ymiad,gan hyny,oddiwrth gymnÿharíaetb a 
cbasgliad, yn erbyo prîodoli y gair hwn i 
ddechreoad y byd yo adnodau blaenaf Ef- 
engyl loao, yn ddîao, yn ymddangos yn 
dra chadarn, os nid yn anwrtbwynelH>l. 



Y S£9£N WI3. 



Yr oedd y seren bon yn nes Vr ddaear y 
Sabbath yr 17 o Hydrefdiweddaf nag un 
amser arall er ei bymddangosiad i ni, pryd 
yr oedd démyfiíiwn ar hugam ofiUdiroedd 
addiwrlh y ddaear. Y mae yn myned toa 
dau eant a deugain ofihedd o 6lldiroedd 
mewn awr^ yr un faint a pbe byddai yn 
myned o'r ddaear iV lleoad, neo o amgylch 
y byd mewn tua chwe mynyd ! 



f*YR HAUL." 



S¥R,— Y mae'r dadwrdd sydd yn mhlitb 
yrEglwyswyr a> Toriaid yn ngylch *Haul 
Llanyniddyfri ' yn dwyni'mcof ddygwydd. 
iad a gymmertb le yn amser y rhyfel rbwn^ 
Lloegr aFfrainc. ün tro bu brwydr lyngesot 
rbyngddyot, pa nn a barhaodd toa dwy awr 
a hanner, ond a ddiweddodd yn fuddugol o 
do Lloegr ; cafodd y llestri oll, oddigerth 
tair a gymmerwyd yn gaeth, naiU ai eu 
suddo ai eo llosgi. Mewn canlyniadihyn bu 
damlewychiad (t7/icm<fuifton) yn Lloegr : ond 
yn mben diwrnod nen ddau, dygwyddodd i 
Sais fyned i Paris, yn Ffrainc, ao er ei fawr 
syndod caniu fod yno befydddamlewychiad 
wedi bod, o glodforedd am y foddogoliaotb. 
Parodd hyn beth dyryswch i'r Sais, am y 
gwyddai mai 'r Ffrancod a gollaseot y 
frwydr: oV diwedd gofynodd, pa betb oedd 
amcan y goleuni ? Dy wedasant hwythau. 



ei fod wedi ei amcann I gadw y bobl yn y 
tywyUwcb. Felly y mae ' Haul LJanym. 
ddyfrí,* a phob Cyboeddiad Toriaidd, nid 
ydynt ood goleoadao wedi eu cyfodi i gaáw 
y bobl yn y tywyllwcb am îawnderan dyn. 
ioo, ac egnryddorion crefydd a duwioldeb. 
£frydwb. 



NIWEID O DDYWEDYD TESNI. 



Yr oedd Boneddiges yn byw yn , yr 

hon oedd yn briod er's amrai flynyddaD,— r 
iddi bi yr oedd lair o ferched, ac agos oedd 
i'w chlafychiad y pedworydd tro. Pan yd- 
oedd eigwr oddicartref ar ryw orcbwyl, efe 
a ysgrìfenodd i erchi ami chwilio ei ysgríf. 
gist am ryw baporan ag oedd o wertb ìddo: 
wrth wnenthur byny, canfu ryw papuryn 
arall wedi ei blygu, ac yn ysgrifenedigr ar ei 
gefn, Cof-nodo'm Teêniy yr byn a eoynodd 
gy wreinrwydd y wraig i'w agoryd, pan y 
darllenodd ynddo a ganlyn: *<Dywedodd 
£. D. wrthyf, fy mod i briodi booeddiges 
rinweddol, â llygaid gleision a gwallt goleu, 
gyda 'r hon yr wyf i fyw yn dra dedwydd, 
y bydd i mi dair merch, ac ar enedigaeüi 
bachg^n, y pedwerydd plentyn, y bydd fy 
ngwraig farw." Syrthiodd y papuryn hwn 
i ddwylaw*r fooeddiges hon ychydigddydd. 
cyn ei çblafychiad, yr hyn a achosodd iddi 
ddirfawr iselder ysbryd ; a pban wybu mai 
bacbgon a anesid iddi, parodd cydgordiad y 
rbagddy wediad, am dair mercb a bacbgen, 
i'r fafh aethau orlonwi ei chaloo, ac adaf. 
aelu yn ei dycbymygioi), fel y collodd ei 
synbwyrao yn mben tridiaii, ac y bu farw 
yn fui^n v q\ byny. Historicus. 

GOFYNIADAÜ. 

Mr. Dbongl.-^A ydyw yn naturíol i ddyn 
becho, ai nad ydyw? Clywaisbregethwr yn 
dywedyd, Nad ydyw! Os nad ydyw, Pìa 
gyfnewidiad y mae adenedig^eth yn ei 
wneyd ar bechaduf ? £. W. 

1. Yn mha le yn y Bibl y ceir prawf yr 
adgyfyd y duwiolioti (o ran eu cyríf ) o flaen 
yr anouwiolion, yn y dydd diweddaf ? 

2. Yn mh£v adnod neu adnodau y pro6r y 
bydd gwahaniaeth rhwng y saint a^u gilydd 
yn y nef ? Gulielmus. 

Beth a feddylir yn 1 Pedr ii. 24. wrtb 
" yr hwn ei hun a ddug ein pechodau ni yn 
ei gorff ar y pren.*' Gael eglurhád genych 
chwi, neu ryw un o'cl^ ymlythyrwyr royfyrr 
ddwys, a roddai foddlonrwydd nid bychan 
i un a ewyllysia bob rhwydd hynt a cbyn. 
nydd i^ch Cylch.gyhoeddiad addysgfawr. 

LUmfaŵreth. J. J. 



Digitized by VjOOQ1C 



ÖARDDONIAETtí. 



CîOLWG ÄR WLAD VB ADBBWID. 

1. DeÜTo, fenald, nafyddseeur, 
JOechreu fedi o ffrwyth dy lanir, 
pìlvn ôl y pererinion 

Bydd gwedi tirio dros yr afon. 

2. Nidvwple86Tau*rbydgweledig 
Vina i oara ond ychydig, 

Sifae gwell trysor fil o wélthiau 
Yn y whd tu draw i angau. 

3. NidoesynodwyHnarhagrith, 
Ni weHr eíraa T'nuilith y gwenithí 
Un meddwl eorna geÌTÌáu caled 

I flino neb o*r gwir ffyddloniaid. 

4. Nid oes yno boen a ifarallod, 
Peî yn y byd. o acUos peòhod, 
Qnd cya-ddyrohafo am yr uwcha' 
Olod i'r Gwr fu ar Gal&riá. 

5. FefyddMabyBrenih Alpliä 
*M]aeua* unymhlith y dyrfii, 
Yno'n gwa'dd y gwaredigion 

I wisgo'r anllygredig goron. 

6. Mae pob un a anwyd yno 
Fel yr haulwen yn dyadârio, 

Yn gwi^*r goron aur a*r pdmẅydd 
O fewn i dref Caersalem newydd. 

7. Fe fydd pyrth y ddinas nefol 

led y pen i*r teùlu duwiol, 

Ni ddaw un gelyn 3m dragywydd 
Tu fewn i'r uLn breswylalonydd. 

8. Nid oes yno eisiau golau 

'R haui naY Uoef , na'r boU blanedáu, 
Fe fydd Uewyrch wynéb lesu, 
'N goleuo'r holl ardaloedd hyny. 

•• Pwy gan fayny na 'madswflii 
A*r byd hwn a'i hoU drysorau, 

1 fyn'd adre' i blith y áyr&L 
Sy yno'n canu halehwia. 

10. MÌToddafettoáitogyngot 
Am ichwî eeisio'r nefol dryaor, 
Cjm myn'd i orwedd yn y ddaear,— 
Pryd hyn fe fydd jn rhy ddiweddar. 

11. Hynoleiniauwyf ypanfon 
I anerch pawb o deulu Síon, 
Ambell d^wyáen wnes i loffit 
Wrth rodio 'süysau mynydd Fisga.- 

12. EfengylIe8ufyddo*nUwyddo 
Mewn bro a bryn, 'rwy'n dymuno, 

piutiramoroedd. 



Yn amgylchynu 



8 ymdaenu trwy'r ardaloedd. 
LUuibrynmair. THOMAS JAMEâ. (72 oed.) 



Ar Ojffarýbd diolch am Chfnhauafdâ, 

Ymostyngwn fel cyfeiIUon 

'Nawr o galon gẁbron Duẁÿ 
Am ei drugareddautirion, 

Hefyd am ein eodw'n fýw : 
Duw sy'n cadw ei addewid, 

Haf a gauaf, oemi a gwres, 
Amser hau ae anâer medi, 

Pob trugaredd er 6in Hes. 

Doed y mudan i glodfori, 

Na foed tafod 3m y Ile, 
Heb gydnabod yn ddiolehgar 

Law Penllywydd ma¥rr y ne% 
Am ein cynnal, Scc, 

Mor gysurus ar ein taitli. 

Mae trugareddau'r Argfwydd nef 

Fel Uef yn galw amom, 
Am ini Ujgu oer ei fron 

Am dinon ofal droaom. 



Earcael eln bygwth laweir tro . 

Trwy'n bro à glendid dannedd, 
Mae Ceidwad Israel hyd yn hyn 

Heb derf yn ei amynedd. 

H. ^. 



EMYN. 

Ç^?®^Ŵ^ * SW '^^8 nefoedd a Uawr, 
Abaroddln orfoledd a mewnol eysur mawr : 
Ar fynydd CaUária y tafddodd ini hedd, 
lesu agoncwerodd angeudn á'r bedd. 

A chyfoeth diderfýn o raa a oefol ddawn. 
A redodd fel'r afon liieiriol Ilon a Uawn; 
Yn ddysdair fe lifodd di^ gyf au'í ddaear gion,' 
Neanofiodd myrddiynao i'í bryŵyd pur yn hon. 
Meol Panton, Bangorj 8ELYF. 



BREÚÖLbER ÓES DYN. 

L Amaer dyn sydd fid y ewmmwL 
. Buan iawn y cUia draw ; 
Ac fel blodau yn ỳ botáu, 

Y rfaai a ẅywant màes o law ; 
Ac fel cyflym longau hefyd 

Uwchben bfiewyn donau'r môr: 
Felly mae pob dyn yn myned 

I wydd yr anteidrol IẀ. 

2. Maeyroesoeddaroloesoedd 

Wedi gadael daear lawr, 
TeuluoefU a theuluoedd 

Nid ynt l'w gwel'd yn nawr : 
Llawer çludwyd trwy'r Cholera 

Yn ddisyromwth iawn i'r bedd, 
Ac fe roddodd angeu iddynt 

Ddygn loes, a marwol gledd. 
Z^-^6 ,. BRONWEN ARFONlA. 



MYFYRDOD AR GANOLDDYDD TEO. 

Ymdoreha'r aíbn lefii trwy'r dyfiWn oain. 

Yn hoff y gorbelydra'r huan têr, 
Yr adar män, yn semiaw y mae'r rhai'n, 

Ac oll yn fhoddi eu miawl i'rdẁjŵwl Nér. 

Yr ŵyn yn neldiaw'n cbwai hyd lethrau'r froa. 

Achwaíeumaentarhydyddô.lgerllaw* 
A'r olwg amynt sydd i'öi gwneuá yn Uon, ' 

A'u hyfryd sain a ÿmUd ffordd bob brair. 

A nnnau wyf yn Uawn o syndodpêr, 
Wrth wei'd rhyÜBddodau anian &wr ; 

Wrth wel'd y blodau syw, y boreu'n dêr, 

Ond pan ddel nawn, ar ffys y gwywa'u gwiwf. 
Meha/in 1835. WALTER BACH. 



Engìÿn t V Awrhydedduê R. p, OremìU 

Bnwog, trugarog, gwiw-wr,— eu ydyw, 
Ac odiaeth wladcarwr : 
lë dyn i bawb \ 



Ac odiaeth wladgarwr ; 
bawbyndŵr, 
A hyddaagwrdd Ddiwyglwr, 



Dÿfed. 



D. ab IBÜAN. 



eNglyn tr meddwyn. 

Y meddwyn, sydyn arswyda— dy w«ith. 

Gâddeithiofalyna; 

Ateb, bethywdiota? 

Nid gwaith Duw— wel nidgwaith da. 
^>— ^. AB lEUAN. 



Digitized by VjOOQ1C 



HANESIÖN. 



hanesion cartrefol. 



AGORIAD ÄDDOLDAI. 

GÖSEN. 

GoRPHENAF 23, 1835, agforwyd capel 
newydd, tìoseUy yii tlbuddlan, sir Fflînt.— 
Am ddeg" pre^ettiodd y brodyr, J. Sennar 
Llansiantffraid, ac E. WiUiams Llansantsiôr. 
Am ddau preffeéliodd y brodyr, T. Jones 
(yn Saesone^) Neẅmarltetj a W. Rees Heol- 
mostyn. Am chwech pte§:ethodd y brodyr, 
E. Hughes Treftynnon, a R. Rowiaod Hen- 
ryd. Pre^ethodd y brodyr, E. Hiigr<M!ft, ac 
O. OweBs, y nos oV biaen. Dechrenwyd yr 
oedfeuonpran y brodyr, J. Sennar, O. Owens, 
G. Hug:hes(Wesleyad) Abergele, a B. James 
(Bedyddiwr.) Gwelwydarwyddion dymun- 
ol ar y pryd. 

Mae y. capel nchod yn ngoTal 11 o ym- 
ddiriedolwyr ; y lease yn 9Ô; ŷn ddegf lla(h 
tufewn, hyd a lled; yn sefyil 3 milldir o 
Lanelwy, 4 o Newmarfcet, a 4 Lansant- 
fiîôr. Derbynir cyfraniad at leihau dyled y 
iŷ uchod g^yda diolchgarwch, gan 

Yr eiddoch, &c. 
lÀandìDy. J. Lloyd. 

ADDOLDY CHWrLOG. 

Ar y 4 a*r ô o Dachwedd diweddaf, cyn- 
Haliwyd cyfarfod yn addoldŷ newydd ChẁiJ. 
og, lle yr arferai canghen o'r gynnulleidfa 
sydd yn addoli yn y Capelhpiyg: ymg-ynnull 
ar droiauer ys yn ag-os i 20 o flynyddoedd. 
Bu y diweddar Barch. Benjamin Jones o 
Bwllheli ynçweinyddu yr ordinhad oswp- 
per yr Arg-lwydd yma, a bn ei olynwyryn 
y weinidopraeth hefyd yn pre^ethu, &c. yn 
íled g:ysson hyd y flwyddyn hon. Yr achos 
mwyaf neillduol i'r Annibynwyr ddechreu 
addoli yn y Ile, oedd fod J. Thomas, alias 
Siôn Wyn o Eiílon, yn analhiog' i fyned i un 
man o'i wely am ychwanegf naor ng^ain 
Inlynedd, ac etto yn dymuno yrauno âV 
frawdoliaeth, yr hyn a grymmerodd le er ys 
tua 25 mlynedd yn ol. 

PrejGfethwyd yn y cyfarfod g-an y brodyr, 
R. EIlis Rhosìan arNeh. 4. 6. a T. Edwards 
Ebenezer ar2Chron. 1. 3. a J. DaviesGlas- 
í)wll ar Salm 102, 16. a W. Jonea Bwllheli 
ar Mat. 6. 12. a Ẃ. WiIIiams Cacrnarfon ar 
Marc 10. 28—30. a D, Griffith Bethel ar 
Act. 14. 31. ac pwen Thomas Aberdaronar 
ler, 8. 20. a chan W. Davies Nefyn arRhuf. 
6. 17. Dechreuwyd y gwahanol oedfeuon 
ärwy ddarllen rhanau o Air yr Arglwydd, 
ác arfer gfweddiau, g^an R. EIIis, T. Ed- 
wards, J. DaTÌes, ac O. Thomas. 

Yr oedd yrhin yn lled hyfryd, y gynnull- 
èidfa >Ti lled luososf, a'r preGfethau g-an 
mwyaf yn addyspfiadol a bywioçr iawn. Yr 
ydym yn hyderu y bydd eflTeithiaD da yn eu 
canlyn, trẁy fod yr ardalwyr yn dyfodi 



yiDílwybro yn en hol. Caafattt'llTd lle i' 
adeilio yn ewyllys^r, ac ar delerau rhe 
ymol pan y Milwríad J. Parry, A.S. dr 
Fwrdeísdrefí swydd Gaemarfon. Cladwj 
ag^oe yr boH ddelhyddiau ato yn rhad gao : 
ardalwyr» a chasg^lwyd cryn sŵm oarii 
yn y grymniydogaeth hefyd agr ystyried pc 
peth ; ond e* y cyfan y mae o ddyled j 
aros arno yn agos i 8p£. Hyderwn fc 
ysbryd cyfy*ann yn ewyílysgar at waith ìi 
yr holl ddaear heb ddarfod yn y wlad ett 
Myned rhagddo y maeV gwaith. Credw 
pe byddai y swm o un swlit gan bob aek> 
grydaV Annibynwyr yn Ngrhymro, yn ca€ 
ei ffyfl-anu yn flynyddol atdryscMrfìi f:y€reA 
inol, y byddai yn ddi^on at dala y ddyle< 
arosol ar ein Ìiaddoldai, ac at adaewyddi 
hen rai adfeiliedig-, a chodi rhaî newyddiot 
lle byddo galwad am hyny. Gobeitbîo j 
deffroir yn fuan at rywdrefn gyflfelyb, Dî 
fyddai i Mr. Eta Delta, neu rywun arall 
roi ychydig:s:yfarwyddiadau at y gorchwyí 
Byddai yn sicr o fod o les mawr. Deffroei 
ynfûan. Glanerchyll. 

Éínyn ar Agoriad yr Addoldŷ. 

1. Yn mynyddtŷ ein Duw, 
Rhy w wlèddoedd pur a gawn, 

Cysuron aml eu rhy w 

Yn seigian mdrs iawn ; 
Cawn hrawf o'i heddwcb ôddì fry, 
A hyfryd wedd « wyneb cu. 

2. Gogoniant lôr y nef, 
Fo'n Jlenwí'r babell hon, 

A ffrwd ei g.iríad Ef, 
A lífo dan ein \.TOn ; 
A-'i nii\l a'i d&nbobdydd i'n toi, 
A'r nos i beri i'r gelyiî flbi. 

3. TJho Iwydd, eln hanwyl Dduw. 
Ar air EfenRyl hedd, 

Daw meirw feilyn fvw, 

A chwelir ofnau'r ẁld ; 
A'r drigfan hon o'tli frj'n bobpryd, 
Fo dàn dy nawdd drwy oesau'r byd. 

4. Byth sonicr yma mwy, 
Am raa ein dwyfol Dftd, 

Am lesu a'i farwol or\wy' 
A'i ryfedd fíariüd rhâd ; 
Molcr fewni y muriau h^m, 
Yr un a hoeliẁyd ar y bryn. 
Tachwedd 1835. J. Thòma*. 



ÜRDDIADAU. 

JÒHN RORERTS. 



BoRË Hyd. 8, 1835, neillduwyd y Parch. 
John Roberts, î gydweinì â'i frawd yuBeu- 
lah, Carno, a Llanbrynmaîr. Cyflawnwyd 
yrhanau arweiniol o> ^waith g^an Mr. 
Lloyd Tywyn. Darluniwyd natnr a 

breintiau Eslwysi efengfylaidd ^an Mr. 
Griffiths o Dŷddewi, oddiwrth 1 Tim. 3. 15. 
Gofynwyd yr holiadau arferol i'rGweinidog 
a> Eglwys ^an Mr. Morgan Machynlleth. 
Gweddiodd Mr. DaTÌeà Drefnewydd anr 
fendithion y nef ar yr undeb. Ac yna 
anerchwyd y Gweinido<y yn serchiadol a 
difrifol gan Mr. Williams Llanŵrtyd, oŵ» 



Digitized by VjOOQ1C 



tlANESlOM. 



381 



WKh 1 Ìjpòn. 28. ^. aV Eglwye aV gynnull. 
tìclfa g-an Mr. BreeseCaerfyrddin, oddiwrth 
2 Cor. 8. 23, 24. 

Preíî'ethòdd, ar yr ün achlystir, cyn yr 
urddiad y MeistH Pugh, LlandHlíb, Math. 
25. 11. Jones, Dolgcllau, LuC 16.25. Jònes, 
Llanuwchllyn, lCor.í^ 4. Griffiths, Rhaiadr, 
Luc 23. 42. Robérts, Capel Gainion, Math. 
13. 41—^43. Rowlands, Heoryd, Gen. 28.13. 
Prîce, Rutbyn, Luc 13.6^. aLewis. Lîan- 
fainnDallt, Dan.6. 10 Ac iv€di yr ürddiad 
preerethodd Meisfri Jones, Amlwch, Salm 
102. 28. Rees,Hedlnio8tyn, 2Pedr3. 10-^15. 
Prîce, Péuybont, Mat. 21. 44. Jones, Min. 
WeHey, Matb. 6. 12. a Morrts, Llanfyllîn, 
Matb. 23.37. 

Dechrenwyd y gẁabanöl bedfenon gfan ÿ 
Meistri WiUiams l5inas, Moi^gans JSammah, 
Wüliams Llansilyn, Davies Ltanfair, ac 

Evans • Bermo.-: Ỳh Nghamo, ar yr un 

achlysur, pre^ethodd Griffiths, Rhaiadr; 
Breese, Caerfyrddin ; Rowlands, Henryd ; 
Roherts, Capel Grarmon; Léwis, Llanfair- 
muallt; WilliamM, Llanwrtyd; Hu$(bes, 
l'ret^ynnon; jones, Mm.4terley, a Rees, 
Heolmostyn. 

D. eVans. 

AH yr 8fed a'r 9fed o Hydref diẃèddaf, 
neilldowyd y birawd Mr. D.Evans,diẅeddar 
fyfyriwr yn Athrofa y Drëfnewydd, i ffyf. 
lawii waîth y weinidoeraeth yn Lianidioes, 
bwydd Drefaldwyn. Am chwech oV gflöch 
y prydnawn cyntaf, dechreuwyd y moddion 
iran y Parch. S. Davies, Rhiwabon ; aphre^- 
ethodd y H. DaYÌes, Llangollen, a T. Lewis^ 
Llanfairmuallt, oddiwrth Salm 14ô. 3. a los. 
24. 15 Dranoetb aro ddeg dechreuwydg^an 
y Parch. T. Erans, Namel ; traddodwyd y 
irynaraith gan y Parch. S. Roberts, Llan. 
bryiimair; gofynwyd y gofyniadau i> 
Gweiiiidogr ieuanc g:an y Parch. J. Griffiths, 
Rhaiadr; dyrchafwyd yi* urddweddi gan y 
Parch. D.WilIiamSjLIanwrtyd; auerchwyd 
y tíweiuido^ gran y Parch. Ê.Dayies, Dref- 
newydd, oddiwrth Col. 4. 17. aV Eglwys 
gaii y Parch. D. Morgan, Machynlleth, oddi 
wrtb 1 Thes. 2. 19. Am ddau dechreuwyd 
gao y Parcb. J. Danes, Bwlcbyffridd; a 
phregethodd y Parch. Jones, Minsterley, 
(yn SaesonejBr) aV Parcb. J. Bröese, Caer- 
fyrddin, oddiwrth Mat. 6. 12. Marc 10. 9. 
Am cbwecb deciireuwyd gran y Parcb. L. 
Lewis, Ebenezer; a phreorethodd y Parch. 
J. Giiffiths, Rhaiadr, aVParch. D. Williams, 
Llanwrtyd, oddiwrtb Num. 14. 24. a 1 loan 
ä.2. 

Yroedd y cynnnlleidfaoeddyn draliuosi. 
ogf, a> Atgìwydd yn coroni y cyfan grydag 
arwyddion neillduol oM bresennoldeb. Vr 
wyf yn dymuno ac yn gweddio am iV 
Gweinido^ ieuanc a*r Eglwys gael eu cadw 
mewn cariad. ac am i derfynau teyrnas y 
Messia helaetbn trwy eu bymdt'eehiadau. 
TaOwedd 2, 1839. Aneurin. 

4S 



Y BYD DINASAIBD. 

Wrth edrycb ar ansawdd y byd dinas- 
aidd, eanfyddwn yn eglur fod f oriaetb ya 
colii y dydd, a bod eì ^ofroniant yn ymadaw 
fel gwlith y borcu. Ertfymèd y mellditb- 
ion a g'yhoedda Esfi^ob Horsley, acereill, ar 
y persoiiau a bleidiant ddiwyg^iad ; er cyf- 
lojçi y ** Times^' i ysçytbru a difrYo pob 
gwelldd yn iaith ^wrag^ddos Portb Beli; er 
prynu sêl yr Arcbwrthgìiiwr Cymreig i roi 
ychydigf o lewyrcb ar **tíaul " çorfagddn- 
aìdd Llanymddyfri ; ac er cyboeddi ac 
aréithio e:yda boll hyawdledd Winchelsea, 
Peel, a Follet, roai O'Connell yw melldith 
éin teyrnas, nad ydyw y Reform Bill ond 
huttẁuff^ ac nad yw y weinyddiaethbresenn- 
ol ond ynfyd a gortbrymedig.— etto i lawr 
y niae Toriaetb yn dyfod. Y mae> Toriaid 
wedi ymddyrysu yn en rbwydau eu bunain, 
eu nerth yn gwy wo, eu coron yn syrtbio, a 
gobaith eu.helw yn trengu. 

OV ochr arall, y maediwygiad yn ennill 
tir, y diwyorwyr yn íluosogi, aVegwyddor 
ddiwy<;iadol yn gorseddu yn ngbalonau ỳ 
rliifllnosocaf oV rbai rhagoraf roewn parcb, 
boneddisfeiddrwydd, cyfoetb, a gwybod- 
aeth. Fel anghraiti't o byn, syl wn ar Gaer- 
baddoir, yr hon y w Athen Lloegr. Diau mäi 
y Liwy^wyr yẅ yí unig blaîd ffyddlon yn 
mhob rhesymol ddyledswydd tuag at yr 
prspdd, tra mae y Toriaid (yn ngbanol eti 
holl ymffrost o'u breningarwch) yn gwast- 
adol aberthu y Teuln Brèuinol iV trachwant 
atawdúrdod; ac oui bnasai ffyddlondeb y 
Diwygwyr, cawsai y Dywysoges Yictoria 
eì throi oV neilldu mewn cymmeradwyaetb 
iV anwar Ddnc Cumbérland. Ac os oéS 
rhinwedd mewn brenlngarwch, gwerth 
mewn cyfreithlonrwydd, a dlògelwch yn 
nhawel drosglwyddiad y goron, rhaid iV 
wlad briodoli hyny iV Diwygwyr. 

Mae agwedd yr oes, areithian hyawdl ein 
seneddwyr aiddgar a'n gwladgarwyr hoff, 
yn églur brofi y myn y bobl gael Brydain 
yn wlad rydd, ynol ystyr eithaf y gair, er 
noddi iawnderau y teulu dynol, a meithrin 
rbinweddau gwladol a chrefyddol. Mae el 
gwroniaid yn benderfynot i wrtbsefyll yr 
holl ddryg^u clndeiriol iig sydd yn aros etto 
yn y tir, ac yn ortbrwm ar ybobl. Mynant 
ddlwygio taeogrwydd Eglwys Loegr. Nî 
oddefant yn bwy i ddynion creulon, dan 
ritH santeiddrwydd, yri ngbanol griddfanaa 
mamau tyner ac yẁwrechfeydd babanod di- 
niweid, i grafangu á dwylaw gwaedlyd eu 
degymau gorhoff'us. Ni chymmeradwyîr y 
llywodraeth orangaidd yn ein plîth, ac ni 
oddefìr i Gwiíym y Pedwerydd ddiswyddo, 
er ei fod wedi pasio y Reform îìiU. Rhaid 
iV bobl gael diwygiad trwyadl yn ngwa- 
hanol gyfansoddiadan ein teyrnas. Nid 
ymfoddjonanthebpfael Senedd ddiwj^giedig, 
heb eryfi'eithîau diwygiodio: cyfartal iV 
tlawd a'r cyfoethog, egjwys ddiwygrîedig, 
ynadon dîwygiedig, cyfundraeth hollawl 
ddiwygiedìg yu y corfforaetbau, a rbaìd 



Digitized by VjOOQ1C 



»«''««6.. er^r^'"'^'-»«tfd 
: *.'"S»</fi.e«Vv'*P?'o. 



I n. . 






'«'V »orfqw_j »"*/''*a«niu,1?/ *"">*, 









'« /feíiv "^"^- 



"''**'»n«fo<,ddJ5*J',yBe»,;.t'j?«'ar//eo. , Oddeut„ ^ ' ^" »««*«», 



«ciad 
fan fo 

cbwech 
"i ntäu 

íodd Afr 
y hant s 
rosíaup, 

«''vç^fan 
® 8^»yoeyd 
fjbonain 

*><í«ienbod 
^"«íniaijrB 



-^ ^iíedd i». 



a 
w 
ou 
aíj 



">bob/ I>*^^ «^r- 






Lr-ç"*. r!i..í',.'* »»«Ä ií': "•" »í 



"^í^^HSI 



' " ?'re/v"!^,. 'è pe bua^"''''/ ll»ll^ 

'',r'-o^;e%'''^''j;j.'»aivt;;',*^í »j^«S 

?'• J' P/aot a Â *' "Pbosi »,{ ^' 00«* 
^ ^'«»'-«//JeSd"';r°* ^» ^Ŵ^foŵl^ 

Ci.fodd J''"^^'«ODON, 
^'"»Í"'Ŵ*L'"'«*.« deo, 



Digitized by 



.Google 



«M» troi o'tf tai, a'u berlíd oddi «r yit&d 
ar^lwydd Beresford, yn onigr am eu bod 
yn babyddioD. Pa ^\on na theirola tros y 
trtteinlaid hyny ag aydd yn dyoddef y fatb 
erlidigaeth oddiwrth yr ynfyd-ddyu rbag^ 
ntbiol bwn ? Gyda golwg^ ar ansawdd y 
wlad, yn gyífredin, g^ltir dywedyd ei bod 
bi yn lled dawel oddiwrth derfy8(nBda«, 
oddieithr y terfye^u a wneir gan y bleidd- 
iau proteBtanaidd wrth drawg-grafaniro eo 
degymaa anwylgu^ a pbe caffai yr Ynys 
werdd ei gosod yo gyfiirtal à ÍJoegr yn 
ei deddfau,icrpe c*ai ei nywodpaethu yn 
garedig^ a dynol, buan y deuai, fel y dylai 
fod, yn gyfoetbog a galloog, ac yn rbao 
ddedwydd o*r ymerodraetb. 



HANESION. 893 

meryd lle drwy inrúxif (beb eu (^od.yn bres- 
ennol) yn ystod y mìe hwn. 

JAMAJCA. 

ir« ol cyfrlf y dirpl*wywyT dycbweledlg 
gwelir fod rhifedi y gweithwyr afodwydi*r 
yoys hoo yn 930 o ber8ooau,n-oV Almaen 
567, o Madeira 2, 6*r YoysoeddGorllewiooi 
24» o> Alban 1, ac o Loegr 338. Y draol i^ 
aetb i'w cyrcbu oedd I3,(MS0£. 

PH1MDPJ>H1A. 

Dywed newyddiaduroo y ddioas boo fod 
y booeddigesao yoia yo codi gwrtbryfel yo 
érbyo chwif^o cigatê. 



HANESION TRAMOR. 

FFRAINC. 

Teimlir cryo ddyryswcb yo mhlitb 
Gweinidogion pfraioc o barthed taliad pum 
miliwn ar bogaìo o/rancc, ariao digollediad 
America. Ofoa rhai y bydd iV gwaith yo 
gwrthod eo talo achosi rfayfel rhẁog y Tal- 
eithìao Cyfuool â Ffrainc.-jFrMae y Gweio. 
idogioD yo parhau i garcharu a dirwyo yi) 
drwm y rhai a droseddant wrthddeddfau yr 
argraffwasg. Tybir y bydd iV ystafelllù 
ymgyfarfod ^r yr aîl o Ragfyr. 

YB YSPAEN, 

Yha y mae pob peth yo myoed yo mliien 
^n g^yaoroa. Ẁae amgylcbiadao y deypoas 
wedi tyou sylw maoylaf holl deyroasoedd 
tramor. Mae gweioidog^eth MeodÌEabel yo 
rhoddi dyddiol brofioo o*i chyooydd a «ef. 
ydliad coel gwiadol ; a gellir barnu yn awr 
j daw yr Yspaen etto yn wlad rydd. 

RWSSIA, 

Y MAE NipbplaB, ymerawdwr creulawn 
Itwssia, yo parhau i anrheitbio a gor. 
thrymu y Pwyliaid gyda pbob dirroyg a f^ll 
ei galon felldigedig ddyfeisio. Gorchymyn- 
odd yn ddiweddar gymmeryd 16 o etifedd- 
iaetbau booeddigioo Pwylaidd, a rhoddwyd 
bwyot yo etifeddiaetbao olyool i ooarbym- 
theg o dy wysogioo Rwssiaidd. Yo ymwel- 
iad diweddar yrymerawdwr àWar8aw,efe 
^ anerchodd geohadwyr y corfforaethao 
mewo araitb ag a ftiasai yo ddiraddiad hyd 
yn ood i Nero ei hoo. Dywedodd os oa 
byddai iddyot roddi i fyoy bob meddwl o 
g^el Pwyl yo deyroasaooibyoolyOa woaeot 
pod tynti mwy o ddioystr arnyot eo huiiaio, 
ei foi wedi cyfodl castell i'r perwyl byny, 
y gwnai i'w fogoelau daraou ar y ddioas, y 
byddai i Warsaw gael ei dysf ry wio yo llodw, 
ac oa cbai ei cbyfodi yo ei aioser ef !! 

PCMITÜGAI^. 

DtwsdiR y hydd i briodasBreoines Por- 
ÍWÎ^l Sy<ì» Thy wysog Saxc Coborg gyi^- 



LU)FFION. 

Eisteddhoedd yn yr JE7^Aoy«.<«F<vwel8om 
yo y GwYliedydd, "fod pob eisteddie ( pcio) 
gwag a ddicboo fod roewo on rhyw Eglwys 
blwyfol, y myoyd y decbreuoYgwasaoaetb, 
yn rhydd i bwy byn^g a ewyllysio eistedd 
yoddo, a phe byddal yn glöedig y gellìd è| 
thori^u agored ;^* ood darlleoasom wedi byp 
fod Dr. Loshiogtoo o*r fafo, bod hawl gao 
bersonao yo dal eisteddleoedd Vw cadw yn 
glöedig pao fyddontyo abbeoDol,^nafydd 
neb iV cyfiawnhâu am eo tori yo agored. 

Byrdra Smcdd.'snY Seoedd feraf y mae 
baoes am dani a fo yo 1399* Ni pharhâodd 
yr eisteddfod ond uu dydd yo ooig, eithr y^ 
byoy oysbaid byr, tref^asaot i ddiorteddí^ 
eu brenin, çic i osod un araü yneile! 

Tad^hedydd cydwybodol.'^Ar y Sabbath, 
y 4ydd o Hydref, cymerodd yr amgylchiad 
caolyuol le, yo Eglwys plwyf St. Mary-le- 
gill, yo Craveo. Gwr tlawd, a'i wraig, a*u 
plentyo, a ddaethaot yoo, uo milldirarddeg 
o'u cartref, i*r dybeo o gael bedyddio eu 
plentyn. Megis y mae^n arferol yn Eglwys 
Loegr, s^r yr acblysor, i gael tadau-bedydd, 
Sçc. yr ydoedd y gwr tlawd ar tedr llanwV 
swydd ei buoan. Aeth y parchedig oftéiriad 
yn mlaen gydaV seremoni nes dyfod o hono 
at y man hyny y gofynir i*r tadau-bedydd 
addaw, **ymwrthod â diafol, ac à'i boll 
weithredoedd, coeg.rodres a gwag-orfoledd 
y byd, " &c. nacäodd y gwr tlawd wneyd y 
cyfryw addewìd, am y gwyddaí uas g^liai 
ei chyflawnt, ond dywedodd y gwai efe ei 
joreu^ gwrtbododd yr o^eiriad fy ned yo 
mlaen, a safodd y gwr tlawd yn dyn at eì 
bwnc, aV canlyniad a fu, iV gwr a^i wraig 
orfod dychwelyd adref, fel y daethent, â^o 
plentyn, ysywaeth, heb ei fedyddio!!! Y 
gofyoiad y w, A all oeb woeyd oi wy oa^i oreo? 
. Chlud Offeiriadf—Ytì ddiweddar gwerth. 
wyd llyfr-gell ofFeirîad yn swydd Hereford 
^m dairpuniy eithr y gwio a> gwirod oedd 
yo ei seler a werthwyd am dri dum* puni^ 
ac ychwaoeg! 

Priodasau hynod. — Ar yr 31aìo o Hydref, 
yn Strabane, priodwyd John M*Craffey,y8w. 
a Margaret, gwraigweddw'r diweddar Nea(^ 



Digitized by VjOOQ1C " 



â84 



HANESION. 



M'6ork, jttw. y pfìodftib yn 96, aV brìod- 
ferch yii 97 mlwycíd oed, aV ddau wedi bod 
yn briod chwe gwatth oV blaen ! 

Yn nhalaith Mlfisînippi, America, priod- 
tryd Mr. Henniger yn 104 mlwydd oed, a 
Mra. Peak yn 83 oed, ill dan oY on dalaith. 

Cofrestrìadau MthoIttf^.'^MynegA yi- 
banesion yrbydewn fwyaf yn en cywirdeb, 
fod y Diwygwyr Wedi ychwane^ llnaws 
inawr iaẃn o etholwyr trwyV cotre^triad 
dìweddaf yn Nghymru a Lloegrr'<^u bod 
Wedi ychwaneg^ llawer mwyna'r Toriaid 
drwy'r deymas. Os dattodir y Senedd, fel y 
dychymyg^a rhai, g^llr yn rhesymol feddwl 
ÿbydd llawer mWy o Ddiwygwyr yn fíhý 
ŷ Cyffredîn naff y aydd yno yn brescnnol. 

EwyÜyä Ladp Hetcleff.****G^e\9om hanea 
yn ddìweddar fod y gryfraith rhwngr yr An- 
nibynwyra'rSosiniaid, yniighylch elosenau 
gadawedig y Foneddiges hon, yn debygdl o 

fael ei phenderfyhn yn bor faan. Disgwylir 
Arglwydd Lyndhorst, y Bamwr f atesòn, 
a'r Barwn Alderson, benderfynu*r mater, 
ýn gymmaint a^o bod hẃy Wedì gwraudaw 
|)ob ocbr o^r ddadl yn yr achos cyn i At- 
gíwydd Lyndhorst ^ned o'i swydd meg^ift 
Arglwydd Ganghellwr. Gohiríwyd y pen- 
derfyniad hwn o herwydd y ddadléoaeth 
Wladwriaethol,a*rbrawdly»oedddiweddar. 

Crenediffaeihau a Marwóíaethau. -^Ar jr 
28ain o fis Mawrth diweddaf, ganwyd taíl* 
gefelles i Jane, merch David £?ans o Nant- 
lie, amaethwr parchus, ýn mhlwyf Llan- 
dwrog, sWydd Gaeroarfon; ac ar y lafo 
fis EbriÌI dylynot, claddwyd y fam a'i thri 
baban yn yr on afch. 

^AiHffyldiíad creutafün yn Ÿicksbvrg.'^Vu 
gwyddodd i un Mr. Sharfcey, cefnder i Bríf 
Ynad y dalaith, yr hwn oedd wr tra pharch- 
ns, anfoddloni trigolion gwlad Madison, am 
iddo, fel hedd-ynad, achosi rhyddhad rfay w 
ddynion ag oeddynt yn nghadwráeth gwar. 
chcidwad o Madiâon, aV dydd canlynol 
gorfodwyd yr un gwarcheídwa^ í ddyfod í 
îawr i gymmeryd Sharkey ; ond yr oedd efe 
wedi ymbarotoi mor ddeWr, fel y lladdodd 
On, y clwyfodd un àrall, ac y lladdodd neU 
y clwyfodd ddau o feîrch yr ymgyrchwyr. 
Vr oedd parwydydd yr ystafeíî, oV hon 
yr ymladdai ef — rhwylledd y ffenestr — y 
clustogau a> cadeirìau wedi eu rhwyllo oli. 
llhwygodd y bwledau y glustog oedd dan 
ben ei blentyn. Ymladdodd fel gwron nes 
y datfu ei foddion ymddifiTynol yn llwyr. 



Saethwyd éi ddebeù-Iaw yttiaitli; a phail 
giliodd yr ymgyrchwyr, efe a ffôdd. Dy wed 
cyflinneddwyr Madison, y mynant eì gael 
eto, ond dywed trigolion Hinds, y niynant 
hwythau ei amdifryn ef. Os ymoBodir arno 
drachefn, y mae yn lled debygol y bydd i 
byny achosi rbyfel cartrefot. Dywedir fod 
dinaayddion Hinds yn prysur yinarfògi, ac 
yn penderfyntt ei amddiffyn. Adt*oddiad o'r 
cyflafanao ysg^ler a gymmerasant le ò fewn 
ysbaid yr ychydig wythnosau dlweddaf a 
lanwaì gyfrolau. Y mae yno ddétiddeg o 
sefydliadau caethiwns, ac méwn deg'o*r rhai 
byn, byddai i*r sawl a feiddiai aiuddiâÿn 
rhydd-flreiniad y caethion, gael yn ddiatreg 
o banncr cant i gant o fflangellau af ei gefti 
noeth, a chwedi'n ei grogi, os na ymadawaí 
âV sefydliad o fëwn ychydig orìau. Ac yn 
y partbau hyny, lle nad oeb sefydliadaa 
caethiwus, y mae teimladao gorthrymns i 
chreolon yn ymledaeno yn erbyn y rhydd. 
freiniaid, fel ag y roaeV athrawiaeth wedi 
dyfod yn ẅrthddrych gWawd a dirmyg yo 
gyírredinol. 

Dyma yẃ effeithiaü caethfaftnacb pa le 
bynag y mae. Lle y mae caethfasnach^ yoo 
y mae melttith. Pa le bynag y mae^n bodoli 
y mae yn foddion i gyùhyrfu y drygau 
creiilonafaifyrnicaf, a'r teimladan mwyaf 
anifêìlaidd a ddichon ddifaddù nodweddiad 
a dwyn melltith ar y gyrodeithas ddynol. 
Ameriea, yr hon a hoff gyfenwir yn wlad 
rhyddid, etto, trWy ddieitbr gyferbyniad, 
sydd wlad caethiwed ; ac am hyny, gellir 
dywédyd, ei bod yn drigfa cyflafanau ercb- 
yll ag sy^n cynhyrfu difmygos flíìeiddiad 
yr holl wareiddfyd. Ow ! Amerig rydd 
ardderchog erynt, pa fodd y syrthiaist o ben 
gwyddfa anrhydedd ! Gwlad Washingtdn a 
Franklin, aî dyma dy rinwedd-*— dy ddéddf- 
ao--dy ryddid*— dy ymffrost a*th ogoniantü 
"Pa fodd y tywyllodd yr aor! y newidiodd 
yr aUr coeth da ! " Díau y glŷn gwarth a 
dirmyg wrth dy enw tra parhad V ysçeler- 
der anfad hwn o*th fewn, ac y coleddìr yf 
diyil uífernol gan dy blant^ 

I'R DYSGEDYDD. 

Cynshoraigt, dyagaist,— ä di-eagus- gwbl 

Yw'th (IJysgyblion awchus: 
Weíe, ni 'chawsant wael-us, 
Ond por rawn,— -Bid pori'r us. 

(0> Ysgreppani) 



DlWEDá 



L PÜGH, ARGRAFtYDÍ), HEOL FI^SBÜRY, DOLGELLAÜ. 



Digitized by VjOOQ1C 



Y DYSGEDYDD 

CREFYDDOL, GWLADOL, A PHERORIAETHOL : 



FA- CTNNWrS 



t. HANEfl BYWYOAÜ DÝNION ÉNWOG. 
II. TRAETHODAU AR DDUWINYDDIAÈTH. 
11». TRYSORFA YR Y800LI0N SABBATH- 

AWL. 
ty. AMRYWlA£tH« 



Y. CRONICL (NEU HANES) CENHADOL. 

YI. BARDDONIAETH. 

YII. HANÉ8ION CARTEFOL MANYLAIDD. 

YIII. HANE8ION TRAMOR. 

IX. PBRORIAETH. 



Am y Fhoyddyn 1835* 



«* POB DA ÖDDIWRTH Y CBBAWDWtl. POB DRWO ODDIWRTH Ý CRBADüR." 



GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR* 



ftHODDlR YR HOLL ELW A DARDDA ODDIWRTH V CYHOEDDLID HWN 



Sít atÿo0í(m Cref)?ODoL 



LLYFR XIV. 



DOLGELLAU : 
ARGRAFFWYD gan john pügh, heol Finsbüry. 



Digitized by VjOOQIC 



/ 



Digitized by VjÒOQ1C 



Y CYNNWYSIÀD. 



37 
229 
32& 
16Ô 
197 
357 
261 
133 



365 
69 
235 
105 
138 



HANES BYWYD 

flewley, Mjaày .... 

fioghes» Y Pärch. W 5, 

Fones, Mrs 

íooeflÿ Robert 

If anasBeb 

MorrisoD, Dr . . • . . > • « 

Peodeâges Urddasol . . . • .... 

Hoberts, Y Parch. W 

tolisbiiry, Margaret 

P^ìlliamB, Janet .J 

TBAETHODAÜ. 

Dwrwdod Cymro 

üwymp y dail 

Dwymp oddiwrtb ras 

Dydwybod .... .... • • • • 

Dymhwysderaa Esgob .... .... 

Dymdeitbasau Cymmedroldeb 13, 40, 111 

233, 294 

Darostyiigriad Crist ^7 

Daa air i yBtyriaeth pob dyn .... 51 

Dedwyddwch y saint 1 14 

Diodydd meddwol 271 

Dyledswydd aelodau eglwysig .... 301 

Ffydd a braìnt y credadyn .... 81 

Gair at gyfeillion ieuainc • . . . 112 

Bweinidogaeth yr Ysbryd . . . • 207 
Hawl a dyledswydd pob dyn i farnu 

drostoeihuu 204, íí31, 268, 297, 330 

lawnCrist 137,173 

lones, M. yr achos o'i farwolaeth .... 275 

Lly wodraeth Foesol 44 

Meddwyn, Testynau el ymffrost .... 334 

Nodiàdau ar Act. 4. 12. .^ 73 

Pechodau Sîon 48 

Pregeth anprladdol .... 71, 336 

arPalcbder 134 

ar Marc 6. 26—28 199 

arCol.3.4 262 

— ar Rhuf. 2. 12---16 362 

Sefyllfa druenus yr annuwiol .... 336 

Siars ì> Gweinidog 12 

Sy 1 wadau ar *' Y Pwnc Ysgol " 9 

arEzec.3.17 299 

Swydd diaconiaid 176 

Taeogrwydd Eglwys Loegr .... 367 

ToBturi lesu Grist 168 

Undeb 105 

Ydegwm 139 

Yr ^lwys Lan Gatholig .... 103 

««YrHauP' 378 

Yr yegrjrthyr yn cael ei hegluro .... 18 

Y seren wib .... . • • • .... 378 
Ysgariaeth yr Eglwys aV Llywodraeth 142 

TRYSORFA YR YSGOUON. 

Anerch at yr Ysgol Sabbothol .... 82 

Hanesyn . , 115 

PwncYsgol 19, 52, 81, 115, 145, 178 
209, 239, 272, 302 



Annhrefn ienenctid Cymru .... 146 

Angen .... 24 

Ansoddau'r ymenydd 274 

Archesgobaeth yn mysg yr Annibynw. 116 

Atebiad i Ofyniad leutyn. ... .... 25 

Chileap 89 

D. Jones 90 

^ — Henuriad 120 

i Aneurin 122 

— Alltud 124 

J. J 153 

■ . J. Jones 156 

Edeyrn 218 

loan 278 

Gwilym Pendre 279, 316 



y Cyfeillion yn Rh — n, 

"YGwan'* 

i ddychymmyg 1. A. * * . > 

i Adammeg Idris . . . . 



340 
341 
. . . . 59 
.... 218 
.... 187 
342, 375 
.... 187 



AMRYWIAETH. 



Adainmeg., 



59, 218 



Atheìst 

Blinder ysbryd .... 

Byddwn yn debyg i Grist 

Byr-hanes am ddyn dn 89 

Byr-ymadroddion 184 

Cais at loan Meirion 311 

M B 373 

<<Cobbett'sLegacy toParsons'' 375 

Crefydd 187 

Cyfrifon diaconiaid 83 

Cyffredinolrwydd anfoddlonrwydd 187 

Cymdeithasau Cymmedrolder 85, 180 

Cynghor 311 

Cynnydd gwybodaeth 150 

Cynnygiad 245 

Daries, at y Parch. E 56 

Dewi Glan Bery, at 120 

Dychymmyg 26, 18^ 

Dyddanwch cydwybod dda .... 58 

Dyledion yr addoldai 54 

Dyngasedd 187 

Dysgedydd, at Olygydd y 339 

■ . at Ohebwyr y 247 

Dy wediadau cynnwysfawr .... 58 

detholedig 304 

F^lurhad ar Luc 12. 2 243 

arPhil. 3. 8 244 

Eglwysi Cynnnulleidfaol Cymru 22, 116 

Llanidloes a> Maîn .... 275 

Esampldda 303 

Esgob Latimer, ei bregeth .... 240 

Etholedigaeth 245 

Eyerett, Mr. ei Draethawd 186 

Gair tymmig 187 

at Weinidogion ac Eglwysi 309 

GeirlyfrSaesoneg a Chymraeg .... 337 

Gocheliad 247 

Gofyniadau 26, 59, 92, 124, 156, 185 

249, 282, 314, 342, 378 

, 276 

.. 305 

. 26 

.. 248 

.. 309 

.. 249 

., 313 

.. 179 



Gog a Magog 

Greenlander ar y Bod q Dduw 

Gweniaith 

Gwerthfawrogrwydd y Blbl 

Gwyl y Grog 

Hanes hynod am Negro .... 

Margaret Jones .... 

— ymdeithydd dysgedig 



V 



Digitized by VjOOQ lC 



Ÿ CŸNNW^YSIAD. 



Uanes yr Eglwys 149 

Lachio .... 84 

Ijewis, anerchiacl at y Parch. T 184 

Llythyr at berthynasau .... .... 217 

Marweidd-dra sàbbothoi 86 

Marwolaeth Ëiisabeth Roberts .58 

Morris Evan9 .... 59 

— Joho Mor^ana .... 59 

Sarah Jenkins .... 118 

Thomas Hughes 118 

Evan Evans .... 119 

Mary Thomas 151 

ElinorRoberts .... 151 

Thomaa Erans w . . , 151 

Da?id James .... 152 

^— Mary Davie8 .... I52 

■ Marjçafet Roberta .... 153 

M. Thomas 185 

' RobertMorris .... 375 

-— Richard DaTÌes 377 

Maxiroo8 218 

Merthyron Iŷ9, 372 

Myfyrdod boreol «41 

Niweid o ddywedyd Tesni .... 378 

Paham yr wyf yn Eglwyswr? 21 

Parhad mewn grras 397 

Pneumatolog^y 338 

Rha^rith 2S 

Rheol Cristiono^on .... 1 87 

Rhybttddion dwysìon i Feddwoä .... 148 

Sosin a Newton 158 

Swm duwiuyddìaeth 187 

Sylwadauar Ysgrrif H 181 

EtaDelta 306 

-' — — Neophitus .... 215 

Sylw ac Erfyniad - . . . ♦ .... 247 

Teimled chwaer .... .... 23 

UrddiacT Gweinidogrion II9 

Y daith yn y deheadir 160 

Y ddan blentyn 271 

Y ddyledswydd deuìuaidd .... 225 

Y erair « Dechreuad " 377 

Y Gymdeithas (^nhadol 302 

Ymddtffyniad loan Meirion .... 339 

Ymddiried yn Nuw 57 

Y mil blynyddau 276 

Ymweliad âV cystuddiol .... 29 

Ymraniad .... 24 

Y prif eglwysi 67 

Ÿr Eprlwys, y Lly wodraeth, a'r Wesle. 87 

Yr £g:lwys yn N^hymro .... 147 

Yr Eglwysa> Llywodraeth 177 

Yr Undeb Cynnulleidfaol 312 

Ysbryd maddeu .... ... 240 

Ysbrydion 310, 340 

Ysgol y Drefnewydd 2I6 

BARDDONUETH. 

Ateb i Cawrdaf .... .... 61 

Awdl ar Ddydd y Farn 60 

Breuolder oes dyn 379 

Cân o anerchiad î bawb a'i darlleno 315 

yn np:hylch y degwm .... 284 

Clod ^raig rinweddoi .... .... 344 

Coífadwriaeth am John IJewetyn .... 93 

— am y Cholera .... 320 



Crlst grerbron Pilat 94 

Cwynfan Homphrey Richard 189 

Cyfarfod diolchfrarwch am gpynhanaf da 37Ö 

Cy wydd idd yr Haf 188 

Defnyddioldeb y Gair 316 

Deisyfiad y ^rerin |80 

Dlolch^rwch i Dduw 2ôl 

Drygrioni cenfi^reB 125 

Dyoddefiadau Crist . . . . ^ . 316 

Dysg^wyliad y Cristion 252 

Dyfodiad Crist i*r Farn 345 

Dysg^wyliad a hiraeth y Cristfcrn . . 845 

Ebwch y Bardd wrthfedd ei dad 25t 

Emyn ar Iwyddiaut yr eferigyl 251 

Newydd "93, 125, 379 

Eng'lynion at Mr.W.O. Thomas, 61 ; î 

hunan, 125; i ferch ieuanc, 94; i Mr. 
J.Lewis, 157; iV efengyl, 189; i fe- 
ddwynathyogwr, 189; iV Ysgrollon 
Sabbothol,220;ar8anteiddrwydd,315; 
i Mr. J.Jones,&c.316; îV Anrh. R, F. 

Greville, 379; iV meddwyn 379 

Calwad iV Ysgol Sabbothol 157 

ar bechadüriaid, 157; at lesu 345 

Geiriau ar Mat. 5. 345 

Genedigaeth Crist • 94 

Gofwg: ar wlad yr adde^id 379 

Hiraeth y credadyn am y nefoedd 384, 316^ 
Hymn i tJlant yr Ysgrol Sabbothol 180 

Myfyrtad ar doriad dydd 27 

M^fyrdod y Cristion oedranus 60 

ar ^nolddydd t^, 379 ; yr haid 93 

— — yn mhlith y beddau 34i 

Maenbrawf grẅir faint dyn ...... 125 

Mawredd Dow * 189 

Ochenaid y Bardd, | áò ; Oesdyn 157 

Odii^ wrth g^ychwÿn iV Deheudir 251 

Penillion i Gymdeìthas Cymmedrolder 94 

ar ol Mary Field' 106 

• ' — ar ymaniawiad Mr. JoneÉ 251 

Rhuf 8. 28., 94; ünoedd y Meudwy 189 

Y groes, 27 ; Ymbiliau am ddaioni 252 

Y grreadigaeth . 345 

Y Cristion ieuanc yn marw 346 

CRONÍCL CENHADOL. 

Berhampore, 186; China 192, 385 

GuiIon,25; Gweddi Genhadol ...... 190 

Morrison, Dr. ei farwolaeth . . . t . . 126 

Marcwesas, 317; Madagascar ^ 346 

Profedig^aethauy Genhadaetb 386 

Yr41 Gyfarfod Blynyddol y G.Genh. 221 
.. • 

HANESION CARTREFOL. 

Agroriad Addoldai 95, 127, 318 

YSenedd Amherodrawl 31, 96, 156, 12Í 
227, 255, 287, 320, 282 

HANESION TRAMOR 30, 65, 98, 132 
169, Ŵ2, 258, 298, 324, 365, 383 



LLOFFION 



32, 6&, 99, 132, 162, 228 
260, 291, 355, m 



PERORIAETH 96, 100, 164, 219,223, 340 



Digitized by VjOOQ1C 



».— y 



^" 



i 

t 'V, 



/ 



^., 



K 




■ DigitizedbyG0Ẁle 



/r 



/íf 



AT EIN GOHBBYWR, DOSBARTHWYR, A'N CYFEILLION. 



Wele dreiglíadau mellteDawl amser ar fin dwyn i gyfrben chwy1dro<~iin flwyddyr 
rhagor, yr hon a goronoddeinllafurwaith di-arbed à rhwydd-hynt a mawrlwydä'ŷ tu h^ 
î'n dìsgwyliadaa taeiraf a therwynaf, ac a esyd arnom rwymedigaethau o^r neWydd 
annerch yn llawen a eyml unwaith drachefo, gan ddidwyll dystio ein hymsyiillida'u II' 
ddiolchui o'ch cymhorth helaethfawr a'chfiTyddlondeb diballdrwygydol yr ysbaid dirw 
""^ig. Y mae 'n galondid i ni, ac yr ỳm yn hyderus y bydd yn foddhâol i'n darUenydc 
ìosog glywed, ein bod yn gallu ardystio'n gywir, na chefnogwyd ni erioedo^ btaei] 



^ Ç^ " » ^' ^jmfBáh gymmeradwyaeth gyfnerthawl, nac â Ituoeocach derbyniad, — na feddiaonwyd 

yr*" / ~^ \^ohcbwyr ei(ldgar dealluH â'r cyfryw deimlad dwyseiddigusdrosiawnderau Prydeinî 

í * ac na welwyd cyromaint undeb digoll a chyd-weithrediad egnì'ol yn ein plUb, — ag y s 

' ^edi nanfodi yn ystod y tlwyddyn sydd ar ddiflannu i> agendpr ddiadlaiii. I chwi, j 

/ er^ J ^TJ hÿny, ein gohebwyr synhwyrgall ëang.wybodus, eindosbarthwyrdiflinffyddJonwiw, 

/'^ Á^ . ^ <v j,darUenwyr yraofyn-gar diraíçt'arn, y prîodolwn (tan drwydded a nodded nef) y llw^yddi 

'M Äçs yro chwanegol sy'îì coroni ei« hymdrechiadau diludded î wneud ein Cyhoeddiad yn gyfn 

íi,.hCF^* Ì'J^ V^ cymunol adaysg crefyddoi ac amryfath wybodaeth fuddiol i'n cyweif*»«»« «'" «»r*irt.ioj- 

^^ • ^ ^ac i ryglyddu parhâus'ftBenoriaeth yu eu harferol gymmeradwyaeth. 



, >^ /7 • '^jjp^ Tybia, a haera rhai hunau.dybuseo gwala yn hen-gras ddigon, nad yv/Cyboeddia 
fi^_,dd»m ŷn y byd ond am eu bod hwy yn dolsj^n antfaeledig yn eu hoferdyb eu btináin,a< 



J^ ^ 4,^* ^^^ Cylchynol dda i ddim oll namyu ennyn a meithrin anghydfod a checrus-ddadleu, a h; 



<^ / ^.. ystyried a diystyru pawb a gynhygio eu hy^orddi, neua feiddio amroèu eu eyfuDdraetb 

«- -^ cv,' ""^'^ credo dilys hwy, megis cynnifer hunan-ddoethyn rhyfygus yn coeg-gymmeryd amyiil 

X» gymhcn-tfraeth fod yn ddoethach nâ*u hathrawòn. Nid edrych y cyfryw anffaeledig 

^ c hunanddìgonol ar un rhy w Gylchgrawn, oddieithr berthyn o hono i'w earfon anwylga hi 

; I.>*'^'Canys, meddant, * y mae'r Ileill yn ddìaU yn gyfeiliornus ac afíach, aV cyfan o'u haoes 

l/ Âj /Ç^^'nmW ai yn ddifrîad dichellddrwg, ai ynte yn adroddiadau hannerog o ffeitbiaa vKài 

9 ' ^ >3irdynii a'u gẁyrdroi, a'u golurio (fel Jezebél) gan y Cyhoeddwyr i atteb eu gau-dd/ben 

^ j ^ cêl-gyfrinachol eu hunain, ac i ffafrio eu plaid neilìduol.' Y tylwyth têg hya ar yr n pi 

^ / / a ystyriant gdlfarn hwn a hwn yn iachus hynod, ara mai felly y dy wedodd— , ac isiii dj 

g — oedd penderfyniad y— — ; ac y mae arnynt gymmaint o ofn newid eu gorhoflT oiygiac 

ag y sydd ar ddynionach ofergoelus neu blantos gwirionffol o arswyd bwgan, nsü e/íj 

ncu ryw wag-ddrychiolaeth arall, a ddarlunia eu dychymygion yn mherf(MÌd dutios;!^ 

yí^yr y dd'íareb a ddywed, " gŵr call a newid ei farn, ond ni newidia ffyliaid eu iriadyli 

byth." Eithr, er yr haeriadau haerllag a> gollfarn ehud a grybwyllasom, nyi^^îdd'n 

sicrhâu, heb ofn gwrthddywediad, (a digon i bawb atteb drostynt eu hunaüjji'Çiî y cy< 

o'n hanesion a'n newyddion yn wir digymmysg am a. wyddom ni, a!n b^ yn eo traddo 

hyd y raae ynom, jn gy wir a diducdd. Ac ffe;bují4lied dadleuaeth, -—^íth, attoiwg, ydj 

rhan fawr o ysgifeniadau> profí'wydi a'r .apostolion, ac o ymadroŵíion ein Harglwydd 

hun hefyd, namyn dadieuaeth? Bu Paul, yn Ephesus, dros y§JKÎÍd dwy flynedd, **yn j 

resymu [yn ol y Sacsonaeer pi dadlcUy disputing (meddaiUÍaws oV <4uddewon a'r Groí 

iaid, nid hwyrach, ' yn cecrus.ddadleu")] beunydd sp^^sgol up.Tyrannus." 

Ysgatíÿdd nad ocs unflwyddyn j-^n myncd heibio hebi|^yn aufwTÌadol, dramgwyddo Thywmi 
hyny ani fod arch\v:v(îth ac yrasyniadau dynion bron morjjgrrwiol a'u hwynebprj-d naturlol. Tra y n 
un yn sychodu am dduwinyddiâcth fel yr hŷdd am yT^fmtydú dyfroedd.y mae un arallaäahanesydtUae 
y llall am farddoniaeth, a'r podwerydd am lywod^MP^: ie, yr hjTi sydd. f wyaf derbymol gan y nailì s 
aml yn ddiflas a diwerth gan y llafl; ond er rmÄTrhoddi grâdd o foddlonrwydd i ban^ ctÛ ú'Ucií 
dylid ynrhesyŵol ddisgwyl,— mewn amry^à|(^cynhwysiad, manylrwYddathcgwch |Çlraitfi, yn ngt 
â phwys a sylwedd dcfnyddiau,— ni arjp^ jrcným na thraul, na llafur, na dibaifi.ÿtntb-echiadaa 
Drwg iawn gcnym fod amryw ysSSÊJ^ amrai ohebwyr gwiwgall evhyd heb ymdílwigos, a djinun 
sicrhâu iddynt, niai nid pli'iílga^p^nac anlì'yddlondeb a lestciriotlà eu cyhocddiéâ; nagê, canys 
egwyddor anmìilcidgarol, hydon|p^r addcfir, yw pelydr dylaìiwol ein tudalenau, addîirn llinellau, cor.T 
grym cylch-drciííUad llvvv.uÿ|((fÇ^„^ (.in Cyhocddiad: nid clw personol ychwaith yw un rhan o'r Uesái 
ddisg^vŷliwn i (ìardd'i otlúj^^-iho, cithr daioni a raawrlles cin cenedl dtllwyg-gar rydd-yraofyn-gnr yl 
y pnf ddybcn a'r nó(^í*f^teirir attynt, a'i wncud, yr hyn a jTnhòna, yn Ddjrsgctlytìd mewn ffwirioBe»! 
Wrth sylwi ajyr rliýb.jdclion f hag-b;irotr»aw l i'j scnedd ddyfotlawl, craftu ar ymddarpariailau th 
dcrrynol y Ueyrntís (Tyru'nol, a d.irll<Mi aroithiau hyawdl synhwyrlyra ararai o wladgarawl jjynnTychiolM 
gwirionotldol y Bobl, a drd golwg ar agwedd a thrcra ragarwyddol ŷ byd dinasaidd, rìiwyiiiiT nl i gnnlu 
peiriant ein llywod-ddysg yn orlawn ci wala o ddcfnydtliau gryraus-wcithrcdoî, dynystrî 




fynystrîol yov, 

. .^ .. , ,, ^.. V wipus a chröcsaT) 

bawb a garont ryddid, tcgwcn, a chyíiawnder. I tldiwcdd;jlüi,sicrhâwn ì'n darllonyrldlcm awydd frv<J 

" **■ m ddisylw, ac nai pJmUwn roddì idi': 

iraero lè yn ystocl y flMryddyn ddyly 



anfad ormcSwyi' iH-iddioÌ (a fhyfygus sathrwyr iawndcra'u)cu gogyd-hawlyddîon, oDtllMipus a chröcsa\ 
kvcn, a chyíiawnder. I tldiwcddgloi,sicrhâwnì'n darllonyrldltm awyr ' ' 



na chaiír dim o bwys ncu o wcrth ei wybod, hytl y gallom, ddianc yn ddisylw, ac nai pJmUwn roddì idi'; 
hysbysrwydd cynnar, holaoth, a flfj'ddlawn o bob digwytldiad a gyrnraero lè yn ystocly " * ' ' ' ' 
ag a jfarnom o tiuedd i foddhâu, llesftu, a gwellâu ein cyfeillion a*n cydwladwyr 



Ein dcjíbyniadau y mis a acth heibio, ydynt, Ysgrif Gwrandawwr ; Awdl, oddiwrth Meirioní 

' Sy Iw ar Ysgrif Y- . Lcwis, gan íoan Meirion ; Cynwal ; W. R. ; Adolygiad ar Yí?grif leuan ar Ysbrydi 
\ mTyst; Jamcs.lonos; lorthyn o Wyncdtl ; Robert Edward ; S. R.; Agoriad Adiìoldŷ Cywardi, { 
■». VV. : . Agoriud Addoldŷ gerllaw Dtÿgellau, gan E. R. ; David Price ; Selyf ; Eta Dclta ; I. ap loan ; C( 
mafv.oiavth, aPhrawtBaxtcr, gan Myfyr; a P. S. 

iNihoisylw, íüdyParch. E. Davies o Drawsfynydd, yn bwriadu yraweled fi'r Eglwysi trwy Fon 

/! !<..íK '; uhA'cdd y ífwyddj-n honneu ddechreu y nesa^ yn achos y Dysgedydd; — a'r Parch. H. Mt)r«< 

S î'fiit 1 a rniwel â'r Eglwysi yn swydd Drefaldwŵ. Djnmunir i bawb 0*n Dosbarthwyr barotŵi 

'>ii'>ì. Mrt\v^ '» T 'mser y byddont yn dyfod hcibio iddyní.— -Deisyfir ar ein Dosbarthwyryn Mciríon tlî 

! '. - lí. iy K'. x\ì\\''r ArgraíTydd,— o hyn i ddiwedd Ẅia'gfyr yn y manpellaf. 

e 1' ■ ( r;< U iAr Dorbynwyr fod yn hydcrus y bydd i'r Dysgedydd raiel ei gÿhoeddi yn brydìaTinî ac ; 
d .'iTfc vK îMad ainiysgwyliadwy ac anarfarferol a barodd ei fod yn clpweddarach. 
- ^ ' . V.' •n ylcni ond nifor fecliau o'r MisHonary Rpports. 

raiîlM r vhoc(Miadau Mr. Wilîiams o liansiíyu, argraflcdig aîamlen c»n Rhifyn diwedd 
u V . tf. i :ud fol hy n,— • ' Mor. lihag. 2, Tal ybont 12. Coedgrifflth 7. " 



dylaẅi . ît>i 



PUGIÍ, ARCÎRAFFYDD. 



X» 



Digitized by CjPOQIC 



Digitized by VjOOQ lC 



Digitized by VjOOQ1C 



